IHINRERE 


MATTEU 


1IWE iran Jesu Kristi, ọmọ Dafidi ọmọ 
Abrahamu. 

2 Abrahamu bí Isaaki; Isaaki si bí Jakọbu; 
Jakọbu si bí Juda ati awọn arakunrin rẹ̀; 

3 Juda si bí Faresi ati Sara ti Tamari; Faresi 
si bí Esromu; Esromu si bí Aramu; 

4 Aramu si bí Aminadabu; Aminadabu si bí 
Naaṣoni; Naaṣoni si bí Salmoni; 

8 Salmoni si bí Boasi ti Rakabu; Boasi si bí 
Obedi ti Rutu; Obedi si bí Jesse; 

6 Jesse si bí Dafidi ọba. Dafidi ọba si bí So— 
lomoni lati ọdọ ẹniti o ti nṣe aya Uria; 

7 Solomoni si bí Rehoboamu; Rehoboamu 
si bí Abia; Abia si bí Asa; 

8 Asa si bí Josafati; Josafati si bí Joramu; Jo— 
ramu si bí Osia; 

9 Osia si bí Joatamu; Joatamu si bí Akasi; 
Akasi si bí Hesekiah; 

10 Hesekiah si bí Manasse; Manasse si bí 
Amoni; Amoni si bí Josiah; 

1I Josiah si bí Jekoniah ati awọn arakunrin 
rẹ̀, nigba ikolọ si Babiloni. 

12 Lẹhin ikolọ si Babiloni ni Jekoniah bí Sa— 
latieli; Salatieli si bí Sorobabeli; 

13 Sorobabeli si bí Abiudu; Abiudu si bí 
Eliakimu; Eliakimu si bí Asoru; 

14 Asoru si bí Sadoku; Sadoku si bí Akimu; 
Akimu si bí Eliudu; 

15 Eliudu si bí Eleasa; Eleasa si bí Matani; 
Matani si bí Jakọbu; 

16 Jakọbu si bí Josefu ọkọ Maria, lati ọdọ 
ẹniti a bí Jesu, ti a npẹ̀ ni Kristi. 

17 Bẹni gbogbo iran lati Abrahamu wá de 
Dafidi jẹ iran mẹrinla; ati lati Dafidi wá de ikolọ 
si Babiloni jẹ iran mẹrinla; ati lati igba ikôlọ si 
Babiloni de igba Kristi o jẹ iran mẹrinla. 

18 TIBi ibí Jesu Kristi ti ri niyi: li akokò ti a fẹ 
Maria iya rẹ̀ fun Josefu, ki nwọn to pade, a ri 
i, o lúyun lati ọwẹ Ẹmí MimQ wá. 

18 Josefu ọkọ rẹ̀, ti iṣe olotọ enia, ko si fẹ do— 
jutì i ni gbangba, o fẹ ikò ọ silẹ ni ìkọkọ. 

20 Ṣugbọn nigbati o nrò nkan wọnyi, wò o, 
angẹli Oluwa yọ si i li oju alá, o wipe, Josefu, iwọ 
ọmọ Dafidi, má fòiya lati mu Maria aya rẹ si ọdọ; 
nitori eyi ti o yún ninu rẹ̀, lati ọwọ Ẹmí MimQ ni. 

21 Yio si bí ọmọkunrin kan, Jesu ni iwọ o pẹ̀ 
orukọ rẹ̀: nitori on ni yio gbà awọn enia rẹ̀ là 
kuro ninu ẹ̀ṣẹ wọn. 


22 Gbogbo eyi si ṣẹ, ki eyi ti a ti sọ lati ọdọ 
Oluwa wá li ẹnu woli ki o le ṣẹ, pe, 

23 Kiyesi i, wundia kan yio lôyun, yio si bí 
ọmọkunrin kan, nwọn o má pẹ orukọ rẹ̀ ni 
Emmanueli, itumọ eyi ti iṣe, Ọlọrun wà 
pẹlu wa. 

24 Nigbati Josefu dide ninu orun rẹ̀, o ṣe bi 
angẹli Oluwa ti wi fun u, o si mu aya rẹ̀ si ọdọ: 

25On ko si mò ọ titi o fi bí akọbi rẹ̀ ọmọ— 
kunrin: o si pé orukọ rẹ̀ ni JESU. 


1 NIGBATI a si bí Jesu ni Betlehemu ti Ju— 
dea, nigba aiye Herodu ọba, kiyesi, awọn 
amoye kan ti ìha ìla—ôrùn wá si Jerusalemu, 
2Nwọn mbẹ̀re wipe, Nibo li ẹniti a bí ti iṣe 
ọba awọn Ju wà? nitori awa ti ri irawọ rẹ̀ ni 
ìla—orùn, awa si wá lati foribalẹ fun u. 

3 Nigbati Herodu ọba si gbọ, ara rẹ̀ kò lelẹ, 
ati gbogbo awọn ará Jerusalemu pẹlu rẹ̀. 

4 Nigbati o si pé gbogbo awọn olori alufa ati 
awọn akọwe awọn enia jọ, o bi wọn lére ibiti 
a o gbé bí Kristi. 

85 Nwọn si wi fun u pe, Ni Betlehemu ti Judea 
ni: nitori bẹli a kọwe rẹ̀ lati ọwé woli nì Wá, 

6 Iwọ Betlehemu ni ilẹ Judea, iwọ kò kere 
julọ ninu awọn ọmọ alade Juda, nitori lati inu 
rẹ ni Bálẹ kan yio ti jade, ti yio ṣe itọju Israeli 
awọn enia mi. 

7 Nigbana ni Herodu pé awọn amoye na si 
ìkọkọ, o sì bi wọn lẹsọlẹsọ akokò ti irawọ na 
hàn. 

80 si rán wọn lọ si Betlehemu, o wipe, Ẹ lọ 
íwadi ti ọmọ—ọwọ na lẹsọlẹsọ; nigbati ẹnyin 
ba si ri i, ẹ pada wá isọ fun mi, ki emi ki o le 
Wá iforibalẹ fun u pẹlu. 

98 Nigbati nwọn si gbQ òrọ ọba, nwọn lọ; si 
Wò o, irawọ ti nwọn ti ri lati ìha ìla—ôrùn wá, o 
ṣáju wọn, titi o fi wá iduro loke ibiti ọmọ—ọwọ 
na gbé wà. 

10 Nigbati nwọn si ri irawọ na, nwọn yò ayọ 
nlanla. 

11 TINigbati nwọn si wò ile, nwọn ri ọmọ— 
ọwọ na pẹlu Maria iya rẹ̀, nwọn wolẹ, nwọn 
si foribalẹ fun u: nigbati nwọn si tú iṣura wọn, 
nwọn ta a lọrẹ Wura, ati turari, ati ojia. 

12Bi Ọlọrun ti kìlọ fun wọn li oju alá pe, ki 
nwọn ki o máṣe pada tò Herodu lọ mẹ, nwọn 
gbà òna miran lọ si ilu wọn. 


MATTEU 2—4 
13 Nigbati nwọn si ti lọ, kiyesi i, angẹli 
Oluwa yọ si Josefu li oju alá, o wipe, Dide gbé 
ọmọ—ọwọ na pẹlu iya rẹ̀, ki o si sálọ si Egipti, 
ki iwọ ki o si gbé ibẹ̀ titi emi o fi sọ fun ọ; ni— 
tori Herodu yio wá ọmọ—ọwọ na lati pa a. 

14 Nigbati o si dide, o mu ọmọ—ọwọ na ati 
iya rẹ̀ li oru, o si lọ si Egipti; 

150 si wà nibẹ̀ titi o fi di igba ikú Herodu; 
ki eyi ti Oluwa wi lati ẹnu woli nì ki o le ṣẹ, 
pe, Ni Egipti ni mo ti pé ọmọ mi jade wá. 

16 Nigbati Herodu ri pe, on di ẹni itanjẹ 
lọdọ awọn amoye, o binu gidigidi, o si ranṣẹ, 
o si pa gbogbo awọn ọmọ ti o wà ni Betlehe— 
mu ati ni ẹkún rẹ̀, lati awọn ọmọ ọdún meji 
jalẹ gẹgẹ bi akokò ti o ti bere lẹsọlẹsọ lọwọ 
awọn amoye na. 

17 Nigbana li eyi ti a ti sọ lati ẹnu woli Jere— 
miah wa ṣẹ, pe, 

18 Ni Rama ni a gbQ ohùn, ohùnréré, ati 
ẹkún, ati òfọ nla, Rakeli nsọkun awọn ọmọ rẹ̀ 
ko gbipẹ, nitoriti nwọn ko si. 

18 TINigbati Herodu si kú, kiyesi i, angẹli 
Oluwa kan yọ si Josefu li oju alá ni Egipti, 

20 Wipe, Dide, mu ọmọ—ọwọ na, ati iya rẹ̀, 
ki o si lọ si ilẹ Israeli: nitori awọn ti nwá ẹmí 
ọmọ-—ọwọ na lati pa ti kú. 

21 O si dide, o mu ọmọ—ọwọ na ati iya rẹ̀, o 
si wá si ilẹ Israeli. 

22 Ṣugbọn nigbati o gbQ pe Arkelau jọba ni 
Judea ni ipò Herodu baba rẹ̀, o bẹ̀ru lati lọ 
sibẹ̀; bi Ọlọrun si ti kìlọ fun u li oju alá, o yi— 
pada si apa Galili. 

23Nigbati o si wá, o joko ni ilu kan ti a npẹ̀ 
ni Nasareti; ki eyi ti a ti sọ li ẹnu woli ki o le 


ṣẹ, pe, A o pò e ni ará Nasareti. 
3 1NI ijọ wọnni ni Johannu Baptisti wá, o 
nwasu ni ijù Judea, 

20 si nwipe, Ẹ ronupiwada; nitori ijọba 
ọrun kù si dẹ̀dẹ̀. 

3Nitori eyi li ẹniti woli Isaiah sọ ẹrọ rẹ̀, 
wipe, Oh(úin ẹnikan ti nkigbe ni ijú, Ẹ tún òna 
Oluwa ṣe, ẹ ṣe oju—Ọna rẹ̀ t6. 

4 Aṣọ Johannu na si jẹ ti irun ibakasiẹ, o si dì 
amure awọ si ẹ̀gbẹ rẹ̀; onjẹ rẹ̀ li éṣú ati oyin 
ìgan. 

5Nigbana li awọn ara Jerusalemu, ati gbogbo 
Judea, ati gbogbo ẹkúin apa Jordani yiká jade tò 
ọ wá, 

6 A si mbaptisi wọn lọdọ rẹ̀ ni odò Jordani, 
nwọn njẹwọ ẹ̀ṣẹ wọn. 

7 Ṣugbọn nigbati o ri ẹpọ awọn Farisi ati 
Sadusi wá si baptismu rẹ̀, o wi fun wọn pe, 


684 


Ẹnyin ọmọ paramọlẹ, tali o kìlọ fun nyin lati 
sá ku:o ninu ibinu ti mbọ? 

8 Nitorina, ẹ so eso ti o yẹ fun ironupiwada: 

89 Ki ẹ má si ṣe rò ninu ara nyin, wipe, Awa 
ní Abrahamu ni baba; ki emi wi fun nyin, 
Ọlọrun le yọ ọmọ jade lati inu okuta wọnyi 
Wá fun Abrahamu. 

10 Ati nisisiyi pẹlu, a ti fi ake le gbòngbo igi 
na; nitorina gbogbo igi ti ko ba so eso rere, a o 
ke e lulẹ, a o si wọ ọ jù sinu iná. 

11 I6ôtọ li emi nfi omi baptisi nyin fun iro— 
nupiwadea: ṣugbọn ẹnikan ti o pòju mi lọ mbò 
lẹhin mi, bata ẹniti emi ko to gbé; on ni yio fi 
Ẹmí IMim€ẹ ati iná baptisi nyin. 

12Ẹniti atẹ rẹ̀ mbẹ li ọwọ rẹ̀, yio si gbá ilẹ 
ipaka rẹ̀ mọ toto, yio si kú alikama rẹ̀ sinu 
abà, ṣugbọn iyangbo ni yio fi iná ajôku sun. 

13dINigbana ni Jesu ti Galili wá si Jordani 
sọdọ Johannu lati baptisi lọdọ rẹ̀. 

14 Ṣugbọn Johannu kò fun u, wipe, Emi li a 
ba baptisi Jọdọ rẹ, iwọ si tò mi wá? 

15 Jesu si dahùn, o wi fun u pe, jọwọ rẹ̀ bẹ 
na: ritori bẹli o yẹ fun wa lati mu gbogbo 
ododo ṣẹ. Bẹli o jọwọ rẹ̀. 

16 Nigbati a si baptisi Jesu tan, o jade lẹsẹ— 
kanna lati inu omi wá; si wò o, ọrun ṣí silẹ 
fun u, o si ri Ẹmí Ọlọrun sọkalẹ bi adaba, o si 
bà le e: 

17 Si kiyesi i, ohttn kan lati ọrun wá, nwipe, 
Eyí ni ayanfẹ ọmọ mi, ẹniti inu mi dùn si gidi— 
gidi. 


I NIGBANA li a dari Jesu si ijù lati ọwọ 
Ẹmi lati dán a wò lọwọ Éṣu. 

2 Nigbati o si ti gbawẹ li ogoji ọsán ati ogoji 
oru, lẹhinna ni ebi npa a. 

3Nigbati oludanwò de ọdọ rẹ̀, o ni, Bi iwọ ba 
iṣe Ọmọ Ọlọrun, paṣẹ ki okuta wọnyi di akara. 

4Ṣugbọn o dahùn wipe, A ti kọwe rẹ̀ pe, 
Enia kì yio wà láyé nipa akara nikan, bikoṣe 
nipa gbogbo òrọ ti o ti ẹnu Ọlọrun jade wá. 

5 Nigbana ni Eṣu gbé e lọ soke si ilu mimoô 
ni, o gbé e le ṣonṣo tẹmpili, 

60 si wi fun u pe, Bi iwọ ba iṣe Ọmọ Ọlọ— 
run, bẹ̀ silẹ fun ara rẹ: A sá ti kọwe rẹ̀ pe, Yio 
paṣẹ fun awọn angẹli rẹ̀ nitori rẹ, li ọwé wọn 
ni nwọn o si gbé ọ soke, ki iwọ ki o má ba fi 
ẹsẹ rẹ gbún okuta. 

7 Jesu si wi fun u pe, A tún kọ ọ pe, Iwọ ko 
gbọdọ dán Oluwa Ọlọrun rẹ Wò. 

8 Eṣu gbé e lọ si ori òke giga—giga ẹ̀wẹ, o si fi 
gbogbo ilẹ ọba aiye ati gbogbo ogo wọn hàn a; 

SO si wi fun u pe, Gbogbo nkan wọnyi li 


emi é fifun ọ, bi iwọ ba wolẹ, ti o si foribalẹ 
fun mi. 

10 Nigbana ni Jesu wi fun u pe, Pada kuro 
lẹhin mi, Satani: nitori a kọwe rẹ̀ pe, Oluwa 
Ọlọrun rẹ ni ki iwọ ki o foribalẹ fun, on ni— 
kanṣoṣo ni ki iwọ ma sìn. 

tI Nigbana li Eṣu fi i silẹ lọ; si kiyesi i, awọn 
angẹli tọ ọ wá, nwọn si nṣe iranṣẹ fun u. 

12 qINigbati Jesu gbẹ pe, a fi Johannu le wọn 
lọwọ, o dide lọ si Galili; 

13 Nigbati o si jade kuro ni Nasareti, o Wá 
ijoko ni Kapernaumu, eyi ti o mbẹ leti okun li 
ẹkùn Sebuloni ati Neftalimu: 

14 Ki eyi ti a wi lati ẹnu woli Isaiah wá le 
Ṣẹ, pe, 

15 Ilẹ Sebuloni ati ilẹ Neftalimu li òẹna okun, 
li oke Jordani, Galili awọn keferi; 

16 Awọn enia ti o joko li òkunkun ri imọlẹ 
nla; ati awọn ti o joko ni ibi iku ati labẹ ojiji rẹ̀ 
ni imọlẹ là fun. 

17 MLati igbana ni Jesu bẹ̀rẹ si iwasu wipe, 
Ẹ ronupiwada; nitori ijọba ọrun kù si dẹ̀dẹ. 

18 TiJesu nrin leti okun Galili, o ri awọn 
arakunrin meji, Simoni, ẹniti a npẹ̀ ni Peteru, 
ati Anderu arakunrin rẹ̀, nwọn nsọ àwọn sinu 
okun: nitori nwọn jẹ apẹja. 

SO si wi fun wọn pe, Ẹ má tò mi lẹhin, 
emi é si sọ nyin di apẹja enia. 

20 Nwọn si fi àwọn silẹ lojukanna, nwọn sì 
tò ọ lẹhin. 

21 Bi o si ti ti ibẹ lọ siwaju, o ri awọn ara— 
kunrin meji, Jakọbu ọmọ Sebede, ati Johannu 
arakunrin rẹ̀, ninu ọkọ pẹlu Sebede baba 
wọn, nwọn ndí àwọn wọn; o si pẹ̀ wọn. 

22 Lojukanna nwọn si fi ọkò ati baba wọn 
silẹ, nwọn si tò ọ lẹhin. 

23 Jesu si rìn ni gbogbo ẹkùn Galili, o nkọni 
ni sinagogu wọn, o si nwasu ihinrere ijọba, o 
si nṣe iwosàn gbogbo àrun ati gbogbo àisan li 
ara awọn enia. 

24 Okikí rẹ̀ si kàn yi gbogbo Siria ká; nwọn 
si gbé awọn alaisàn ti o ni onirúiru àrun ati 
irora wá sọdọ rẹ̀, ati awọn ti o li ẹmi ẹ̀ṣu, ati 
awọn ti o nsinwin, ati awọn ti o li ẹ̀gba; o si 
Wò Wọn sàn. 

25 Ọpọlọpọ enia si tò ọ lẹhin lati Galili, ati 
Dekapoli, ati Jerusalemu, ati lati Judea wá, ati 
lati oke odò Jordani. 


1NIGBATI o si ri ọpọ enia, o gùn ori òke 
lọ: nigbati o si joko, awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ 
tò ọ wá. 
20 si yà ẹnu rẹ̀, o si kẹ wọn, wipe, 


MATTEU 4, 5 
3 Alabukún-fun li awọn òtoṣi li ẹmí: nitori 
tiwọn ni ijọba ọrun. 

4 Alabukún-fun li awọn ẹniti nkánu: nito— 
riti a ô tù wọn ninu. 

8 Alabukún—fun li awọn ọlọkàn—tutù: nito— 
ri nwọn o jogún aiye. 

6 Alabukún—fun li awọn ẹniti ebi npa ati ti 
ongbẹ ngbẹ sipa ododo: nitori nwọn ô yo. 

7 Alabukún-fun li awọn alánu: nitori nwọn 
ô ri ánu gbà. 

8 Alabukún-—fun li awọn oninu—funfun: ni— 
tori nwọn ô ri Ọlọrun. 

98 Alabukún—fun li awọn onilaja: nitori ọmọ 
Ọlọrun ni a ô ma pẹ̀ wọn. 

10 Alabukúnfun li awọn ẹniti a ṣe inunibini 
si nitori ododo: nitori tiwọn ni ijọba ọrun. 

11 Alabukún—fun li ẹnyin, nigbati nwọn ba 
nkẹgan nyin, ti nwọn ba nṣe inunibini si 
nyin, ti nwọn ba nfi eke sọrọ buburu gbogbo 
si nyin nitori emi. 

12 Ẹ ma yò, ki ẹnyin ki o si fò fun ayò: nitori 
ẹ̀re nyin pò li ọrun: bẹni nwọn sá ṣe inunibini 
si awọn wol! ti o ti mbẹ ṣaju nyin. 

14TqTẸnyin ni iyọ aiye: ṣugbọn bi iyò ba di obu, 
kini a o fi mu u dùn? kò nilari mẹ, bikoṣepe a 
dà a nù, ki o si di itẹmọlẹ li atẹlẹsẹ enia. 

14 Ẹnyin ni imọlẹ aiye. Ilu ti a tẹ̀do lori òke 
ko le farasin. 

15 Bẹni a kì itàn fitila tan, ki a si fi i sabẹ 
òṣuwọn; bikoṣe lori ọpá fitila, a si fi imọlẹ fun 
gbogbo ẹniti mbẹ ninu ile. 

16 Ẹ jẹ ki imọlẹ nyin ki o mọlẹ tobẹ niwaju 
enia, ki nwọn ki o le ma ri iṣẹ rere nyin, ki 
nwọn ki o le ma yìn Baba nyin ti mbẹ li ọrun 
logo. 

17 TẸ máṣe rò pe, emi wá lati pa ofin tabi 
awọn woli run: emi kò wá lati parun, bikoṣe 
lati muṣẹ. 

18 Lotọ ni mo sá wi fun nyin, Titi ọrun on 
aiye yio fi kọja lọ, ohun kikini kan ninu ofin kì 
yio kọja, bi o ti wù ki o ri, titi gbogbo rẹ̀ yio fi ṣẹ. 

18 Ẹnikẹni ti o ba rú ọkan kikini ninu ofin 
Wọnyi, ti o ba si nkQ awọn enia bẹ, on na li a 
o pẹ̀ ni kikini ni ijọba ọrun: ṣugbọn ẹnikẹni ti 
o ba nṣe wọn ti o ba si nkẹ wọn, on na li a o 
pẹ̀ ni ẹni—nla ni ijọba ọrun. 

20 Nitori mo wi fun nyin, bikoṣepe ododo 
nyin ba kọja ododo awọn akọwe ati ti awọn 
Farisi, ẹnyin kì yio le de ilẹ—ọba ọrun bi o ti 
Wù ki o ri. 

21 TfẸnyin ti gbé bi a ti wi fun awọn ará igbá— 
ni pe, Iwọ ko gbọdọ pania; ẹnikẹni ti o ba pania 
yio wà li ewu idajọ. 


MATTEU 5, 6 

22 Ṣugbọn emi wi fun nyin, ẹnikẹni ti o binu 
si arakunrin rẹ̀ lasan, yio wà li ewu idajọ; ati 
ẹnikẹni ti o ba wi fun arakunrin rẹ̀ pe, Alaini— 
lari, yio wà li ewu ajọ awọn igbimọ; ṣugbọn 
ẹnikẹni ti o ba wipe, Iwọ aṣiwere, yio wà li 
ewu iná ọrun apadi. 

23MNitorina bi iwọ ba nmu ẹ̀bun rẹ wá si ibi 
pẹpẹ, bi iwọ ba si ranti nibẹ pe, arakunrin rẹ 
li ohun kan ninu si ọ, 

24 Fi ẹ̀bun rẹ silẹ nibẹ̀ niwaju pẹpẹ, si lọ, kò 
ba arakunrin rẹ làja na, nigbana ni ki o to wá 
ibùn ẹ̀bun rẹ. 

25 Ba ọtà rẹ rẹ kánkan nigbati iwọ wà li òna 
pẹlu rẹ̀; ki ọtá rẹ ki o má ba fi ọ le onidajọ lọwọ, 
onidajọ a si fi ọ le ẹ̀ṣọ lọwọ, a si gbẹ ọ sọ sinu 
tubu. 

26 Lôtọ ni mo wi fun ọ, Iwọ kì yio jade kuro 
nibẹ̀, titi iwọ o fi san Okan ti o ba kù. 

27 Ẹnyin ti gbé bi a ti wi fun awọn ará igbá— 
ni pe, Iwọ ko gbọdọ ṣe panṣaga. 

28 Ṣugbọn emi wi fun nyin, Ẹnikẹni ti o ba 
Wò obinrin kan lati ṣe ifẹkufẹ si i, o ti bá a ṣe 
panṣaga tan li ọkàn rẹ̀. 

29 Bi oju ọtún rẹ ba mu ọ kọṣsẹ̀, yọ ọ jade, ki o 
si sọ ọ nù; o sá li òre fun ọ, ki ẹ̀ya ara rẹ kan ki o 
ṣegbé, jù ki a gbe gbogbo ara rẹ jù si iná ọrun 
apadi. 

30 Bi ọwọ ọtún rẹ ba mu ọ kọsẹ̀, ke e kuro, 
ki o si sọ ọ nù; o sá li ẹ̀re fun ọ, ki ẹ̀ya ara rẹ 
kan ki o ṣegbé, jù ki a gbe gbogbo ara rẹ jù si 
iná ọrun apadi. 

31 A ti wi pẹlu pe, ẹnikẹni ti o ba kò aya rẹ̀ 
silẹ, jẹ ki o fi iwe ìkọsilẹ le e lọwọ. 

32 Ṣugbọn emi wi fun nyin, Ẹnikẹni ti o ba 
kò aya rẹ̀ silẹ, bikoṣe nitori àgbere, o mu u ṣe 
panṣaga; ẹnikẹni ti o ba si gbé ẹniti a kò silẹ 
ni iyawo, o ṣe panṣaga. 

33 IlẸnyin ti gbọ ẹ̀wẹ bi a ti wi fun awọn 
ará igbani pe, Iwọ kò gbọdọ bura, bikoṣepe ki 
iwọ ki o si mu ibura rẹ ṣẹ fun Oluwa. 

34 Ṣugbọn emi wi fun nyin, Ẹ máṣe bura 
rára, iba ṣe ifi ọrun bura, nitoripe it€é Ọlọ— 
run ni, 

35 Tabi aiye, nitori apoti itisẹ rẹ̀ ni, tabi Je— 
rusalemu, nitori ilu ọba nla ni. 

36 Ki o maṣe fi ori rẹ bura, nitori iwọ ko le 
sọ irun kan di funfun tabi dudu. 

37 Ṣugbọn jẹ ki òrọ nyin jẹ, Bẹni, bẹni; 
Bẹ̀kọ, bẹkọ; nitoripe ohunkohun ti o ba jù 
wọnyi lọ, nipa ibi li o ti wá. 

38 Ẹnyin ti gbọ bi a ti wipe, Oju fun oju, 
ati ehín fun ehín: 

39 Ṣugbọn emi wi fun nyin, Ẹ máṣe kò ibi; 


ṣugbọn ẹnikẹni ti o ba gbá ọ li ẹrẹkẹ ọtún, yi 
ti òsi si i pẹlu. 

40 Bi ẹnikan ba fẹ sùn ọ ni ile ẹjọ, ti o si gbà 
ọ li ẹ̀wu lọ, jọwọ agbáda rẹ fun u pẹlu. 

41 Ẹnikẹni ti yio ba fi agbara mu ọ lọ si maili 
kan, bá a de meji. 

42 Fifun ẹniti o bẹ̀re lọwọ rẹ; ati lọdọ ẹniti o 
nfẹ win lọwọ rẹ, máṣe mu oju kuro. 

43 4 Ẹnyin ti gbẹ bi a ti wipe, Iwọ fẹ ọmọni— 
keji rẹ, ki iwọ si korira ọtá rẹ. 

44 Ṣugbọn emi wi fun nyin, Ẹ fẹ awọn ọtá 
nyin, ẹ sure fun awọn ẹniti o nfi nyin ré, ẹ 
ṣ6re fun awọn ti o korira nyin, ki ẹ si gbadura 
fun awọn ti nfi arankàn ba nyin lò, ti nwọn 
nṣe inunibini si nyin; 

45 Ki ẹnyin ki o le má jẹ ọmọ Baba nyin ti 
mbẹ li ọrun: nitoriti o nmu orùn rẹ̀ ràn sara 
enia buburu ati sara enia rere, o si nròjo fun 
awọn olOtọ ati fun awọn alaiṣoôtọ. 

46 Nitori bi ẹnyin ba fẹ awọn ti o fẹ nyin, ọpé 
kili ẹnyin ni? bẹ gẹgẹ ki awọn agbowode nṣe? 

41 Bi ẹnyin ba si nkí kìki awọn arakunrin 
nyin, kili ẹ ṣe jù awọn ẹlomiran lọ? bẹ gẹgẹ ki 
awọri agbowode nṣe? 

48 Nitorina ki ẹnyin ki o pé, bi Baba nyin ti 
mbẹ li ọrun ti pé. 


!Ẹ kiyesi ara ki ẹ máṣe itọrẹ anu nyin ni— 
'Waju enia, ki a ba le ri nyin: bi o ba ri bẹ̀, 
ẹnyin ko li ẹ̀re lọdọ Baba nyin ti mbẹ li ọrun. 
2Mitorina nigbati iwọ ba nṣe itọrẹ anu rẹ, 
máṣe fun fẹ̀re niwaju rẹ, bi awọn agabagebe ti 
nṣe ni sinagogu ati ni ita, ki nwọn ki o le gbà 
iyìn enia. Lôtọ ni mo wi fun nyin, nwọn ti gbà 
ẹ̀re wọn na. 

3Ṣugbọn nigbati iwọ ba nṣe itọrẹ anu rẹ, 
máṣe jẹ ki ọwọ òsi rẹ ki o mò ohun ti ọw 
ọtún rẹ nṣe; 

4 Ki itọrẹ anu rẹ ki o le wà ni ìkọkọ; Baba rẹ 
ti o si riran ni ìkọkọ, on tikararẹ̀ yio san a fun 
ọ ni gbangba. 

5 Nigbati iwọ ba ngbadura, máṣe dabi 
awọn agabagebe; nitori nwọn fẹ ati má duro 
gbadura ni sinagogu ati ni igun òna ita, ki enia 
ki o ba le ri wọn. Lôtọ ni mo wi fun nyin, 
nwọn ti gbà ẹ̀re wọn na. 

6 Sugbọn iwọ, nigbati iwọ ba ngbadura, wò 
iyẹwu rẹ lọ, nigbati iwọ ba si sé ilẹkùn rẹ tan, 
gbaclura si Baba rẹ ti mbẹ ni ìkọkọ; Baba rẹ ti 
o si riran ni ìkọkọ yio san a fun ọ ni gbangba. 

7T7Ṣugbọn nigbati ẹnyin ba ngbadura, ẹ máṣe 
atunwi asan bi awọn keferi; nwọn ṣebi a o ti 
itori òrọ pipọ gbQ ti wọn. 


687 


8 Nitorina ki ẹnyin máṣe dabi wọn: Baba 
nyin sá mò ohun ti ẹnyin ṣe alaini, ki ẹ to 
bẹ̀re lọwọ rẹ̀. 

9 Nitorina bayi ni ki ẹnyin má gbadura: Baba 
wa ti mbẹ li ọrun; Ki a bòwọ fun orukọ rẹ. 

10 Ki ijọba rẹ de; Ifẹ tirẹ ni ki a ṣe, bi ti ọrun, 
bẹ̀ni li aiye. 

11 Fun wa li onjẹ ôjọ wa loni. 

12 Dari gbese Wa jì Wa, bi awa ti ndarijì 
awọn onigbese wa. 

13 Má si fà wa sinu idẹwò, ṣugbọn gbà wa 
lọwọ bilisi. Nitori ijọba ni tirẹ, ati agbara, ati 
ogo, lailai. Amin. 

14 Nitori bi ẹnyin ba fi ẹ̀ṣẹ awọn enia jì 
wọn, Baba nyin ti mbẹ li ọrun yio fi ẹ̀ṣẹ ti 
nyin jì nyin. 

15 Ṣugbọn bi ẹnyin ko ba fi ẹ̀ṣẹ awọn enia jì 
wọn, Baba nyin ki yio si fi ẹ̀ṣẹ ti nyin jì nyin. 

16 TJAti pẹlu nigbati ẹnyin ba ngbàwẹ, ẹ 
máṣe dabi awọn agabagebe ti nfajuro; nwọn a 
ba oju jẹ, nitori ki nwọn ki o ba le farahàn 
fun enia pe nwọn ngbàwẹ. Lôtọ ni mo wi fun 
nyin, nwọn ti gbà ẹ̀re Wọn na. 

17 Ṣugbọn iwọ, nigbati iwọ ba ngbàwẹ, fi 
oréro kùn ori rẹ, ki o si bọju rẹ; 

18 Ki iwọ ki o máṣe farahàn fun enia pe iwọ 
ngbàwẹ, bikoṣe fun Baba rẹ ti o mbẹ ni ìkọkọ; 
Baba rẹ ti o si riran ni ìkọkọ yio san a fun ọ ni 
gbangba. 

19 TẸ máṣe tò iṣura jọ fun ara nyin li aiye, 
nibiti kòkoro ati ipára ibà a jẹ, ati nibiti awọn 
olẹ̀ irunlẹ ti nwọn si ijale: 

20 Ṣugbọn ẹ tò iṣura jọ fun ara nyin li ọrun, 
nibiti kòkoro ati ipára ko le bà a jẹ, ati nibiti 
awọn olẹ̀ kò le runlẹ ki nwọn si jale. 

21 Nitori nibiti iṣura nyin bá gbé wà, nibẹ̀ li 
ọkàn nyin yio gbé wà pẹlu. 

22 Oju ni fitila ara: nitorina bi oju rẹ ba mọ, 
gbogbo ara rẹ ni yio kún fun imọlẹ. 

23 Ṣugbọn bi oju rẹ ba ṣôkùn, gbogbo ara 
rẹ ni yio kun fun òkunkun. Njẹ bi imọlẹ ti 
mbẹ ninu rẹ ba jé òkunkun, òkunkun na yio 
ti pò to! 

24 Ko si ẹniti o le sìn oluwa meji: nitori 
yala yio korira ọkan, yio si fẹ ekeji; tabi yio 
faramọ ọkan, yio si yàn ekeji ni ipọsi. Ẹnyin 
ko le sìn Oluwa pẹlu mammoni. 

285 Nitorina mo wi fun nyin, Ẹ máṣe ṣe 
aniyan nitori ẹmí nyin ohun ti ẹ ô jẹ, ati fun 
ara nyin ohun ti ẹ o fi bora. Ẹmí kò ha jù onjẹ 
lọ? tabi ara ni kò jù aṣọ lọ? 

26 Ẹ sá wò ẹiyẹ oju ọrun; nwọn kì ifunrugbin, 
bẹ̀ni nwọn kì ikore, nwọn kì isi ikôújọ sinu 


MATTEU 6, 7 
abà, ṣugbọn Baba nyin ti mbẹ li ọrun mbQ 
wọn. Ẹnyin kò ha san jù wọn lọ? 

27 Tani ninu nyin nipa aniyàn ṣiṣe ti o le fi 
igbọnwọ kan kún ọjọ aiyé rẹ̀? 

28 Eṣe ti ẹnyin sì fi nṣe aniyan nitori aṣọ? 
Kiyesi lili ti mbẹ ni igbẹ, bi nwọn ti ndàgba; 
nwọn kì iṣiṣẹ, bẹni nwọn kì irànwu: 

29 Mo si wi fun nyin pe, a ko ṣe Solomoni 
pápa li ọṣọ ninu gbogbo ogo rẹ̀ to bi ọkan ninu 
wọnyi. 

30 Njẹ bi Ọlọrun ba wọ koriko igbẹ li aṣọ 
bẹ̀, eyiti o wà loni, ti a si gbá a sinu iná lọla, 
melomelo ni ki yio fi le wò nyin li aṣọ, ẹnyin 
oni—kekere igbagbọ? 

31 Nitorina ẹ maṣe ṣe aniyan, wipe, Kili a o 
jẹ? tabi, Kili a o mu? tabi, aṣọ wo li a o fi wò Wa? 

32 Nitori gbogbo nkan wọnyi li awọn keferi 
nwá kiri. Nitori Baba nyin ti mbẹ li ọrun mọ 
pe, ẹnyin kò le ṣe alaini gbogbo nkan wọnyi. 

33 Ṣugbọn ẹ tẹ̀te má wá ijọba Ọlọrun na, ati 
ododo rẹ̀; gbogbo nkan wọnyi li a o si fi kún u 
fun nyin. 

34 Nitorina ẹ máṣe ṣe aniyan nitori ọla; ọla 
ni yio ṣe aniyan ohun ara rẹ̀. Buburu ti Gjọ to 
fun u. 


7 1Ẹ máṣe dani li ẹjọ, ki a ma bà da nyin li 
ẹjọ. 

2 Nitori irú idajọ ti ẹnyin ba ṣe, on ni a o si 
ṣe fun nyin; irú òṣuwọn ti ẹnyin ba fi wòn, on 
li a o si fi wọn fun nyin. 

3 Etiṣe ti iwọ si nwò ẹrún igi ti mbẹ li oju 
arakunrin rẹ, ṣugbọn iwọ ko kiyesi ìti igi ti 
mbẹ li oju ara rẹ? 

4 Tabi iwọ o ti ṣe wi fun arakunrin rẹ pe, Jẹ 
ki emi yọ ẹrún igi ti mbẹ li oju rẹ, si wò o, ìti 
igi mbẹ li oju iwọ tikararẹ. 

5 Iwọ agabagebe, tẹ̀tekọ yọ ìti igi jade kuro 
li oju ara rẹ na, nigbana ni iwọ o si to riran 
gbangba lati yọ ẹrún igi ti mbẹ li oju arakun— 
rin rẹ kuro. 

6 TẸ máṣe fi ohun mimô fun ajá, ki ẹ má si 
ṣe sọ ọṣé nyin siwaju ẹlẹdẹ, ki nwọn má ba fi 
ẹsẹ tẹ̀ wọn mọlẹ, nwọn a si yipada ẹ̀wẹ, nwọn 
a si bù nyin ṣán. 

7 qbBẹ̀re, a o si fifun nyin; wá kiri, ẹnyin o si 
ri; kànkun, a o si ṣí i silẹ fun nyin. 

8 Nitori ẹnikẹni ti o bẹ̀re nri gbà; ẹniti o ba 
si wá kiri nri: ẹniti o ba si nkànkun, li a o ṣí i 
silẹ fun. 

9 Tabi ọkunrin wo ni ti mbẹ ninu nyin, bi 
ọmọ rẹ̀ bẹ̀re akara, ti o jẹ fi okuta fun u? 

10 Tabi bi o bẹ̀re ẹja, ti o jẹ fun u li ejò? 


MATTEU. 7,8 


TI Njẹ bi ẹnyin ti iṣe enia buburu, ba mò bi 
8 ti fi ẹ̀bun rere fun awọn ọmọ nyin, melo— 
melo ni Baba nyin ti mbẹ li ọrun yio fi ohun 
rere fun awọn ti o bẹ̀re lọwọ rẹ̀? 

12Nitorina gbogbo ohunkohun ti ẹnyin ba 
nfẹ ki enia ki o ṣe si nyin, bẹni ki ẹnyin ki o si 
ṣe si wọn gẹgẹ; nitori eyi li ofin ati awọn woli. 

13 TẸ ba ẹnu—ẹna hihá wọle; gbòro li ẹnu— 
òna na, ati onibú li oju ẹna na ti o lọ si ibi 
iparun; òpọlọpọ li awọn ẹniti mba ibẹ̀ wọle. 

14 Nitori pe hihá ni ẹnu—ẹ̀na na, ati toro li 
oju—òna na, ti o lọ si ibi ìye, diẹ li awọn ẹniti 
o nrin i. 

15 TẸ má kiyesi awọn eke woli ti o ntọ nyin 
Wá li awọ agutan, ṣugbọn apanijẹ ikôkò ni 
nwọn ninu. 

16 Eso wọn li ẹnyin o fi mò wọn. Enia a má 
ká eso ajara lori ẹgún ọgàn, tabi eso ọpọtọ lara 
ẹ̀wọn? 

17 Gẹgẹ bẹ̀ gbogbo igi rere ni iso eso rere; 
ṣugbọn igi buburu ni iso eso buburu. 

18 Igi rere ko le so eso buburu, bẹni igi bu— 
buru ko si le so eso rere. 

18 Gbogbo igi ti ko ba so eso rere, a ké e 
lùlẹ, a si wé ọ sọ sinu iná. 

20 Nitorina nipa eso wọn li ẹnyin o fi mò wọn. 

21 qKi iṣe gbogbo ẹniti npẹ̀ mi li Oluwa, 
Oluwa, ni yio wọ ijọba ọrun; bikoṣe ẹniti nṣe 
ifẹ ti Baba mi ti mbẹ li ọrun. 

22 Ọpọlọpọ enia ni yio wi fun mi li ọjọ na 
pe, Oluwa, Oluwa, awa ko ha sọtẹlẹ li orukọ 
rẹ? ati orukọ rẹ ki a fi lé awọn ẹmi ẹ̀ṣu jade? 
ati li orukọ rẹ ki a fi ṣe ọpọ iṣẹ iyanu nla? 

23 Nigbana li emi o si wi fun wọn pe, Emi kò 

24 Nitorina ẹnikẹni ti o ba gbé ẹ̀rọ temi 
Wọnyi, ti o ba si ṣe wọn, emi o fi wé ọlégbọn 
enia kan, ti o ké ile rẹ̀ si ori àpata: 

25 Òjo si rò, ikún omi si dé, afẹfẹ si fẹ nwọn 
si bìlu ile na; ko si wò, nitoriti a fi ipilẹ rẹ̀ sọlẹ 
lori àpata. 

26 Ẹnikẹni ti o ba si gbé ẹrọ temi wọnyi, ti 
kò si ṣe wọn, on li emi o fi wé aṣiwere enia 
kan ti o ké ile rẹ̀ si ori iyanrin: 

27 Òjo si rọ, ikún omi si de, afẹfẹ si fẹ, 
nwọn si bìlu ile na, o si wú; iwé rẹ̀ si pò jọjọ. 

28 Nigbati o si ṣe ti Jesu pari gbogbo òrọ 
wọnyi tan, ẹnu yá gbogbo enia si ẹké rẹ̀: 

28 Nitori o nkQ wọn bi ẹniti o li aṣẹ, ki si iṣe 
bi awọn akọwe. 


8 1NIGBATI o ti ori òke sọkalẹ, òpọ enia 
ntọ ọ lẹhin. 


2$i wò o, adẹtẹ̀ kan Wá, o tẹriba fun u, o 
Wipe, Oluwa, bi iwọ ba fẹ, iwọ le sọ mi di 
mimQ. 

3 Jesu si nà ọwé rẹ̀, o fi bà a, o wipe, Mo fẹ; 
iwọ di mimô. Lojukanna ẹ̀tẹ rẹ̀ si moô. 

4 Jesu si wi fun u pe, Wò o, máṣe sọ fun ẹni— 
kan; ṣugbọn ma ba òna rẹ lọ, fi ara rẹ hàn fun 
awọn alufa, ki o si fi ẹ̀bun ti Mose palaṣẹ li ẹrí 
fun wọn. 

5qNigbati Jesu si wò Kapernaumu, balogun 
ọrúr: kan tò ọ wá, o mbẹ̀ ẹ, 

60 si nwipe, Oluwa, ọmọ—ọdọ mi dubulẹ 
ariin ẹgba ni ile, ni irora pupọ. 

7 Jesu si wi fun u pe, emi mbò wá mu u la— 
rada. 

8 Balogun ọrún na dahún, o si wipe, Oluwa, 
emi ko yẹ ti iwọ iba fi wò abẹ orule mi; ṣugbọn 
sọ kiki ọrọ kan, a o si mu ọmọ—ọdọ mi larada. 

8 Ẹniti o wà labẹ aṣẹ sá li emi, emi si li 
ọmọ-ogun lẹhin mi; mo wi fun ẹnikan pe, 
Lọ, a si lọ; ati fun ẹnikeji pe, Wá, a si wá; ati 
fun ọmọ-—ọdọ mi pe, Ṣe eyi, a si ṣe e. 

10 Nigbati Jesu gbé, ẹnu yà a, o si wi fun 
awọn ti o ntò ọ lẹhin pe, L6tọ ni mo wi fun 
nyin, emi ko ri igbagbQ nla bi irú eyi ninu 
awọn enia Israeli. 

11 Mo si wi fun nyin, ẹòpọlọpọ enia ni yio ti 
ìha ìla—ôrún ati ìha iÍwọ—6rùn wá, nwọn a si 
ba Abrahamu, ati Isaaki, ati Jakọbu joko ni 
ilẹ—ọba ọrun. 

12Ṣugbọn awọn ọmọ ilẹ—ọba li a o sọ sinu 
òkunkun lode, nibẹ̀ li ẹkún on ipahinkeke yio 
gbe wà. 

13 Jesu si wi fun balogun ọrún na pe, Ma lọ, 
bi iwọ si ti gbagbé, bẹni kì o ri fun ọ. A si mu 
ọmọ-ọdọ rẹ̀ larada ni wakati kanna. 

14 TINigbati Jesu si wò ile Peteru lọ, o ri iya 
aya rẹ̀ dubulẹ àisan ibà. 

150 si fi ọwọ bà a li ọwẹ, ibà si fi i silẹ; on 
si dide, o si nṣe iranṣẹ fun wọn. 

16 qiNigbati o si di aṣalẹ, nwọn gbe òpọlọpọ 
awọn ẹniti o ni ẹmi ẹ̀ṣu Wá sọdọ rẹ̀: o si fi ẹrọ 
rẹ̀ lé awọn ẹmi na jade, o si mu awọn olo— 
kun-run larada: 

17 Ki eyi ti a ti sọ lati ẹnu woli Isaiah wá le ṣẹ, 
pe, On tikararẹ̀ gbà ailera wa, o si nrù àrun wa. 

18 TINigbati Jesu ri òpọlọpọ enia lọdọ rẹ̀, o 
paṣẹ fun wọn lati lọ si apa keji adagun. 

18 Akọwe kan si tò ọ wá, o wi fun u pe, Olu— 
kọni, emi ô ma tò ọ lẹhin nibikibi ti iwọ nlọ. 

20 Jesu si wi fun u pe, Awọn kọlọkọlọ ni 
ihò, ati awọn ẹiyẹ oju ọrun ni itẹ; ṣugbọn 
Ọmọ-enia kò ni ibi ti yio gbé fi ori rẹ̀ le. 


21 Ekeji ninu awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ si wi fun 
u pe, Oluwa, jẹ ki emi ki o ké lọ isinkú baba 
mi na. 

22 Ṣugbọn Jesu wi fun u pe, Iwọ má tò mi 
lẹhin, si jẹ ki awọn okú ki o má sin okú ara 
wọn. 

23 qiNigbati o si bọ si ọkọ, awọn ọmọ-ẹhin 
rẹ̀ tẹ̀le e. 

24 Si wò o, afẹfẹ nla dide ninu okun tobẹ ti 
riru omi fi bò ọkò mọlẹ; ṣugbọn on sùn. 

25 Awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ tò ọ wá, nwọn ji i, 
nwọn wipe, Oluwa, gbà wa, awa gbé. 

26 O si wi fun wọn pe, Éṣe ti ẹnyin fi ṣe ojo 
bẹ̀, ẹnyin onigbagbQ kekere? Nigbana li o 
dide, o si ba afẹfẹ ati okun wi; idakẹrọrọ si de. 

27 Ṣugbọn ẹnu yà awọn ọkunrin na, nwọn 
wipe, Irú enia wo li eyi, ti afẹfẹ ati omi okun 
gbọ tirẹ̀? 

28 JTINigbati o si de apa keji ni ilẹ awọn ara 
Gergesene, awọn ọkunrin meji ẹlẹmi ẹ̀ṣu 
pade rẹ̀, nwọn nti inu ibojì jade wá, nwọn 
rorò gidigidi tobẹ ti ẹnikan ko le kọja li na 
ibẹ̀. 

28 Si wò o, nwọn kigbe soke wipe, Kini ṣe 
tawa tirẹ, Jesu, iwọ Ọmọ Ọlọrun? iwọ wá lati 
da wa loro ki o to to akokò? 

30 Agbo òpọ ẹlẹdẹ ti njẹ mbẹ li ẹ̀na jijìn si 
wọn. 

31 Awọn ẹmi ẹ̀ṣu na si bẹ̀ ẹ, wipe, Bi iwọ ba 
lé wa jade, jẹ ki awa ki o lọ sinu agbo ẹlẹdẹ yi. 

320 si wi fun wọn pe, Ẹ má lọ. Nigbati 
nwọn si jade, nwọn lọ sinu agbo ẹlẹdẹ na; si 
Wò o, gbogbo agbo ẹlẹdẹ na rẹ̀ sinu okun li 
ogedengbe, nwọn si ṣegbé ninu omi. 

33 Awọn ẹniti nṣọ wọn si sá, nwọn si mu 
ẹòna wọn pọn lọ si ilu, nwọn ròhin ohun 
gbogbo, ati ohun ti a ṣe fun awọn ẹlẹmi ẹ̀ṣu. 

34 Si wò o, gbogbo ará ilu na si jade wá 
ipade Jesu; nigbati nWọn si ri i, nwọn bẹ̀ ẹ, ki 


o le lọ kuro li àgbegbe wọn. 
9 1O si bọ sinu ọkọ, o rekọja, o si wá si ilu 
on tikararẹ̀. 

2 Si kiyesi i, nwọn gbé ọkunrin kan ti o li 
ẹ̀gba wá sọdọ rẹ̀, o dubulẹ lori akete; nigbati 
Jesu ri igbagbe wọn, o wi fun ẹlẹgba na pe, 
Ọmọkunrin, tújuka, a dari ẹ̀ṣẹ rẹ jì ọ. 

3 Si kiyesi i, awọn ọkan ninu awọn akọwe 
nwi ninu ara wọn pe, ọkunrin yi nsọrọ—odi. 

4 Jesu si mò ìro inu wọn, o wipe, Nitori kili 
ẹnyin ṣe nrò buburu ninu nyin? 

5 Ewo li o rọrun ju, lati wipe, A dari ẹṣẹ rẹ 
jì ọ; tabi lati wipe, Dide, ki o si má rìn? 


MATTEU 8, 9 
6 Ṣugbọn ki ẹnyin ki o le mò pe, Ọmọ enia 
li agbara li aiye lati dari ẹ̀ṣẹ jìni, (o si wi fun 
alarun ẹ̀gba na pe,) Dide, si gbé akete rẹ, ki o 
si ma lọ ile rẹ. 

7O si dide, o si lọ ile rẹ̀. 

8Nigbati ijọ enia si ri i, ẹnu yà wọn, nwọn 
yìn Ọlọrun logo, ti o fi irú agbara bayi fun enia. 

9 dIBi Jesu si ti nrekọja lati ibẹ̀ lọ, o ri ọkunrin 
kan ti a npe ni Matteu joko ni bode; o sì wi fun 
u pe, Ma tò mi lẹhin. O si dide, o tọ ọ lẹhin. 

10 JIO si ṣe, bi Jesu ti joko ti onjẹ ninu ile, si 
kiyesi i, òẹpọ awọn agbowode ati ẹlẹṣẹ Wá, 
nwọn si ba a joko pẹlu awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀. 

11 Nigbati awọn Farisi si ri i, nwọn wi fun 
awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ pe, Éṣe ti Olukọ nyin fi 
mba awọn agbowode ati awọn ẹlẹṣẹ jẹun pọ? 

12 Ṣugbọn nigbati Jesu gbẹ, o wi fun wọn 
pe, Awọn ti ara wọn le kò fẹ oniṣegun, bikoṣe 
awọn ti ara wọn kò da. 

13 Ṣugbọn ẹ lọ ẹ si kọ bi a ti mò eyi si, Anu 
li emi nfẹ, kì iṣe ẹbọ: nitori emi kò wá lati pẹ̀ 
awọn olododo, bikoṣe awọn ẹlẹṣẹ si ironupi— 
Wada. 

14 TINigbana li awọn ọmọ-ẹhin Johannu tọ 
ọ wá wipe, ṣe ti awa ati awọn Farisi fi ngbà— 
wẹ nigbagbogbo, ṣugbọn awọn ọmọ-ẹhin rẹ 
ko gbàwẹ? 

15 Jesu si wi fun wọn pe, Awọn ọmọ ile 
iyawo ha le gbàwẹ, nigbati ọkọ iyawo mbẹ 
lọdọ wọn? ṣugbọn ọjọ mbẹ nigbati a o gbà ọkọ 
iyawo lọwọ wọn, nigbana ni nwọn ô gbáwẹ. 

16 Ko si ẹniti ifi idása aṣọ titun lẹ ogbologbô 
ẹ̀wu; nitori eyi ti a fi lẹ ẹ o mu kuro li oju ẹ̀lẹ, 
aṣọ na a si ma ya siwaju. 

17 Bẹ̀ni ko si ẹniti ifi waini titun sinu ogbo— 
logbo igo—awọ; bi a ba ṣe bẹ, igo—awọ yio bẹ̀, 
Waini a si tú jade, igo—awọ a si ṣegbe; ṣugbọn 
Waini titun ni nwọn ifi sinu igo—awọ titun, 
awọn mejeji a si ṣe dede. 

18 TIBi o ti nsọ nkan wọnyi fun wọn, kiyesi 
i, ijoye kan tò ọ wá, o si tẹriba fun u, wipe, 
Ọmọbinrin mi kú nisisiyi, ṣugbọn wá fi ọwọ 
rẹ le e, on ô si yẹ̀. 

19 Jesu dide, o si ba a lọ, ati awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀. 

20 Si kiyesi i, obinrin kan ti o ni isun ẹ̀jẹ li 
ọdún mejila, o wá lẹhin rẹ̀, o fi ọwé kàn iṣẹti 
aṣọ rẹ̀. 

21 Nitori o wi ninu ara rẹ̀ pe, Bi mo ba sá le 
fi ọwọ kàn aṣọ rẹ̀, ara mi ô da. 

22 Nigbati Jesu si yi ara rẹ̀ pada ti o ri i, o 
wipe, Ọmọbinrin, tújuka, igbagbọ rẹ mu ọ 
larada. A si mu obinrin na larada ni wakati 
kanna. 


MATTEU 9, 10 

23 Nigbati Jesu si de ile ijoye na, o ba awọn 
afunfere ati ọpọ enia npariwo. 

240 wi fun wọn pe, Bìla; nitori ọmọbinrin na 
ko kú, sisùn li o sùn. Nwọn si fi rín ẹrin ẹlẹyà. 

25 Ṣugbọn nigbati a si ṣe ti awọn enia jade, 
o bọ sile, o si fà ọmọbinrin na li ọwọ soke; 
bẹ̀li ọmọbinrin na si dide. 

26 Okikí si kàn ká gbogbo ilẹ na. 

27 qINigbati Jesu si jade nibẹ̀, awọn ọkunrin 
afọju meji tò ọ lẹhin, nwọn kigbe soke wipe, 
Iwọ ọmọ Dafidi, ṣánu fun wa. 

28 Nigbati o si wò ile, awọn afọju na tò ọ 
Wá: Jesu bi wọn pe, Ẹnyin gbagbọ pe mo le ṣe 
eyi? Nwọn wi fun u pe, Iwọ le ṣe e, Oluwa. 

29 Nigbana li o fi ọwọ bà wọn li oju, o wipe, 
Ki o ri fun nyin, gẹgẹ bi igbagbọ nyin. 

30 Oju wọn si là; Jesu si kìlọ fun wọn gidigidi, 
Wipe, Kiyesi i, ki ẹ máṣe jẹ ki ẹnikan ki o mò. 

31 Ṣugbọn nigbati nwọn lọ, nwọn ròhin rẹ̀ 
yi gbogbo ilu na ká. 

32 Bi nwọn ti njade lọ, wò o, nwọn mu 
ọkunrin odi kan tò ọ wá, ti o li ẹmi ẹ̀ṣu. 

33 Nigbati a lé ẹmi ẹ̀ṣu na jade, odi si fọhùn; 
ẹnu si yà awọn enia, nwọn wipe, A ko ri irú 
eyi ri ni Israeli. 

34 Ṣugbọn awọn Farisi wipe, agbara olori 
awọn ẹmi ẹ̀ṣu li o fi lé awọn ẹmi ẹ̀ṣu jade. 

35 Jesu si rìn si gbogbo ilu—nla ati iletò, o 
nkọni ninu sinagogu wọn, o si nwásu ihinrere 
ijọba, o si nṣe iwòsan arun ati gbogbo àisan li 
ara awọn enia. 

36 TiṢugbọn nigbati o ri òpọ enia, ánu wọn 
ṣe e, nitoriti rẹ̀ mu wọn, nwọn, si tuká kiri bi 
awọn agutan ti ko li oluṣọ. 

37 Nigbana li o wi fun awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ 
pe, L6tọ ni ikorẹ̀ pọ, ṣugbọn awọn alagbaṣe ko 
to nkan; 

38 Nitorina ẹ gbadura si Oluwa ikorẹ̀ ki o le 
rán awọn alagbaṣe sinu ikorẹ̀ rẹ̀. 


l 0 1NIGBATI o si pé awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ 
mejejila si ọdọ, o fi agbara fun wọn 

lori awọn ẹmi aim, lati ma lé wọn jade ati 

lati ṣe iwòsan gbogbo àrun ati gbogbo aisan. 

2 Orukọ awọn aposteli mejila na ni wọnyi: 
Eyi ekini ni Simoni, ẹniti a np ni Peteru, ati 
Anderu arakunrin rẹ̀; Jakọbu ọmọ Sebede, ati 
Johannu arakunrin rẹ̀; 

3 Filippi, ati Bartolomeu; Tomasi, ati Mat— 
teu ti iṣe agbowode; Jakọbu ọmọ Alfeu, ati 
Lebbeu, ẹniti a si npẹ ni Taddeu; 

4 Simoni ara Kana, ati Judasi Iskariotu, ẹniti 
o fi i hàn. 


eso 


5 Awọn mejejila wọnyi ni Jesu rán lọ, o si 
paṣẹ fun wọn pe, Ẹ máṣe lọ si Ọna awọn kefe— 
ri, ẹ má si ṣe Wò ilu awọn ará Samaria; 

6 Ṣugbọn ẹ kuku tò awọn agutan ile Israeli 
ti o rù lọ. 

7 Bi ẹnyin ti nlọ, ẹ má wasu, wipe, Ijọba ọrun 
kù si dẹ̀dẹ. 

B8/Ẹ ma ṣe dida ara fun awọn olokunrùn, ẹ 
sọ awọn adẹtẹ̀ di mim, ẹ si jí awọn okú dide, 
ki ẹ si ma lé awọn ẹmi ẹ̀ṣu jade: ọfẹ li ẹnyin 
gbà, ọfẹ ni ki ẹ fi funni. 

SẸ máṣe pẹ̀se Wura, tabi fadaka, tabi idẹ 
sinu aṣuwọn nyin; 

10 Tabi àpo fun àjo nyin, ki ẹ máṣe mu ẹwu 
meji, tabi bata, tabi ọpá; onjẹ oniṣẹ yẹ fun u. 

11 Ilu—kilu tabi iletò—kileto ti ẹnyin ba wò, 
ẹ wá ẹniti o ba yẹ nibẹ ri, nibẹ̀ ni ki ẹ si gbé 
titi ẹnyin o fi kuro nibẹ̀. 

12 Nigbati ẹnyin ba si wò ile kan, ẹ kí i. 

13 Bi ile na ba si yẹ, ki alafia nyin ki o bà 
sori rẹ̀; ṣugbọn bi ko ba yẹ, ki alafia nyin ki o 
pada sọdọ nyin. 

14 Ẹnikẹni ti kò ba si gbà nyin, ti kò si gbé 
ẹrọ niyin, nigbati ẹnyin ba jade kuro ni ile na 
tabi ni ilu na, ẹ gbọn ekuru ẹsẹ nyin silẹ. 

15 Lôtọ ni mo wi fun nyin, yio san fun ilẹ So— 
domu ati Gomorra li ọjọ idajọ jù fun ilu na lọ. 

16 IWo o, mo rán nyin lọ gẹgẹ bi agutan 
sarin ikôkò; nitorina ki ẹnyin ki o gbén bi ejò, 
ki ẹ si ṣe oniwà tutù bi àdaba. 

17 Ṣugbọn ẹ ṣọra lọdọ enia; nitori nwọn o fi 
nyin le ajọ igbimọ lọwọ, nwọn o si nà nyin 
ninu sinagogu wọn. 

I8A o si mu nyin lọ siwaju awọn bálẹ ati 
awọn ọba nitori orukọ mi, fun ẹrí si wọn ati si 
awọri keferi. 

19 Nigbati nwọn ba si fi nyin le wọn lọwọ, ẹ 
máṣe ṣàniyan pe, bawo tabi kili ẹnyin o wi? 
nitoriti a o fi ohun ti ẹnyin o wi fun nyin ni 
Wakati kanna. 

20 Nitoripe ki iṣe ẹnyin li o nsọ, ṣugbọn Ẹmi 
Baba nyin ni nsọ ninu nyin. 

21 Arakunrin yio si fi arakunrin rẹ̀ fun pipa, 
ati baba yio si fi ọmọ rẹ̀ fun pipa: awọn ọmọ 
yio s. dide si awọn obi wọn nwọn o si mu ki a 
pa wọn. 

22 Gbogbo enia yio si korira nyin nitori 
orukọ mi; ṣugbọn ẹniti o ba foriftì i titi fi de 
opin. on na ni a ô gbalà. 

23 Ṣugbọn nigbati nwọn ba ṣe inunibini si 
nyin ni ilu yi, ẹ sá lọ si omiran: lôtọ ni mo sá 
Wi fun nyin, ẹnyin kì ô le rekọja gbogbo ilu 
Israeli tan titi Ọmọ enia é fi de. 


691 


24 Ọmọ-ẹhin kì ijù olukọ rẹ̀ lọ, bẹni ọmọ— 
ọdọ ẹni ki ijù oluwa rẹ̀ lọ. 

280 to fun ọmọ-ẹhin ki o dabi olukọ rẹ̀, ati 
ọmọ-ọdọ ki o dabi oluwa rẹ̀. Bi nwọn ba pẹ̀ 
bale ile ni Beelsebubu, melomelo ni awọn ara 
ile rẹ̀? 

26 Nitorina ẹ má fòiya wọn; nitoriti ko si 
ohun ti a bò, ti ki o farahàn; ati eyi ti o farasin, 
ti a ki yio mò. 

27 Ohun ti mo ba wi fun nyin li òkunkun, 
on ni ki ẹnyin ki o sọ ni imọlẹ; ati eyi ti ẹnyin 
gbé si etí ni ki ẹ kede rẹ̀ lori ile. 

28 Ẹ má fòiya awọn ẹniti ipa ara, ṣugbọn ti 
nwọn ko le pa ọkàn: ṣugbọn ẹ kuku fòiya ẹniti 
o le pa ara ati ọkàn run li ọrun apadi. 

28 Ologoṣẹ meji ki a ntà ni owo idẹ kekere 
kan? bẹni ko si ọkan ninu wọn ti yio ṣubu silẹ 
lẹhin Baba nyin. 

30 Ṣugbọn gbogbo irun ori nyin li a kà pé 
ṣanṣan. 

31 Nitorina ẹ má fòiya; ẹnyin ni iye lori jù 
òpọ ologoṣẹ lọ. 

32 Nitorina ẹnikẹni ti o ba jẹwọ mi niwaju 
enia, on li emi o jẹwọ pẹlu niwaju Baba mi ti 
mbẹ li ọrun. 

33 Ṣugbọn bi ẹnikan ba si sẹ mi niwaju enia, 
on na li emi o sẹ pẹlu niwaju Baba mi ti mbẹ 
li ọrun. 

34Ẹ máṣe rò pe emi wá rán alafia si aiye, 
emi ko wá rán alafia bikoṣe idà. 

35 Mo wá lati yà ọmọkunrin ni ipa si baba 
rẹ̀, ati ọmọbinrin ni ipa si iya rẹ̀, ati ayamọ si 
iyakọ rẹ̀. 

36 Awọn ara-ile enia si li ọta rẹ̀. 

37 Ẹniti o ba fẹ baba tabi iya jù mi lọ, kò yẹ ni 
temi: ẹniti o ba si fẹ ọmọkunrin tabi ọmọbinrin 
jù mi lọ, kò si yẹ ni temi. 

38 Ẹniti kò ba si gbé agbelebu rẹ̀, ki o si má 
tò mi lẹhin, kò yẹ ni temi. 

38 Ẹniti o ba ri ẹmi rẹ̀, yio sọ ọ nù; ẹniti o ba 
si sọ ẹmí rẹ̀ nù nitori mi, on ni yio si ri i. 

40 TfẸniti o ba gbà nyin, o gbà mi; ẹniti o ba 
si gbà mi, o gbà ẹniti o rán mi. 

41 Ẹniti o ba gbà woli li orukọ woli, yio jẹ 
ẹ̀re woli; ẹniti o ba si gbà olododo li orukọ 
olododo yio jẹ ẹ̀re olododo. 

42 Ẹnikẹni ti o ba fi kìki ago omi tutù fun 
ọkan ninu awọn onirẹlẹ wọnyi mu nitori 
orukọ ọmọ-ẹhin, lotọ ni mo wi fun nyin, kì o 
padanù ẹ̀re rẹ̀. 

l l 1O si ṣe, nigbati Jesu pari aṣẹ rẹ̀ tan 
fun awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ mejejila, o ti 


MATTEU 10, 11 
ibẹ̀ rekọja lati ma kọni, ati lati ma wasu ni ilu 


wọn gbogbo. 

2Nigbati Johannu gburo iṣẹ Kristi ninu 
tubu, o rán awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ meji, 

30 si wipe, Iwọ li ẹniti mbò, tabi ki a má 
reti ẹlomiran? 

4 Jesu si dahùn o wi fun wọn pe, Ẹ pada lọ, 
ẹ si sọ ohun wọnyi ti ẹnyin gbé, ti ẹ si ri fun 
Johannu: 

85 Awọn afọju nriran, awọn amukun si nrìn, 
a nwẹ̀ awọn adẹtẹ̀ mQ, awọn aditi ngbọràn, a 
njí awọn okú dide, a si nwasu ihinrere fun 
awọn òtoṣi. 

6 Alabukun-fun si li ẹnikẹni ti kì yio ri ohun 
ikọsẹ ninu mi. 

7 qNigbati nwọn si lọ, Jesu bẹrẹ si sọ fun 
awọn enia niti Johannu pe, Kili ẹnyin jade lọ 
iwò ni ijù? Ifefe ti afẹfẹ nmì? 

8 Ani kili ẹnyin jade lọ iwò? ọkunrin ti a WỌ 
li aṣọ fẹlẹfẹlẹ? wò o, awọn ẹniti nwọ aṣọ 
fẹlẹfẹlẹ mbẹ li afin ọba. 

9S Ani kili ẹnyin jade lọ iṣe? lati lọ iwò woli? 
Loôtọ ni mo wi fun nyin, o si jù woli lọ. 

10 Nitori eyiyi li ẹniti a ti kọwe nitori rẹ̀ pe, 
Wò o, mo rán onṣẹ mi siwaju rẹ, ẹniti yio tún 
òna rẹ ṣe niwaju rẹ. 

11 Lotọ ni mo wi fun nyin, Ninu awọn ti a 
bí ninu obinrin, kò si ẹniti o ti idide jù 
Johannu Baptisti lọ; ṣugbọn ẹniti o kere julọ 
ni ijọba ọrun o pò ju u lọ. 

12 Lati igba ọjọ Johannu Baptisti Wá, titi o fi 
di isisiyi ni ijọba ọrun di ifi agbara wọ, awọn 
alagbara si fi ipá gbà a. 

13 Nitori gbogbo awọn woli ati ofin li o Wi 
tẹlẹ ki Johannu ki o to de. 

14 Bi ẹnyin o ba gbà a, eyi ni Elijah ti mbẹ 
wá. 

15 Ẹniti o ba li etí lati fi gbé, ki o gbQ. 

16 TíṢugbọn kili emi iba fi iran yi wé? O dabi 
awọn ọmọ kekeke ti njoko li ọjà ti nwọn si 
nkọ si awọn ẹgbẹ wọn, 

17 Ti nwọn si nwipe, Awa fun fẹ̀re fun nyin 
ẹnyin kò jú; awa si ṣòfọ fun nyin, ẹnyin kò 
sọkun. 

18 Nitori Johannu wá, kò jẹ, bẹni kò mu, 
nwọn si wipe, o li ẹmi ẹ̀ṣu. 

18 Ọmọ—enia wá, o njẹ, o si nmu, nwọn 
wipe, Wò o, ọjẹun, ati ọmuti, ọré awọn agbo— 
wode. ati awọn ẹlẹṣẹ. Ṣugbọn a dare fun 
ọgbén lati ọdọ awọn ọmọ rẹ̀ wá. 

20 TdNigbana li o bẹ̀rẹ si iba ilu wọnni wi, 
nibiti o gbé ṣe òpọlọpọ iṣẹ agbara rẹ̀, nitoriti 
nwọn kò ronupiwada; 


MATTEU 11, 12 
21 Egbé ni fun iwọ, Korasini! egbé ni fun 
iwọ, Betsaida! ibaṣepe a ti ṣe iṣẹ agbara ti a ṣe 
ninu nyin ni Tire on Sidoni, nwọn iba ti ro— 
nupiwada lailai ninu aṣọ òfọ ati ninu €ru. 

22 Ṣugbọn mo wi fun nyin, yio san fun Tire 
pẹlu Sidoni li ọjọ idajọ jù fun ẹnyin lọ. 

23 Ati iwọ Kapernaumu, a o ha gbé ọ ga 
soke ọrun? a o rẹ̀ ọ silẹ si Ipo—oku: nitori 
ibaṣepe a ti ṣe iṣẹ agbara ti a ṣe ninu rẹ ninu 
Sodomu, on iba wà titi di oni. 

24 Ṣugbọn mo wi fun nyin, yio san fun ilẹ 
Sodomu li ọjọ idajọ jù fun iwọ lọ. 

25 TI akokò na ni Jesu dahùn, o si wipe, Mo 
dupẹ lọwọ rẹ Baba, Oluwa ọrun on aiye, ni— 
toriti iwọ pa nkan wọnyi m€ẹ̀ kuro li oju awọn 
ọlégbọn ati amoye, iwọ si fi wọn hàn fun 
awọn ọmọ—ọwòọ. 

26 Gẹgẹ bẹ na ni, Baba, nitori bẹ̀li o tô li 
oju rẹ. 

27 Ohun gbogbo li a fifun mi lati ọdọ Baba 
mi wá: kò si si ẹniti o mò Ọmọ, bikoṣe Baba; 
bẹ̀ni kò si ẹniti o mọ Baba bikoṣe Ọmọ, ati 
ẹnikẹni ti Ọmọ fẹ fi i hàn fun. 

28 ITẸ wá sọdọ mi gbogbo ẹnyin ti nṣiṣẹ̀, ti a 
si di ẹrù wuwo le lori, emi o si fi isimi fun 
nyin. 

29 Ẹ gbà àjaga mi si ọrùn nyin, ki ẹ si má kẹ 
ẹkéẹ̀ lọdọ mi; nitori oninu tutu ati onirẹlẹ ọkan 
li emi; ẹnyin o si ri isimi fun ọkàn nyin. 

30 Nitori àjaga mi rọrun, ẹrù mi si fuyẹ. 

l 2 1 LLAKOKÒ na ni Jesu là arin oko ọkà 

lọ li ọjọ isimi; ebi si npa awọn ọmọ— 
ẹhin rẹ̀, nwọn si bẹ̀rẹ si ima ya ipẹ ọkà, nwọn 
si njẹ. 

2 Ṣugbọn nigbati awọn Farisi ri i, nwọn Wi 
fun u pe, Wò o, awọn ọmọ-ẹhin rẹ nṣe eyi ti 
kò yẹ lati ṣe li ọjọ isimi. 

30 si wi fun wọn pe, Ẹnyin kò ti kà ohun ti 
Dafidi ṣe, nigbati ebi npa a, ati awọn ti mbẹ 
lọdọ rẹ̀: 

4 Bi o ti wò ile Ọlọrun lọ, ti o si jẹ akara ifi— 
hàn, eyiti kò tẹ fun u lati jẹ, ati fun awọn ti 
mbẹ lọdọ rẹ̀, bikoṣe fun kìki awọn alufa? 

5 Tabi ẹnyin ko ti kà a ninu ofin, bi o ti ṣe 
pe lọjọ isimi awọn alufa ti o wà ni tẹmpili 
mbà ọjọ isimi jẹ ti nwọn si wà li aijẹbi? 

6 Ṣugbọn mo wi fun nyin pe, ẹniti o jù 
tẹmpili lọ mbẹ nihin. 

7 Ṣugbọn ẹnyin iba mò ohun ti eyi jẹ: Anu li 
emi nfẹ ki iṣe ẹbọ; ẹnyin kì ba ti dá awọn 
alailẹṣẹ lẹbi. 

8 Nitori Ọmọ—enia jẹ Oluwa ọjọ isimi. 


692 


9Nigbati o si kuro nibẹ̀, o lọ sinu sinagogu 
wọn. 

10 -TSi kiyesi i, ọkunrin kan wà nibẹ̀, ti ọwé rẹ̀ 
kan rọ. Nwọn si bi i pe, O ha tẹ latimu—ni—la— 
Tada li ọjọ isimi? ki nwọn ki o le fẹ ẹ li ẹfẹ̀. 

110 si wi fun wọn pe, ọkunrin wo ni iba ṣe 
ninu nyin, ti o li agutan kan, bi o ba si bé sinu 
ihò L: ọjọ isimi, ti ki yio dì i mu, ki o si fàa 
soke? 

12 Njẹ melomelo li enia san jù agutan lọ? 
nitorina li o ṣe tẹ lati má ṣe rere li ọjọ isimi. 

13 Nitorina li o wi fun ọkunrin na pe, Na 
ọwéẹ rẹ, on si nà a; ọwọ rẹ̀ si pada bò sipò rẹ̀ 
gẹgẹ bi ekeji. 

14 TINigbana li awọn Farisi jade lọ, nwọn si 
gbìmọ nitori rẹ̀, bi awọn iba ti ṣe pa a. 

15 Nigbati Jesu ṣi mò, o yẹ̀ ara rẹ̀ kuro nibẹ̀; 
òpọ ijọ enia tò ọ lẹhin, o si mu gbogbo wọn 
larada. 

16 O si kìlọ fun wọn pe, ki nwọn ki o máṣe 
fi on hàn: 

17Ki eyi ti a ti ẹnu Woli Isaiah wi ki o ba le 
Ṣẹ, pe, 

18 Wo iranṣẹ mi, ẹniti mo yàn; ayanfẹ mi, 
ẹniti inu mi dùn si gidigidi: Emi o fi ẹmí mi 
fun tii, yio si fi idajọ hàn fun awọn keferi. 

19 On kà yio jà, kì yio si kigbe; bẹli ẹnikẹni 
kì yio gbé ohùn rẹ̀ ni igboro. 

20 Iyẹ̀ fifẹ ni on kì yio ṣẹ, owu fitila ti nru 
ẹfin nì on kì yio si pa, titi yio fi mu idajọ dé 
iṣẹgun. 

21 Orukọ rẹ̀ li awọn keferi yio ma gbẹkẹle. 

22 TINigbana li a gbé ọkunrin kan ti o li ẹmi 
ẹ̀ṣu, ti o fọju, ti o si yadi, wá sọdọ rẹ̀; o si mu u 
larada, ti afọju ati odi na sòrọ ti o si riran. 

23 Ẹnu si yà gbogbo enia, nwọn si wipe, 
Ọmọ Dafidi kẹ̀ yi? 

24 Ṣugbọn nigbati awọn Farisi gbé, nwọn 
Wipe, Ọkunrin yi kò lé awọn ẹmi ẹ̀ṣu jade, 
bikcṣe nipa Beelsebubu, olori awọn ẹmi ẹ̀ṣu. 

25 Jesu si mọ ìronu wọn, o si wi fun wọn 
pe, Ijọba ki ijọba ti o ba yapa si ara rẹ̀, a sọ ọ di 
aho'o; ilukilu tabi ilekile ti o ba yapa si ara rẹ̀ 
kì yio duro. 

2£ Bi Satani ba si nlé Satani jade, o yapa si 
ara rẹ̀; ijọba rẹ̀ yio ha ṣe le duro? 

27 Bi o ba si ṣepe nipa Beelsebubu li emi fi 
nlé awọn ẹmi ẹ̀ṣu jade, nipa tali awọn ọmọ 
nyin fi nlé wọn jade? nitorina ni nwọn o fi ma 
ṣe onidajọ nyin. 

28 Ṣugbọn bi o ba ṣe pe Ẹmí Ọlọrun li emi fi 
nlé awọn ẹmi ẹ̀ṣu jade, njẹ ijọba Ọlọrun de ba 
nyin. 


693 


29 Tabi ẹnikan yio ti ṣe wò ile alagbara lọ, ki 
o si ké o li ẹrù, bikoṣepe o kọ dẹ alagbara na? 
nigbana ni yio si ké o ni ile. 

30 Ẹniti kò ba wà pẹlu mi, o nṣe odi si mi; 
ẹniti kò ba si bá mi kopò, o nfọnka. 

31 qdINitorina ni mo wi fun nyin, gbogbo irú 
ẹ̀ṣẹ—kẹṣẹ ati ọrọ—odi li a o darijì enia; ṣugbọn 
ọrọ—odi si Ẹmí Mim€, on li a ki yio darijì enia. 

32 Ẹnikẹni ti o ba nsọrọ—odi si Ọmọ—enia, a 
o dari rẹ̀ jì i; ṣugbọn ẹnikẹni ti o ba nsọrọ—odi 
si Ẹmí MimQ, a ki yio dari rẹ̀ jì i li aiye yi, ati li 
aiye ti mbọ. 

33 Sọ igi di rere, eso rẹ̀ a si di rere; tabi sọ 
igi di buburu, eso rẹ̀ a si di buburu: nitori nipa 
eso li 8 fi mọ igi. 

34 Ẹnyin ọmọ paramọlẹ, ẹnyin ti iṣe enia 
buburu yio ti ṣe le sọrọ rere? nitori ninu 
òpọlọpọ ohun inu li ẹnu isọ. 

35 Enia rere lati inu iṣura rere ọkàn rẹ̀ ni imu 
ohun rere jade wá: ati enia buburu lati inu 
iṣura buburu ni imu ohun buburu jade wá. 

36 Ṣugbọn mo Wi fun nyin, gbogbo ẹ̀rọ 
Wwẹ̀re ti enia nsọ, nwọn o jihìn rẹ̀ li ọjọ idajọ. 

37 Nitori nipa òrọ rẹ li a o fi da ọ lare, nipa 
òrọ rẹ li a o si fi da ọ lẹbi. 

38 TINigbana li awọn kan ninu awọn akọwe 
ati Farisi dahùn wipe, Olukọni, awa nwá àmi 
lọdọ rẹ. 

39 Ṣugbọn o dahùn o si wi fun wọn pe, Iran 
buburu ati iran panṣaga nwá àmi; kò si àmi ti 
a o fi fun u, bikoṣe àmi Jona woli. 

40 Nitori bi Jona ti gbé ọsán mẹta ati oru 
mẹta ninu ẹja; bẹli Ọmọ—enia yio gbé ọsán 
mẹta on oru mẹta ni inu ilẹ. 

41 Awọn ara Ninefe yio dide pẹlu iran yi li 
ọjọ idajọ, nwọn, o si da a lẹbi: nitori nwọn 
ronupiwada nipa iwasu Jona; si Wò o, ẹniti o 
pò ju Jona lọ mbẹ nihinyi. 

42 Ọbabinrin gusù yio dide pẹlu iran yi li 
ọjọ idajọ, yio si da a lẹbi: nitori o ti ikangun 
aiye wá igbé ọgbọn Solomoni; si wò o, ẹniti o 
pò ju Solomoni lọ mbẹ nihinyi. 

43 Nigbati ẹmi aim6 kan ba jade kuro lara 
enia, a ma rìn kiri ni ibi gbigbẹ, a ma wá ibi 
isimi, kì si iri. 

44 Nigbana ni o wipe, Emi o pada lọ si ile 
mi, nibiti mo gbé ti jade wá; nigbati o si de, o 
bá a, o ṣofo, a gbá a mẹ, a si ṣe e li ọṣọ. 

45 Nigbana li o lọ, o si mu ẹmi meje miran 
pẹlu ara rẹ̀, ti o buru jù on tikararẹ̀ lọ; nwọn 
bọ si inu rẹ̀, nwọn si ngbé ibẹ̀; igbẹhin ọkun— 
rin na si buru jù iṣaju rẹ̀ lọ. Gẹgẹ bẹni yio ri 
fun iran buburu yi pẹlu. 


MATTEU 12, 13 
46 TNigbati o nsòrọ wọnyi fun awọn enia, 
Wò o, iya rẹ̀ ati awọn arakunrin rẹ̀ duro lode, 
nwọn nfẹ ba a sòrọ. 

47 Nigbana li ẹnikan wi fun u pe, Wo o, iya 
rẹ ati awọn arakunrin rẹ duro lode, nwọn nfẹ 
ba ọ sòrọ. 

48 Ṣugbọn o dahùn o si wi fun ẹniti o sọ fun 
u pe, Tani iya mi? ati tani awọn arakunrin mi? 

490 si nà ọwé rẹ̀ si awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀, o 
wipe, Ẹ wò iya mi ati awọn arakunrin mi! 

50 Nitori ẹnikẹni ti o ba nṣe ifẹ Baba mi ti 
mbẹ li ọrun, on na li arakunrin mi, ati ara— 


binrin mi, ati iya mi. 
l 3 1 LI ọjọ kanna ni Jesu ti ile jade, o si 
joko leti okun. 

?Ọpọlọpọ enia pejọ sọdọ rẹ̀, tobẹ ti o fi bọ 
sinu ọkò, o joko; gbogbo enia si duro leti okun. 

30 si fi owe ba wọn sọrọ ohun pipọ, o wipe, 
Wo o, afunrugbin kan jade lọ lati funrugbin; 

4Bi o si ti nfún u, diẹ bQ si ẹba—òna, awọn 
ẹiyẹ si wá, nwọn si ṣà a jẹ. 

5 Diẹ si bọ sori ilẹ apata, nibiti kò li erupẹ̀ 
pipọ; nwọn si sọ jade lọgan, nitoriti nwọn ko 
ni ijinlẹ; 

6 Nigbati ôrùn si goke, nwọn jona: nitoriti 
nwọn kò ni gbongbo, nwọn si gbẹ. 

7 Diẹ si bẹ sárin ẹ̀gún; nigbati ẹ̀gún si dàgba 
soke, o fun wọn pa. 

8 Ṣugbọn omiran bé si ilẹ rere, o si so eso, 
omiran ọgọrọrun, omiran ọgọtọta, omiran 
ọgbọgbòn. 

9 Ẹniti o ba li etí, ki o gbQ. 

10 Awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ si tọ ọ wá, nwọn bi i 
pe, Éṣe ti iwọ fi nfi owe ba wọn sọrọ? 

110 si dahùn wi fun wọn pe, Ẹnyin li a fi— 
fun lati mò ohun ijinlẹ ijọba ọrun, ṣugbọn 
awọn lI a kò fifun. 

12 Nitori ẹnikẹni ti o ba ni, on li a ô fifun, 
on o si ni li ẹpọlọpọ; ṣugbọn ẹnikẹni ti ko ba 
si ni, lọwọ rẹ̀ li a o si gbà eyi na ti o ni. 

13 Nitorina ni mo ṣe nfi owe ba Wọn sòrọ; 
nitori ni riri, nwọn kò ri, ati ni gbigbọ, nwọn 
kò gbé, bẹni kò yé wọn. 

14 Si ara wọn ni ọrò Isaiah woli si ti ṣẹ, ti o 
wipe, Ni gbigbé ẹnyin ô gbẹ, kì yio si yé nyin; 
ati riri ẹnyin o ri, ẹnyin kì yio si moye. 

15 Nitoriti àiya awọn enia yi sebọ, etí wọn 
si wuwo ẹ̀ran igbé, oju wọn ni nwọn si dì; 
nitori ki nwọn ki o má ba fi oju wọn ri, ki 
nwọn ki o má ba fi etí wọn gbẹ, ki nwọn ki o 
má ba fi àiya wọn mò, ki nwọn ki o má ba yi— 
pada, ki emi ki o má ba mu wọn larada. 


MATTEU 13 

16 Ṣugbọn ibukun ni fun oju nyin, nitoriti 
nwọn ri, ati fun etí nyin, nitoriti nwọn gbé. 

17 L6tọ ni mo sá wi fun nyin, òpọlọpọ woli 
ati olododo ni nfẹ ri ohun ti ẹnyin ri, nwọn kò 
si ri wọn; nwọn si nfẹ gbẹ ohun ti ẹ gbé, 
nwọn ko si gbô wọn. 

18 TíNitorina ẹ gbé owe afunrugbin. 

19 Nigbati ẹnikan ba gbé òrọ ijọba, ti kò ba 
si yé e, nigbana li ẹni—buburu ni wá, a si mu 
eyi ti a fún si àiya rẹ̀ kuro. Eyi li ẹniti o gbà 
'irugbin lẹba òna. 

20 Ẹniti o si gbà irugbin lori apata, on li o 
gbé òrọ na, ti o si fi ayò gbà a kánkan. 

21 Ṣugbọn ko ni gbongbo ninu ara rẹ̀, o si pẹ 
diẹ li akokò kan; nigbati wahalà tabi inunibini 
si dide nitori òrọ na, lojukanna a kọsẹ̀. 

22 Eyi pẹlu ti o gbà irugbin sarin ẹgún li 
ẹniti o gbé ẹrọ na; aniyan aiye yi, ati itanjẹ 
ọrọ si fún òrọ na pa, bẹli o si jẹ alaileso. 

23Ṣugbọn ẹniti o gbà irugbin si ilẹ rere li 
ẹniti o gbẹ ọrọ na, ti o si yé e; on li o si so eso 
pẹlu, o si so omiran ọgọrọrun, omiran ọgọtọta, 
omiran ọgbọgbọn. 

24 TOwe miran li o pa fun wọn, wipe; Ijọ— 
ba ọrun dabi ọkunrin ti o fún irugbin rere si 
oko rẹ̀: 

28 Ṣugbọn nigbati enia sùn, ọtá rẹ̀ wá, o fún 
ẹ̀po sinu alikama, o si ba tirẹ̀ lọ. 

26 Ṣugbọn nigbati €hu rẹ̀ sọ jade, ti o si so 
eso, nigbana li épo buburu fi ara hàn pẹlu. 

27 Bẹlì awọn ọmọ-ọdọ bále na tò ọ Wá, 
nwọn wi fun u pe, Oluwa, irugbin rere ki iwọ 
fún sinu oko rẹ? nibo li o ha ti li po buburu? 

28 O si wi fun wọn pe, Ọtá li o ṣe eyi. Awọn 
ọmọ-ọdọ rẹ̀ si bi i pe, Iwọ ha fẹ̀ ki a lọ fà wọn 
tu kuro? 

290 si wipe, Bẹ̀kọ, nigbati ẹnyin ba ntu 
ẹ̀po kuro, ki ẹnyin ki o má bà tu alikama pẹlu 
wọn. 

30 Ẹ jẹ ki awọn mejeji ki o dàgba pò titi di 
igba ikorẹ̀: li akokò ikorẹ̀ emi o si wi fun 
awọn olukore pe, Ẹ tẹ̀tekọ kò ẹ̀po jọ, ki ẹ di 
wọn ni ití lati fi iná sun wọn, ṣugbọn ẹ ké ali— 
kama sinu abà mi. 

31 TOwe miran li o pa fun wọn, wipe, Ijọba 
ọrun dabi wôro irugbin mustardi kan, eyiti 
ọkunrin kan mu ti o si gbìn sinu oko rẹ̀: 

32 Eyiti o kére jù gbogbo irugbin lọ; ṣugbọn 
nigbati o dàgba, o tobi jù gbogbo ewebẹ lọ, o 
si di igi, tobẹ ti awọn ẹiyẹ oju ọrun si wá, 
nwọn ngbé ori ẹ̀ka rẹ̀. 

33 Owe miran li o pa fun wọn pe, Ijọba 
ọrun dabi iwukara, ti obinrin kan mu, ti o sin 


694 


sinu oṣuwọn iyẹfun mẹta, titi gbogbo rẹ̀ fi di 
wiwu. 

34 Gbogbo nkan wọnyi ni Jesu fi powe fun 
awọn ijọ enia; kò si ba wọn sọrọ bikoṣe li owe: 

35 Ki eyiti a ti ẹnu woli sọ ki o ba le ṣẹ, wipe, 
Emi ô yà ẹnu mi li owe; emi ô sọ nkan wọnni 
jade ti o ti fi ara pamé lati iṣẹ̀dalẹ aiye wá. 

36 Nigbana ni Jesu rán ijọ enia lọ, o si WỌ 
ile; awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ si tọ ọ wá, wipe, Sọ idi 
owe ẹ̀po ti oko fun wa. 

3 O dahùn o si wi fun wọn pe, Ọmọ—enia 
li ẹniti nfunrugbin rere; 

38 Oko li aiye; irugbin rere li awọn ọmọ 
ijọba; ẹ̀po si li awọn ọmọ ẹni buburu ni; 

39 Ọta ti o fún wọn li Eṣu; igbẹhin aiye ni 
ikorẹ̀; awọn angẹli si li awọn olukore. 

40 Nitorina gẹgẹ bi a ti kú epo jọ, ti a si fi iná 
sun wọn; bẹni yio ri ni igbẹhin aiye. 

41 Ọmọ-enia yio rán awọn angẹli rẹ̀, nwọn 
o si kò gbogbo ohun ti o mu—ni—kọsẹ̀ ni ijọba 
rẹ̀ kuro, ati awọn ti o ndẹṣẹ. 

42 Yio si sọ wọn sinu iná ileru: nibẹ li ẹkún 
on ipahinkeke yio gbe wà. 

43 Nigbana li awọn olododo yio ma ràn bi 
6run ni ijọba Baba wọn. Ẹniti o ba li etí ki o 
gbé. 

44 qlljọba ọrun si dabi iṣura ti a fi pamQ sinu 
oko, ti ọkunrin kan ri, ti o pa a m€; nitori ayọ 
rẹ̀, o lọ, o si ta gbogbo ohun ti o ni, o si rà oko na. 

45 Ti Ati pẹlu, ijọba ọrun si dabi ọkunrin 
oniṣowo kan, ti nwá perli ti o dara: 

46 Nigbati o ri perli olowo iyebiye kan, o lọ, 
o si tà gbogbo nkan ti o ni, o si rà a. 

47 Ati pẹlu, ijọba ọrun si dabi àwọn, ti a sọ 
sinu okun, ti o si ké oniríiiru ohun gbogbo. 

88 Nigbati o kún, eyi ti nwọn fà soke, nwọn 
joko, nwọn si kô eyi ti o dara sinu agbòn, 
ṣugbọn nwọn kò buburu danù. 

49 Gẹgẹ bẹni yio si ri nigbẹhin aiye: awọn 
angẹli yio jade wá, nwọn o yà awọn enia bu— 
buru kuro ninu awọn olòôtọ, 

50 Nwọn o si sọ Wọn sinu iná ileru; nibẹ li 
ẹkún on ipahinkeke yio gbé wà. 

51 Jesu bi wọn pe, Gbogbo nkan wọnyi yé 
nyin bi? Nwọn wi fun u pe, Bẹni, Oluwa. 

520 si wi fun wọn pe, Nitorina ni olukuluku 
akọwe ti a kẹ sipa ijọba ọrun ṣe dabi ọkunrin 
ka ti iṣe bále, ti o nmu ọtun ati ogbé nkan jade 
ninu iṣura rẹ̀. 

53 JINigbati o ṣe, ti Jesu pari owe wọnyi tan, 
o ti ibẹ̀ lọ kuro. 

54 Nigbati o si de ilu on tikalarẹ, o kẹ wọn 
ninu sinagogu Wọn, tobẹ ti ẹnu yà gbogbo 


695 


wọn, nwọn si wipe, Nibo li ọkunrin yi ti mu 
ọgbén yi ati iṣẹ agbara wọnyi wá? 

55 Ọmọ gbẹnagbẹna kọ yi? iya rẹ̀ kẹ a npe 
ni Maria? ati awọn arakunrin rẹ̀ kẹ Jakọbu, 
Jose, Simoni, ati Juda? 

56 Ati awọn arabinrin rẹ̀, gbogbo wọn ki o 
mba wa gbé nihinyi? nibo li ọkunrin yi ti mu 
gbogbo nkan wọnyi wa? 

57 Bẹni nwọn kọsẹ lara rẹ̀. Ṣugbọn Jesu wi 
fun wọn pe, Kò si woli ti o wà laili ọlá, bikoṣe 
ni ilu ati ni ile on tikararẹ̀. 

58 On kò si ṣe òpọ iṣẹ agbara nibẹ̀, nitori 


aigbagbQ wọn. 
l 4 1 LI akokò na ni Herodu tetrarki gbé 
okikí Jesu, 

20 si wi fun awọn ọmọ-—ọdọ rẹ̀ pe, Johan— 
nu Baptisti li eyi; o jinde kuro ninu okú; nito— 
Tina ni iṣẹ agbara ṣe hàn lara rẹ̀. 

3 THerodu sá ti mu Johannu, o dẹ̀ e, o si fii 
sinu tubu, nitori Herodia aya Filippi arakunrin rẹ̀. 

4 Johannu sá ti wi fun u pe, ko tẹ̀ fun ọ lati 
ni i. 

5 Nigbati o si nfẹ pa a, o bẹ̀ru ijọ enia, nito— 
riti nwọn kà a si woli. 

6 Ṣugbọn nigbati a nṣe iranti ọjọ ibí Herodu, 
ọmọbinrin Herodia jé lárin wọn, inu Herodu 
si dùn. 

7 Nitorina li o ṣe fi ibura ṣe ileri lati fun u li 
ohunkohun ti o ba bẹ̀re. 

8 Ẹniti iya rẹ̀ ti kẹ tẹlẹ ri, o wipe, Fun mi li 
ori Johannu Baptisti nihinyi ninu awopọkọ. 

8 Inu ọba si bajẹ: ṣugbọn nitori ibura rẹ̀, ati 
awọn ti o bá a joko tì onjẹ, o ni ki a fi fun u. 

10O si ranṣẹ lọ, o bẹ Johannu li ori ninu 
tubu. 

11 A si gbé ori rẹ̀ wá ninu awopọkọ, a si fi— 
fun ọmọbinrin na; o si gbé e tò iya rẹ̀ lọ. 

12 Awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ si wá, nwọn gbé okú 
rẹ̀ sin, nwọn si lọ, nwọn si wi fun Jesu. 

13 TINigbati Jesu si gbé, o dide kuro nibẹ̀, o 
ba ti ọkọ lọ si ibi ijù, on nikan; nigbati awọn 
enia si gbé, nwọn si ti ilu wọn rìn tò ọ li ẹsẹ. 

14 Jesu jade lọ, o ri òpọlọpọ enia, inu rẹ̀ si 
yọ si wọn, o si ṣe dida arùn ara wọn. 

15 TINigbati o di aṣalẹ awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ tò 
ọ wá, wipe, Ibi ijù li eyi, ọjọ si kọja tan: rán ijọ 
enia lọ, ki nwọn ki o le lọ si iletò lọ irà onjẹ 
fun ara wọn. 

16 Jesu si wi fun wọn pe, Nwọn kò ni ilọ; ẹ 
fun wọn li onjẹ. 

17 Nwọn si wi fun u pe, Awa kò ni jù iṣu 
akara marun ati ẹja meji nihinyi. 


MATTEU 13—15 
18 O si wipe, Ẹ mu wọn fun mi wá nihinyi. 
18 O si paṣẹ ki ijọ enia joko lori koriko, o si 
mu iṣu akara marun ati ẹja meji na; nigbati o 
gbé oju soke ọrun, o sure, o si bù u, o fi akara 
na fun awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀, awọn ọmọ-ẹhin 
rẹ̀ si fifun ijọ enia. 

20 Gbogbo wọn si jẹ, nwọn si yé; nwọn si 
ko ajẹkù ti o kù jọ, agbòn mejila kún. 

21 Awọn ti o si jẹ ẹ to ìwọn ẹgbẹ̀dọgbọn 
ọkunrin, li aikà awọn obinrin ati awọn ọmọde. 

22 qTLLojukanna Jesu si rò awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ 
lati bọ sinu ọkò, ki nwọn ki o ṣiwaju rẹ̀ lọ si 
apakeji, nigbati on tú ijọ enia ká. 

23 Nigbati o si tú ijọ enia ká tan, o gùn ori 
òke lọ, on nikan, lati gbadura: nigbati alẹ si lẹ, 
on nikan wà nibẹ̀. 

24 Ṣugbọn nigbana li ọkò wà larin adagun, ti 
irumi ntì i siwa sẹhin: nitoriti afẹfẹ ṣe ọwọ 
òdi si wọn. 

25 Nigbati o di iṣọ kẹrin oru, Jesu tò wọn lọ, 
o nrìn lori okun. 

26 Nigbati awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ ri i ti o nrìn 
lori okun, ẹ̀ru bà wọn, nwọn wipe, Iwin ni; 
nwọn fi ibẹru kigbe soke. 

27 Ṣugbọn lojukanna ni Jesu wi fun wọn pe, 
Ẹ tújuka; Emi ni; ẹ má bẹ̀ru. 

28 Peteru si dá a lohùn, wipe, Oluwa, bi 
iwọ ba ni, paṣẹ ki emi tò ọ wá lori omi. 

28 O si wipe, Wá. Nigbati Peteru sọkalẹ lati 
inu ọkò lọ, o rìn loju omi lati tọ Jesu lọ. 

30 Ṣugbọn nigbati o ri ti afẹfẹ le, ẹru ba a; o si 
bẹ̀rẹ si irì, o kigbe soke, wipe, Oluwa, gbà mi. 

311 ojukanna Jesu si nà ọwé rẹ̀, o dìi mu, o 
si wi fun u pe, Iwọ onigbagbQ kekere, é€ṣe ti 
iwọ fi nṣiyemeji? 

32 Nigbati nwọn si bẹ sinu ọkò, afẹfẹ dá. 

33 Nigbana li awọn ti mbẹ ninu ọkọ wá, 
nwọn si fi ori balẹ fun u, wipe, Lotọ Ọmọ Ọlọ— 
run ni iwọ iṣe. 

34 TINigbati nwọn si rekọja si apakeji, nwọn 
de ilẹ awọn ara Genesareti. 

35 Nigbati awọn enia ibẹ̀ si mò pe on ni, 
nwọn ranṣẹ lọ si gbogbo ilu na yiká, nwọn si 
gbé gbogbo awọn ọlọkunrùn tẹ ọ wá. 

36 Nwọn bẹ̀ ẹ pe, ki nwọn ki o sá le fi ọwẹ 
kàn iṣẹti aṣọ rẹ̀: ìwọn gbogbo awọn ti o si fi 


ọwọ kàn a, di alara dida ṣáṣá. 
l 5 1NIGBANA li awọn akọwe ati awọn 
Farisi ti Jerusalemu tò Jesu wá, wipe, 
2 Éṣe ti awọn ọmọ-—ẹhin rẹ fi nrú ofin atọ— 
Wwọdọwọ awọn alàgba? nitoriti nwọn kì iwẹ̀ 
ọwọ wọn nigbati nwọn ba njẹun. 


MATTEU 15, 16 

3Ṣugbọn o dahùn, o si wi fun wọn pe, Éṣe 
ti ẹnyin pẹlu nfi ofin atọwọdọwọ nyin rú ofin 
Ọlọrun? 

4Nitori Ọlọrun ṣòfin, wipe, Bòwọ fun baba 
on iya rẹ: ati ẹniti o ba sọrọ baba ati iya rẹ̀ ni 
buburu, ẹ jẹ ki o kú ikú rẹ̀. 

5 Ṣugbọn ẹnyin wipe, Ẹnikẹni ti o ba wi fun 
baba tabi iya rẹ̀ pe, Ẹbùn li ohunkohun ti iwọ 
iba fi jére lara mi, 

6 Ti ko si bòwọ fun baba tabi iya rẹ̀, o bô. 
Bẹli ẹnyin sọ ofin Ọlọrun di asan nipa ofin 
atọwọdọwọ nyin. 

7 Ẹnyin agabagebe, otitọ ni Isaiah sọtẹlẹ 
nipa ti nyin, wipe, 

8 Awọn enia yi nfi ẹnu wọn sunmọ mi, 
nwọn si nfi ete wọn bọla fun mi; ṣugbọn ọkàn 
wọn jìna si mi. 

9Ṣugbọn lasan ni nwọn ntẹriba fun mi, 
nwọn nfi ofin enia kéni fun ẹkọ. 

10 JO si pẹ ijọ enia, o si wi fun wọn pe, Ẹ 
gbé ki o si ye nyin; 

T1 Ki iṣe ohun ti o wọni li ẹnu lọ, ni isọ enia 
di alaim€; bikoṣe eyi ti o ti ẹnu jade wá, eyini 
ni isọ enia di alaimé. 

12 Nigbana li awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ wá, nwọn 
si wi fun u pe, Iwọ mò pe, awọn Farisi binu 
lẹhin igbati nwọn gbé òrọ yi? 

130 si dahùn, o wi fun wọn pe, Igikigi ti 
Baba mi ti mbẹ li ọrun kò ba gbìn, a o fà a tu 
kuro. 

14 Ẹ jọwọ wọn si: afọju ti nfọnahàn afọju ni 
nwọn. Bi afọju ba si nfọnahàn afọju, awọn 
mejeji ni yio ṣubu sinu ihò. 

15 Nigbana ni Peteru dahùn o si wi fun u 
pe, Sọ itumọ owe yi fun wa. 

16 Jesu si wipe, Ẹnyin pẹlu wà li aimoye 
sibẹ? 

17 Ẹnyin ko mò pe, ohunkohun ti o ba bọ si 
ẹnu lọ si inu, a si yà a jade? 

18 Ṣugbọn nkan wọnni ti o ti ẹnu jade, inu 
ọkàn li o ti wá; nwọn a si sọ enia di alaimô. 

19 Nitori lati inu ọkàn ni iro buburu ti ijade 
Wá, ipania, panṣaga, àgbere, olẹ̀, ẹ̀rí eké ati 
ẹ̀rọ buburu; 

20Ohun wọnyi ni isọ enia di alaimQ: ṣugbọn 
ki a jẹun li aiwẹwọ kò sọ enia di alaimô. 

2193 Jesu si ti ibẹ̀ kuro, o si lọ si àgbegbe 
Tire on Sidoni. 

22 Si wò o, obinrin kan ara Kenaani ti ẹkùn 
na wá, o si kigbe pò e, wipe, Oluwa, iwọ ọmọ 
Dafidi, ṣánu fun mi; ọmọbinrin mi li ẹmi ẹ̀ṣu 
ndá léré gidigidi. 

23Ṣugbọn kò si dá a lohùn ọrọ kan. Awọn 


ọmọ-ẹhin rẹ̀ wá, nwọn bẹ̀ ẹ, wipe, Rán a lọ 
kuro, nitoriti o nkigbe tò wá lẹhin. 

24 Ṣugbọn o dahùn wipe, A kò rán mi, 
bikcṣe si awọn agutan ile Israeli ti o nù. 

25 Nigbana li o wá, o si tẹriba fun u, wipe, 
Oluwa, ran mi lọwọ. 

2t£ Ṣugbọn o dahùn, wipe, Ko to ki a mu 
akar'a awọn ọmọ, ki a fi i fun ajá. 

27 O si wipe, Bẹni, Oluwa: awọn ajá a ma jẹ 
ninu ẹrún ti o ti ori tabili oluwa wọn bé silẹ. 

2ti Nigbana ni Jesu dahiin o si wi fun u pe, 
Obinrin yi, igbagbé nla ni tirẹ: ki o ri fun ọ 
gẹgẹ bi iwọ ti nfẹ. A si mu ọmọbinrin rẹ̀ lara— 
da rú wakati kanna. 

2t Jesu si ti ibẹ̀ kuro, o wá si eti okun Galili, 
o gùn ori Ôôke lọ, o si joko nibẹ̀. 

31! Ọpọ enia si tò ọ wá ti awọn ti amukun, 
afọju, odi, ati arọ, ati ọpọ awọn miran, nwọn 
si sọ wọn kalẹ lẹba ẹsẹ Jesu, o si mu wọn la— 
Tada: 

31 Tobẹ, ti ẹnu ya ijọ enia na, nigbati nwọn 
ri ti odi nfọhùn, ti arọ ndi ẹ̀tọtọ, ti amukun 
nrìn, ti afọju si nriran: nwọn si yìn Ọlọrun 
Israeli logo. 

32 Jesu si pé awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ si ọdọ, o si 
Wipe, Anu ijọ enia nṣe mi, nitoriti o di ijọ 
mẹta nisisiyi ti nwọn ti wà lọdọ mi, nwọn ko 
si li ohun ti nwọn o jẹ: emi kò si fẹ rán wọn lọ 
li ebi, ki árẹ̀ má bà mu wọn li ẹòna. 

33 Awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ si wi fun u pe, Nibo 
li awa o ti ri akara to li aginjù, ti yio fi yé òpọ 
enia yi? 

34 Jesu wi fun wọn pe, Iṣu akara melo li 
ẹnyin ni? Nwọn wipe, Meje, pẹlu ẹja kekeke 
diẹ. 

35 O si paṣẹ ki a mu ijọ enia joko ni ilẹ. 

46 O si mu iṣu akara meje, ati ẹja na, o sure, 
o bù u, o si fifun awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀, awọn 
ọmọ-ẹhin rẹ̀ si fifun ijọ enia. 

7 Gbogbo nwọn si jẹ, nwọn si yá: nwọn si 
kò ajẹkù ti o kú jọ, agbòn meje kún. 

38 Awọn ti o jẹun to ẹgbaji ọkunrin, li aikà 
awọn obinrin ati awọn ọmọde. 

38 O si rán ijọ enia lọ; o si bQ sinu ọkẹ, o lọ 
si ẹkùn Magdala. 


l Ô 1AWỌN Farisi pẹlu awọn Sadusi si 
; wá, nwọn ndán a wò, nwọn si nfẹ ki 
o fi àmi hàn fun wọn lati ọrun wá. 

?Ṣugbọn o dahúin o si wi fun wọn pe, Nigbati 
ô ba di aṣalẹ, ẹnyin a wipe, Ọjọ ô dara: nitoriti 
oju ọrun pén. 

3 Ati li owurò ẹnyin a wipe, Ọjọ kì yio dara 


697 


loni, nitori ti oju ọrun pún, o si ṣú dẹ̀dẹ. A! 
ẹnyin agabagebe, ẹnyin le mọ àmi oju ọrun; 
ṣugbọn ẹnyin ko le mò àmi akokò wọnyi? 

4 Iran buburu ati panṣaga nfẹ àmi; a kì yio si 
fi àmi fun u, bikoṣe àmi ti Jona woli. O si fi 
wọn silẹ, o kuro nibẹ. 

5 Nigbati awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ si de apakeji, 
nwọn gbagbé lati mu akara lọwọ. 

6 TMiNigbana ni Jesu wi fun wọn pe, Ẹ kiye— 
sara, ki ẹ si má sọra niti iwukara awọn Farisi 
ati ti awọn Sadusi. 

7 Nwọn si mbá ara wọn ṣaroye, wipe, Ni— 
toriti awa ko mu akara lọwọ ni. 

8 Nigbati Jesu si woye, o wi fun wọn pe, 
Ẹnyin onigbagbọ kekere, eṣe ti ẹnyin fi mba 
ara nyin ṣaroye, nitoriti ẹnyin ko mu akara 
lọwọ? 
iṣu akara marun ti ẹgbẹdọgbọn enia, ati iye 
agbọn ti ẹnyin si kújọ. 

10 Ẹ kò si ranti iṣu akara meje ti ẹgbaji enia, 
ati iye agbòn ti ẹnyin kúôjọ? 

11 Éha ti ṣe ti kò fi yé nyin pe, emi kò ti itori 
akara sọ fun nyin pe, ẹ kiyesi ara nyin niti 
iwukara ti awọn Farisi ati ti awọn Sadusi. 

12 Nigbana li o to yé wọn pe, ki iṣe iwukara 
ti akara li o wipe ki nwọn kiyesara rẹ̀, ṣugbọn 
ẹkẹ̀ ti awọn Farisi ati ti awọn Sadusi. 

13 TINigbati Jesu de igberiko Kesarea Filip— 
pi, o bi awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ l€ére, wipe, Tali 
awọn enia nfi emi Ọmọ-enia ipe? 

14 Nwọn si wi fun u pe, Omiran ní, Johan— 
nu Baptisti; omiran wipe, Elijah; awọn ẹlo— 
miran ni, Jeremiah, tabi ọkan ninu awọn 
woli. 

150 bi wọn l€re, wipe, Ṣugbọn tali ẹnyin 
nfi mi pẹ̀? 

16 Simoni Peteru dahùn, wipe, Kristi, Ọmọ 
Ọlọrun aláye ni iwọ iṣe. 

17 Jesu si dahùn o si Wi fun u pe, Alabu— 
kun-fun ni iwọ Simoni Ọmọ Jona: ki iṣe ẹran 
ara ati ẹ̀jẹ li o sá fi eyi hàn ọ, ṣugbọn Baba mi 
ti mbẹ li ọrun. 

18 Emi si wi fun ọ pẹlu pe, Iwọ ni Peteru, 
ori apata yi li emi ô si kọ ijọ mi le; ẹnu-ẹ̀na 
ipo—oku kì yio si le bori rẹ̀. 

18 Emi ô si fun ọ ni kọkọrọ ijọba ọrun: 
ohunkohun ti iwọ ba dẹ̀ li aiye, a o si dẹ̀ e li 
ọrun: ohunkohun ti iwọ ba tú li aiye, a o si tú 
u li ọrun. 

20 Nigbana li o kìlọ fun awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ 
pe, ki nwọn ki o màṣe sọ fun ẹnikan pe, on ni 
Kristi na. 


MATTEU. 16, 17 
21 dlLati igbana lọ ni Jesu ti bẹ̀rẹ si ifihàn 
awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀, bi on ko ti le ṣailọ si Je— 
rusalemu, lati jẹ ọpọ ìya lọwọ awọn àgbagbà 
ati awọn olori alufa, ati awọn akọwe, ki a si pa 
on, ati ni ijọ kẹta, ki o si jinde. 

22 Nigbana ni Peteru mu u, o bẹ̀rẹ si iba a 
Wi pe, Ki a ma ri i, Oluwa, kì yio ri bẹ fun ọ. 

23 Ṣugbọn o yipada, o si wi fun Peteru pe, 
Kuro lẹhin mi, Satani, ohun ikọsẹ̀ ni iwọ jẹ 
fun mi: iwọ ko rò ohun ti iṣe ti Ọlọrun, bikoṣe 
eyi ti iṣe ti enia. 

24 TINigbana ni Jesu wi fun awọn ọmọ-ẹhin 
rẹ̀ pe, Bi ẹnikan ba nfẹ lati tò mi lẹhin, ki o sẹ 
ara rẹ̀, ki o si gbé agbelebu rẹ̀, ki o si má tò mi 
lẹhin. 

25 Nitori ẹnikẹni ti o ba fẹ gbà ẹmi rẹ̀ là, yio 
sọ ọ nú: ṣugbọn ẹnikẹni ti o ba sọ ẹmí rẹ̀ nù 
nitori mi, yio ri i. 

26 Nitoripe re kini fun enia, bi o jẹ̀rẹ̀ 
gbogbo aiye, ti o si sọ ẹmí rẹ̀ nù? tabi kili enia 
iba fi ṣe paṣiparọ ẹmí rẹ̀? 

27 Nitori Ọmọ—enia yio wá ninu ogo Baba 
rẹ̀ pẹlu awọn angẹli rẹ̀; nigbana ni yio san a 
fun olukuluku gẹgẹ bi iṣẹ rẹ̀. 

2816ôtọ ni mo Wi fun nyin, Ẹlomiran wà 
ninu awọn ti o duro nihinyi, ti kì yio ri ikú, 
titi nwọn o fi ri Ọmọ—enia ti yio ma bò ni ijọ— 
ba rẹ̀. 


l 7 1 LẸHIN ijọ mẹfa Jesu mu Peteru, ati 
Jakọbu, ati Johannu arakunrin rẹ̀, o si 
mu wọn wá sori òke giga li apakan, 

2 Ara rẹ̀ si yipada niwaju wọn; oju rẹ̀ si nràn 
bi 6rtin; aṣọ rẹ̀ si fún, o dabi imọle. 

3 Si wo o, Mose ati Elijah yọ si wọn, nwọn 
mba a sẹrọ. 

4 Peteru si dahùn, o si wi fun Jesu pe, Olu- 
Wa, o dara fun wa lati má gbé Ihin: bi iwọ ba 
fẹ, awa o pa agQô mẹta sihin; ọkan fun ọ, ati 
ọkan fun Mose, ati ọkan fun Elijah. 

5 Bi o ti nwi lọwọ, wo o, awọsanma didán 
ṣiji bò wọn: si wo o, ohùn kan lati inu awọ— 
sanma wá, ti o wipe, Eyiyi li ayanfẹ Ọmọ mi, 
ẹniti inu mi dun si gidigidi; ẹ ma gbọ tirẹ̀. 

6 Nigbati awọn ọmọ-—ẹhin rẹ̀ gbẹ, nwọn da 
oju wọn bolẹ, ẹru si bà wọn gidigidi. 

7 Jesu si wá, o fi ọwọ bà wọn, o si wipe, ẹ 
dide, ẹ má bẹ̀ru. 

8 Nigbati nwọn si gbé oju wọn soke, nwọn 
kò ri ẹnikan, bikoṣe Jesu nikan. 

8 Bi nwọn si ti nti ori òke sọkalẹ, Jesu kìlọ 
fun wọn pe, Ẹ máṣe sòrọ iran na fun ẹnikan, 
titi Ọmọ—enia yio fi tun jinde kuro ninu okú. 


MATTEU 17, 18 

10 Awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ si bi i lére, wipe, Éṣe ti 
awọn akọwe ha fi wipe, Elijah ni yio tétekọ de? 

TI Jesu si dahùn o wi fun wọn pe, Létọ ni, 
Elijah yio tẹ̀tekọ de, yio si mu nkan gbogbo 
pada si ipò. 

12Ṣugbọn mo wi fun nyin pe, Elijah ti de 
na, nwọn kò si mọ ọ, ṣugbọn nwọn ti ṣe 
ohunkohun ti o wù wọn si i. Gẹgẹ bẹ na pẹlu 
li Ọmọ-enia yio jìya pupò lọdọ wọn. 

13 Nigbana li o yé awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ pe, 
Johannu Baptisti li ẹniti o nsẹ̀rọ rẹ̀ fun wọn. 

14 TINigbati nwọn si de ọdọ ijọ enia, ọkun— 
rin kan si tọ ọ wá, o kunlẹ fun u, o si wipe, 

15 Oluwa, ṣánu ọmọ mi, nitori o ni Warapa, 
o si njoro gidigidi: nigba pupọ ni ima ṣubu 
sinu iná, ati nigba pupọ sinu omi. 

16 Mo si mu u tẹ awọn ọmọ-ẹhin rẹ wá, 
nwọn kò si le mu u larada. 

17 Jesu si dahùn, o wipe, A! iran alaigbàgbọ 
ati arekereke yi, emi o ti ba nyin gbé pẹ to? 
emi o si ti mu stiru fun nyin pẹ to? gbé ọmọ 
na tò mi wá nihin. 

18 Jesu si ba a wi, ẹmi ẹ̀ṣu na si jade kuro 
lara rẹ̀; a si mu ọmọ na larada ni Wakati 
kanna. 

18 Nigbana li awọn ọmọ-ẹhin Jesu tò ọ wá 
lẹhin, nwọn bi i pe, Éṣe ti awa kò fi le lé e 
jade? 

20 Jesu si wi fun wọn pe, Nitori aigbagbo 
nyin ni: lôtọ ni mo sá wi fun nyin, Bi ẹnyin ba 
ni igbagbé bi wéro irúgbin mustardi, ẹnyin o 
wi fun òke yi pe, Ṣi nihin lọ si ẹhun, yio si ṣi; 
kò si si nkan ti ẹ ki yio le ṣe. 

21 Ṣugbọn irú eyi ki ijade lọ bikoṣe nipa 
adura ati àwẹ̀. 

22 TNigbati nwọn mbẹ ni Galili, Jesu wi fun 
Wọn pe, A o fi Ọmọ—enia le awọn enia lọwọ: 

23 Nwọn o si pa a, ni ijọ kẹta yio si jinde. 
Inu wọn si bajẹ gidigidi. 

24 Nigbati nwọn de Kapernaumu, awọn ti 
ngbà owode tò Peteru wá, wipe, olukọ nyin ki 
isan owode? 

250 wipe, Bẹni. Nigbati o si wò ile, Jesu 
ṣiwaju rẹ̀, o bi i pe, Simoni, iwọ ti rò o si? 
lọwọ tali awọn ọba aiye ima gbà owode? lọwọ 
awọn ọmọ wọn, tabi lọwọ awọn alejò? 

26 Peteru wi fun u pe, Lọwọ awọn alejò. 
Jesu wi fun u pe, Njẹ awọn ọmọ bẹ̀. 

27 Ṣugbọn ki a má bá bí wọn ninu, iwọ lọ si 
okun, ki o si sọ ìwọ si omi, ki o si mu ẹja ti o 
ba kẹ fà soke; nigbati iwọ ba si yà a li ẹnu, iwọ 
o ri ṣekeli kan nibẹ̀: on ni ki o mu, ki o si fifun 
wọn fun temi ati tirẹ. 


es9 


8 
l 8 ILAKOKÒ na li awọn ọmọ-—ẹhin 
Jesu tò ọ wá, nwọn bi i pe, Tali ẹniti 
o pọju ni ijọba ọrun? 

2 Jesu si pe ọmọ kekere kan sọdọ rẹ̀,o mu u 
duro larin wọn, 

30 si wipe, Lôtọ ni mo wi fun nyin, 
bikoṣepe ẹnyin ba pada, ki ẹ si dabi awọn 
ọmọ kekere, ẹnyin kì yio le wọle ijọba ọrun. 

4 Nitorina ẹnikẹni ti o ba rẹ̀ ara rẹ̀ silẹ biọmọ 
kekere yi, on na ni yio pòju ni ijọba ọrun. 

5 Ẹniti o ba si gbà irú ọmọ kekere yi kan, li 
orukọ mi, o gbà mi, 

6 Ṣugbọn ẹnikẹni ti o ba mu ọkan ninu 
awọn kekere wọnyi ti o gbà mi gbọ kọsẹ̀, o ya 
fun a ki a so ọlọ nla mé ọ li ọrùn, ki a si rì i si 
ibú omi okun. 

7 'IEgbe€ ni fun aiye nitori ohun ikọsẹ̀! ohun 
ikọsẹ̀ ko le ṣe ki o ma de; ṣugbọn egbé ni fun 
oluwvarẹ̀ na nipasẹ ẹniti ohun ikọsẹ̀ na ti wá! 

8 Bi ọwọ rẹ tabi ẹsẹ rẹ ba si mu ọ kọsẹ̀, ke e 
kuro, ki o si sọ ọ nù; o sàn fun ọ ki o ṣe ake— 
WỌ, tabí akesẹ lọ sinu ìye, jù ki o li ọwọ meji 
tabi ẹsẹ meji, ki a gbé ọ jù sinu iná ainipẹkun. 

8 Bi oju rẹ ba si mu ọ kọsẹ̀, yọ ọ jade, ki o si 
sọ ọ nù; o sàn fun ọ ki o lọ sinu ìye li olojukan, 
jù ki o li oju meji, ki a gbé ọ sọ sinu iná ọrun 
apadi. 

t0 Kiyesara ki ẹnyin má gàn ọkan ninu 
awẹn kekeke wọnyi; nitori mo wi fun nyin 
pe, nigbagbogbo li ọrun li awọn angẹli wọn 
nwò oju Baba mi ti mbẹ li ọrun. 

Ti Nitori Ọmọ—enia wá lati gbà awọn ti o ti 
nù jà. 

12 Ẹnyin ti rò o si? bi ọkunrin kan ba ni 
ọgọrun agutan, bi ọkan nù ninu wọn, kì yio fi 
mọjkandilọgọrun iyokù silẹ̀, kì yio lọ sori òke 
lọ iwá eyi ti o nù bi? 

13 Njẹ bi o ba si ri i lotọ ni mo wi fun nyin, 
o yọ nitori agutan na yi, jù mọkandilọgọrun 
iyokù lọ ti ko nù. 

14 Gẹgẹ bẹni kì iṣe ifẹ Baba nyin ti mbẹ li 
ọrun, ki ọkan ninu awọn kekeke wọnyi ki o 
ṣegbé. 

15 TPẹlupẹlu bi arakunrin rẹ ba sẹ̀ ọ, lọ sọ 
ẹ̀ṣẹ rẹ̀ fun u ti iwọ tirẹ̀ meji: bi o ba gbẹ tirẹ, 
iwọ mu arakunrin rẹ bò sipò. 

16 Ṣugbọn bi kò ba gbẹ tirẹ, nigbana ni ki 
iwọ ki o mu ẹnikan tabi meji pẹlu ara rẹ, ki 
gbcgbo òrọ li ẹnu ẹlẹri meji tabi mẹta ba le fi 
idi mulẹ. 

17 Bi o ba si kò lati gbé wọn, wi fun ijọ enia 
Ọlọrun: bi o ba si kò lati gbọ ti ijọ enia Ọlọ— 
rur., jẹ ki o dabi keferi si ọ ati agbowode. 


18 Lôtọ ni mo wi fun nyin, Ohunkohun ti 
ẹnyin ba dẹ̀ li aiye, a o dò e li ọrun, ohunko— 
hun ti ẹnyin ba si tú li aiye, a o tú u li ọrun. 

18 Mo wi fun nyin ẹ̀wẹ pe, Bi ẹni meji ninu 
nyin ba fi ohùn ṣọkan li aiye yi niti ohunko— 
hun ti nwọn o bẹ̀re; a o ṣe e fun wọn lati ọdọ 
Baba mi ti mbẹ li ọrun wá. 

20 Nitori nibiti ẹni meji tabi mẹta ba kô ara 
wọn jọ li orukọ mi, nibẹ̀ li emi o wà li arin 
wọn. 

21 Nigbana ni Peteru tọ ọ wá, o wipe, 
Oluwa, nigba melo li arakunrin mi yio ṣẹ̀ mi, 
ti emi o si fijì i? titi di igba meje? 

22 Jesu wi fun ú pe, Emi kò wi fun ọ pe, Titi 
di igba meje, bikoṣe Titi di igba adọrin meje. 

23 qíNitorina ni ijọba ọrun fi dabi ọba kan ti 
nfẹ gbà ìṣirò lọwọ awọn ọmọ—ọdọ rẹ̀. 

24 Nigbati o bẹ̀rẹ si gbà iṣiro, a mu ọkan tò ọ 
Wá, ti o jẹ ẹ li ẹgbárun talenti. 

25 Njẹ bi ko ti ni ohun ti yio fi san a, oluwa rẹ̀ 
paṣẹ pe ki a tà a, ati obinrin rẹ̀, ati awọn ọmọ 
rẹ̀, ati ohun gbogbo ti o ni, kì a si san gbese na. 

26 Nitorina li ọmọ—ọdọ na wolẹ o si tẹriba 
fun u, o nwipe, Oluwa, mu stiiru fun mi, emi 
ô si san gbogbo rẹ̀ fun ọ. 

27 Oluwa ọmọ—ọdọ na si ṣanu fun u, o túu 
silẹ, o fi gbese na jì i. 

28 Ṣugbọn nigbati ọmọ—ọdọ na jade lọ, o si 
ri ọkan ninu awọn ọmọ—ọdọ ẹgbẹ rẹ̀, ti o jẹ ẹ 
li ọgọrun owo idẹ: o gbé ọwé le e, o fún u li 
ọrùn, o wipe, San gbese ti iwọ jẹ mi. 

29 Ọmọ-—ọdọ ẹgbẹ rẹ̀ kunlẹ lẹba ẹsẹ rẹ̀, o si 
mbẹ̀ ẹ, wipe, Mu stiru fun mi, emi ô si san 
gbogbo rẹ̀ fun ọ. 

30 On kò si fẹ; o lọ, o gbé e sọ sinu tubu titi 
yio fi san gbese na. 

31 Nigbati awọn iranṣẹ ẹgbẹ rẹ̀ ri eyi ti a ṣe, 
anu ṣe wọn gidigidi, nwọn lọ nwọn si sọ 
gbogbo ohun ti a ṣe fun oluwa wọn. 

32 Nigbati oluwa rẹ̀ pẹ̀ e tan, o wi fun u pe, 
A! iwọ iranṣẹ buburu yi, Mo fi gbogbo gbese 
nì jì ọ, nitoriti iwọ bẹ̀ mi: 

33 Iwọ kì isi ṣánu iranṣẹ ẹgbẹ rẹ gẹgẹ bi mo 
ti ṣánu fun ọ? 

34 Oluwa rẹ̀ si binu, o fi i fun awọn onitu— 
bu, titi yio fi san gbogbo gbese eyi ti o jẹ ẹ. 

35 Bẹ na gẹgẹ ni Baba mi ti mbẹ li ọrun yio si 
ṣe fun nyin, bi olukuluku kò ba fi tọkàn—tọkan 


rẹ̀ dari ẹ̀ṣẹ arakunrin rẹ̀ jì i. 
l Ọ 1O si ṣe, nigbati Jesu pari ẹrọ wọnyi 
tan, o kuro ni Galili, o si lọ si ẹkùn 
Judea li oke odò Jordani. 


MATTEU 18, 19 
2 Ọpọ ijọ enia si tẹ ọ lẹhin, o si mu wọn la— 
Tada nibẹ̀. 

3 Awọn Farisi si wá sọdọ rẹ̀, nwọn ndán a 
wò, nwọn si wi fun u pe, O ha té fun ọkunrin 
ki o kò aya rẹ̀ silẹ nitori ẹran gbogbo? 

4O dahùn o si wi fun wọn pe, Ẹnyin ko ti 
kà a pe, ẹniti o dá wọn nigba àtetekọṣe o da 
Wọn ti akọ ti abo, 

50 si wipe, Nitori eyi li ọkunrin yio ṣe fi 
baba ati iya rẹ̀ silẹ, yio famọ aya rẹ̀; awọn me— 
jeji a si di ara kan. 

6 Nitorina nwọn ki iṣe meji mé bikoṣe ara 
kan. Nitorina ohun ti Ọlọrun ba so ṣọkan, ki 
enia ki o máṣe yà wọn. 

7 Nwọn wi fun u pe, Éṣe ti Mose fi aṣẹ fun 
Wa, wipe, ki a fi iwe ikọsilẹ fun u, ki a si kò ọ 
silẹ? 

80 wi fun wọn pe, Nitori lile àiya nyin ni 
Mose ṣe jẹ fun nyin lati má kò aya nyin silẹ, 
ṣugbọn lati igba àtetekọṣe Wá kò ri bẹ. 

8 Mo si wi fun nyin, ẹnikẹni ti o ba kò aya 
rẹ̀ silẹ, bikoṣepe nitori àgbere, ti o si gbé 
omiran ni iyawo, o ṣe panṣaga: ẹnikẹni ti o ba 
si gbé ẹniti a kò silẹ ni iyawo, o ṣe panṣaga. 

10 Awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ wi fun u pe, Bi ẹ̀ran 
ọkunrin ba ri bayi si aya rẹ̀, kò ṣànfani lati gbé 
iyawo. 

11 Ṣugbọn o wi fun wọn pe, Gbogbo enia kò 
le gbà òrọ yi, bikoṣe awọn ẹniti a fi bùn. 

12 Awọn iwẹfa miran mbẹ, ti a bí bẹ lati inu 
iya wọn wá: awọn iwẹfa miran mbẹ ti awọn 
araiye sọ di iwẹfa: awọn iwẹfa si wà, awọn ti 
o sọ ara wọn di iwẹfa nitori ijọba ọrun. Ẹniti o 
ba le gbà a, ki o gbà a. 

13 TNigbana li a gbé awọn ọmọ—ọwọ wá 
sọdọ rẹ̀ ki o le fi ọwé le wọn, ki o si gbadura: 
awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ si ba wọn wi. 

14 Ṣugbọn Jesu ni, Jọwọ awọn ọmọ kekere, 
ẹ má sii ṣe da wọn lẹkun ati wá sọdọ mi; nitori 
ti irú wọn ni ijọba ọrun. 

15 O si fi ọwọ le wọn, o si lọ kuro nibẹ̀. 

16 q Si kiyesi i, ẹnikan tò ọ wá, o si wi fun u 
pe, Olukọni rere, ohun rere kili emi o ṣe, ki 
emi ki o le ni ìye ainipẹkun? 

17 O si wi fun u pe, Eṣe ti iwọ fi pé mi li ẹni 
rere? ẹni rere kan kò si bikoṣe ẹnikan, eyini li 
Ọlọrun: ṣugbọn bi iwọ ba nfẹ wọ ibi ìye, pa 
ofin mẹ. 

18 bi i lIére pe, Ewo? Jesu wipe, Iwọ kò 
gbọdọ pa enia; Iwọ kò gbọdọ ṣe panṣaga; Iwọ 
kò gbọdọ jale; Iwọ kò gbọdọ jẹri eke; 

198 Bọwọ fun baba on iya rẹ; ati ki iwọ fẹ 
aladugbo rẹ bi ara rẹ. 


MATTEU. 19, 20 

20 Ọmọdekunrin na wi fun u pe, Gbogbo 
nkan wọnyi ni mo ti pamé lati igba ewe mi 
Wá: kili o kù mi kú? 

21 Jesu wi fun u pe, Bi iwọ ba nfẹ pé, lọ tà 
ohun ti o ni, ki o si fi tọrẹ fun awọn talaka, iwọ 
o si ni iṣura li ọrun: si wá ki o ma tò mi lẹhin. 

22 Ṣugbọn nigbati ọmọdekunrin na gbô òrọ 
na, o jade lọ pẹlu ibanujẹ: nitoriti o li ọrọ pupò. 

23 INigbana ni Jesu wi fun awọn ọmọ-ẹhin 
rẹ̀ pe, Lôtọ ni mo wi fun nyin pe, o ṣoro gidi— 
gidi fun ọlọrọ lati wọ ijọba ọrun. 

24 Mo si wi fun nyin ẹ̀wẹ, O rọrun fun iba— 
kasiẹ lati wò oju abẹrẹ, jù fun ọlọrọ lati wò 
ijọba Ọlọrun lọ. 

25 Nigbati awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ gbẹ ọ, ẹnu yà 
wọn gidigidi, nwọn wipe, Njẹ tali o ha le la? 

26 Ṣugbọn Jesu wò wọn, o si wi fun wọn pe, 
Enia li eyi ṣoro fun; ṣugbọn fun Ọlọrun ohun 
gbogbo ni ṣiṣe. 

27 (Nigbana ni Peteru dahùn, o si wi fun u 
pe, Wò o, awa ti fi gbogbo rẹ̀ silẹ, awa si ntò ọ 
lẹhin; njẹ kili awa o ha ni? 

28 Jesu si wi fun wọn pe, Lôtọ ni mo wi fun 
nyin, pe ẹnyin ti ẹ ntò mi lẹhin, ni igba atun— 
bi, nigbati Ọmọ—enia yio joko lori itẹ ogo rẹ̀, 
ẹnyin o si joko pẹlu lori ité mejila, ẹnyin o ma 
ṣe idajọ awọn ẹ̀ya Israeli mejila. 

29 Ati gbogbo ẹniti o fi ile silẹ, tabi arakun— 
rin, tabi arabinrin, tabi baba, tabi iya, tabi aya, 
tabi ọmọ, tabi ilẹ, nitori orukọ mi, nwọn o ri 
ẹrọrun gbà, nwọn o si jogún ìye ainipẹkun. 

30 Ṣugbọn ẹpọ awọn ti o ṣiwaju ni yio 


kẹhin; awọn ti o kẹhin ni yio si ṣiwaju. 

20 1 IJỌBA ọrun sá dabi ọkunrin kan ti 
iṣe bále ile, ti o jade ni kutukutu owu— 

tọ lati pé awọn alagbaṣe sinu ọgba ajara rẹ̀. 

2 Nigbati o si ba awọn alagbaṣe pinnu rẹ̀ si 
owo idẹ kọkan li ôjọ, o rán wọn lọ sinu ọgba 
ajara rẹ̀. 

3O si jade lakokò wakati ẹkẹta ọjọ, o ri 
awọn alairiṣe miran, nwọn duro nibi ọja, 

sO si wi fun wọn pe; Ẹ lọ si ọgba ajara 
pẹlu, ohunkohun ti o ba tẹ emi o fifun nyin. 
Nwọn si mu òna wọn pọòọn lọ sibẹ̀. 

5 O tún jade lọ lakokò wakati kẹfa ati kẹsan 
ọjọ, o si ṣe bẹ. 

6 O si jade lọ lakokò wakati kọkanla ọjọ, o ri 
awọn alairiṣe miran ti o duro, o si wi fun wọn 
pe, Éṣe ti ẹnyin fi duro lati onimoni li airiṣe? 

7 Nwọn wi fun u pe, Nitoriti kò si ẹni ti o 
fun wa li agbaṣe; O wi fun wọn pe, Ẹ lọ pẹlu 
sinu ọgba ajara; eyi ti o ba té li ẹnyin o ri gbà. 


7oo 


8 Nigbati o di oju alẹ oluwa ọgba ajara wi 
fun iriju rẹ̀ pe, Pẹé awọn alagbaṣe nì, ki o si fi 
owc agbaṣe wọn fun wọn, bẹ̀rẹ lati ẹni ikẹhin 
lọ si ti iṣaju. 

9 Nigbati awọn ti a pé lakokò wakati kọkanla 
ọjọ de, gbogbo wọn gbà owo idẹ kọkan. 

10 Ṣugbọn nigbati awọn ti o ti ṣaju de, nwọn 
ṣebi awọn o gbà jù bẹ̀ lọ; olukuluku wọn si 
gbà owo idẹ kọkan. 

ti Nigbati nwọn gbà a tan, nwọn nkún si 
bale na, 

12 Wipe, Awọn ará ikẹhin wọnyi ṣiṣẹ kìki 
Wakati kan, iwọ si mu wọn bá wa dọgba, awa 
ti o ti rú ẹrí, ti a si faradà 6ru ọjọ. 

130 si da ọkan ninu wọn lohùn pe, Ọrẹ̀, 
emi ko ṣiṣe si ọ: iwọ ki o ba mi pinnu rẹ̀ si 
owo idẹ kan li ôjọ? 

14 Gbà eyi ti iṣe tirẹ, ki o si ma ba tirẹ lọ: 
em: o si fifun ikẹhin yi, gẹgẹ bi mo ti fifun ọ. 

15 Kò ha tẹ̀ ki emi ki o fi nkan ti iṣe ti emi ṣe 
bi o ti wù mi? oju rẹ korò nitoriti emi ṣe ẹni 
rere? 

16 Bẹli awọn ikẹhin yio di ti iwaju, awọn 
ẹni iwaju yio si di ti ikẹhin: nitori òpọlọpọ li a 
pé, ṣugbọn diẹ li a o ri yàn. 

17 Jesu si ngoke lọ si Jerusalemu, o si pẹ̀ 
awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ mejila si apakan li òna, o 
si wi fun wọn pe, 

18 Wò o, awa ngoke lọ si Jerusalemu; a o si 
fi Ọmọ—enia le awọn olori alufa, ati awọn 
akọwe lọwọ, nwọn o si da a lẹbi ikú. 

19 Nwọn o si fà a le awọn keferi lọwọ lati fi i 
ṣe ẹlẹyà, lati nà a, ati lati kàn a mọ agbelebu: 
ni ijọ kẹta yio si jinde. 

20 TINigbana ni iya awọn ọmọ Sebede ba 
awọn ọmọ rẹ̀ tò ọ wá, o bẹ̀ ẹ, o si nfẹ ohun 
kan li ọwọ rẹ̀. 

20 si bi i pe, Kini iwọ nfẹ? O wi fun u pe, 
Jẹ )Jdú awọn ọmọ mi mejeji ki o má joko, ọkan li 
ọwẹ̀ ọtún rẹ, ọkan li ọwọ òsi ni ijọba rẹ. 

22 Ṣugbọn Jesu dahùn, o si wipe, Ẹnyin ko 
mò ohun ti ẹnyin mbẹ̀re. Ẹnyin le mu ninu 
ago ti emi ô mu, ati ki a fi baptismu ti a o fi 
baptisi mi baptisi nyin? Nwọn wi fun u pe, 
Awa le ṣe e. 

230 si wi fun wọn pe, Lotọ li ẹnyin o mu 
ninu ago mi, ati ninu baptismu ti a o fi baptisi 
mi li a o si fi baptisi nyin; ṣugbọn lati joko li 
ọwẹ ọtún ati li ọwọ òsi mi, ki iṣe ti emi lati fi 
funni, bikoṣepe fun kìki awọn ẹniti a ti pẹ̀se 
rẹ̀ silẹ fun lati ọdọ Baba mi wá. 

24 Nigbati awọn mẹwa iyokù gbé ọ, nwọn 
binu si awọn arakunrin wọn mejeji. 


701 


25 Ṣugbọn Jesu pé wọn sọdọ rẹ̀, o si wipe, 
Ẹnyin mò pe awọn ọba Keferi a ma lò agbara 
lori wọn, ati awọn ẹni—nla ninu wọn a ma fi 
ọlá tẹri wọn ba. 

26 Ṣugbọn kì yio ri bẹ lárin nyin: ṣugbọn 
ẹnikẹni ti o ba fẹ pò ninu nyin, ẹ jẹ ki o ṣe 
iranṣẹ nyin; 

27 Ati ẹnikẹni ti o ba fẹ ṣe olori ninu nyin, 
jẹ ki o ma ṣe ọmọ—ọdọ nyin: 

28 Ani gẹgẹ bi Ọmọ—enia kò ti wá ki a ṣe 
iranṣẹ fun u, bikoṣe lati ṣe iranṣẹ funni, ati lati 
fi ẹmi rẹ̀ ṣe iràpada ọpọlọpọ enia. 

29 Bi nwọn ti nti Jeriko jade, òpọ enia tò ọ 
lẹhin. 

30 TISi kiyesi i, awọn ọkunrin afọju meji joko 
leti òna, nigbati nwọn gbọ pe Jesu nrekọja, 
nwọn kigbe soke, wipe, Oluwa, iwọ Ọmọ Da- 
fidi, ṣanu fun wa. 

31 Awọn enia si ba wọn wi, nitori ki nwọn ki o 
ba le pa ẹnu wọn mẹ: ṣugbọn nwọn kigbe jù bẹ 
lọ, wipe, Oluwa, iwọ Ọmọ Dafidi, ṣánu fun wa. 

32 Jesu si dẹsẹ duro, o pẹ wọn, o si wipe, 
Kili ẹnyin nfẹ ki emi ki o ṣe fun nyin? 

33 Nwọn wi fun u pe, Oluwa, ki oju wa ki o 
le là. 

34 Bẹni Jesu ṣanu fun wọn, o si fi ọwẹ tẹ wọn 
li oju: lọgan oju wọn si là, nwọn si tò ọ lẹhin. 
2 l 1NIGBATI nwọn sunmọ eti Jerusale— 

mu, ti nwọn de Betfage li òke Olifi, 
nigbana ni Jesu rán awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ meji lọ. 

20 wi fun wọn pe, Ẹ lọ si iletò ti o kọju si 
nyin, lọgan ẹnyin o ri kẹtẹkẹtẹ kan ti a so ati 
ọmọ rẹ̀ pẹlu: ẹ tú wọn, ki ẹ si fà wọn fun mi wá. 

3 Bi ẹnikẹni ba si wi nkan fun nyin, ẹnyin o 
wipe, Oluwa ni ifi wọn ṣe; lọgán ni yio si rán 
wọn wá. 

4 Gbogbo eyi li a ṣe, ki eyi ti a ti sọ lati ẹnu 
woli wá ki o le ṣẹ, pe, 

5Ẹ sọ fun ọmọbinrin Sioni pe, Kiyesi i, Ọba 
rẹ mbò wá sọdọ rẹ, o ni irẹlẹ, o joko lori kẹ— 
tẹkẹtẹ, ati lori ọmọ kẹtẹkẹtẹ. 

6 Awọn ọmọ-ẹhin na si lọ, nwọn ṣe bi Jesu 
ti wi fun wọn. 

TNwọn si fà kẹtẹkẹtẹ na wá, ati ọmọ rẹ̀, 
nwọn si tẹ aṣọ wọn si ẹhin wọn, nwọn si gbé 
Jesu kà a. 

8 Ọpọ ijọ enia t€é aṣọ wọn si òna; ẹlomiran 
ṣẹ ẹka igi wẹwẹ, nwọn si fún wọn si ẹ̀na. 

8 Ijọ enia ti nlọ niwaju, ati eyi ti ntọ wọn 
lẹhin, nkigbe wipe, Hosanna fun Ọmọ Dafidi: 
Olubukun li ẹniti o mbò wá li orukọ Oluwa; 
Hosanna loke ọrun. 


MATTEU 20, 21 


10 Nigbati o de Jerusalemu, gbogbo ilu mì 
titi, wipe, Tani yi? 

11 Ijọ enia si wipe, Eyi ni Jesu woli, lati Na— 
sareti ti Galili. 

12 i Jesu si wọ inu tẹmpili Ọlọrun lọ, o si lé 
gbogbo awọn ẹniti ntà, ati awọn ti nrà ni 
tẹmpili jade, o si yi tabili awọn onipaṣiparọ 
owo danì, ati ijoko awọn ti ntà ẹiyẹle. 

13O si wi fun wọn pe, A ti kọ ọ pe, Ile adura 
li a ô ma pẹ̀ ile mi; ṣugbọn ẹnyin sọ ọ di ihò 
ọlọṣà. 

14 Ati awọn afọju ati awọn amukun wá sọdọ 
rẹ̀ ni tẹmpili; o si mu wọn larada. 

15 Ṣugbọn nigbati awọn olori alufa ati awọn 
akọwe ri ohun iyanu ti o ṣe, ati bi awọn ọmọ 
kekeke ti nke ni tẹmpili, wipe, Hosanna fun 
Ọmọ Dafidi; inu bi wọn gidigidi, 

16Nwọn si wi fun u pe, Iwọ gbé eyiti awọn 
wọnyi nwi? Jesu si wi fun wọn pe, Bẹni; ẹnyin 
kò ti kà a ninu iwe pe, Lati ẹnu awọn 
ọmọ-—ọwẹ ati awọn ọmọ-ọmu ni iwọ ti mu 
iyìn pé? 

17 JO si fi wọn silẹ, o jade kuro ni ilu na lọ 
si Betani; o wọ sibẹ̀. 

18 Nigbati o di owurọ, bi o ti npada bò si 
Jerusalemu, ebi npa a. 

18 Nigbati o ri igi òpọtọ li òna, o lọ sibẹ̀, kò 
si ri ohun kan lori rẹ̀, bikoṣe kìki ewé, o si Wi 
fun u pe, Ki eso ki o má so lori rẹ lati oni lọ 
titi lailai. Lojukanna igi ọpọtọ na gbẹ. 

20 Nigbati awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ ri i, ẹnu yà 
wọn, nwọn wipe, Igi ọpọtọ yi mà tete gbẹ? 

21 Jesu dahún o si wi fun wọn pe, Lôtọ ni mo 
wi fun nyin, Bi ẹnyin ba ni igbagbQ, ti ẹ kò ba si 
ṣiyemeji, ẹnyin kì yio ṣe kìki eyì ti a ṣe si igi 
ọpọtọ yi, ṣugbọn bi ẹnyin ba tilẹ wi fun òke yi 
pe, Ṣidi, ki o si bẹ sinu okun, yio ṣẹ. 

22 Ohunkohun gbogbo ti ẹnyin ba bere 
ninu adura pẹlu igbagbQ, ẹnyin o ri gbà. 

23 Nigbati o si de inu tẹmpili, awọn olori 
alufa ati awọn àgba awọn enia wá sọdọ rẹ̀ bi 
o ti nkọ awọn enia; nwọn wipe, Aṣẹ wo ni 
iwọ fi nṣe nkan wọnyi? tali o si fun ọ li aṣẹ 
yi? 
24 Jesu si dahun o si wi fun wọn pe, Emi ô 
si bi nyin lére ohun kan pẹlu, bi ẹnyin ba sọ 
fun mi, emi o si sọ fun nyin aṣẹ ti emi fi nṣe 
nkan wọnyi: 

25 Baptismu Johannu, nibo li o ti wá? lati 
ọrun wá ni, tabi lati ọdọ enia? Nwọn si ba ara 
wọn gbẹ̀ro, wipe, Bi awa ba wipe, Lati ọrun 
wá ni, on o wi fun wa pe, Eha ti ṣe ti ẹnyin ko 


fi gbà a gbô? 


MATTEU 21, 22 

26 Ṣugbọn bi awa ba si wipe, Lati ọdọ enia; 
awa mbẹ̀ru ijọ enia, nitori gbogbo wọn kà Jo— 
hannu si woli. 

27 Nwọn si da Jesu lohùn, wipe, Awa ko 
mọ. O si wi fun wọn pe, Njẹ emi kì yio si wi 
fun nyin aṣẹ ti emi fi nṣe nkan wọnyi. 

28 TlṢugbọn kili ẹnyin nrò? ọkunrin kan wà 
ti o li ọmọ ọkunrin meji; o tò ekini wá, o si 
wipe, Ọmọ, lọ iṣiṣẹ loni ninu ọgba ajara mi. 

250 si dahùn wipe, Emi kì yio lọ: ṣugbọn o 
ronu nikẹhin, o si lọ. 

300 si tọ ekeji wá, o si wi bẹ gẹgẹ. O si 
dahùn wi fun u pe, Emi o lọ, baba: kò si lọ. 

31 Ninu awọn mejeji, ewo li o ṣe ifẹ baba 
rẹ̀? Nwọn wi fun u pe, Eyi ekini. Jesu si wi 
fun wọn pe, Lôtọ ni mo wi fun nyin, awọn 
agbowode ati awọn panṣaga ṣiwaju nyin lọ si 
ijọba Ọlọrun. 

32 Nitori Johannu ba òna ododo tò nyin wá, 
ẹnyin kò si gbà a gbQ: ṣugbọn awọn agbo— 
wode ati awọn panṣaga gbà a gbQ: ṣugbọn 
ẹnyin, nigbati ẹnyin si ri i, ẹ kò ronupiwada 
nikẹhin, ki ẹ le gbà a gbọ. 

33 TẸ gbẹ owe miran; Bale ile kan wà ti o 
gbìn ajara, o si sọgba yi i ká, o wà ibi ifunti 
sinu rẹ̀, o kẹ ile-iṣọ, o si fi ṣe agbatọju fun 
awọn oluṣọgba, o si lọ si ajò. 

44 Nigbati akokò eso sunmọ etile, o ràn 
awọn ọmọ-ọdọ rẹ̀ si awọn oluṣọgba na, ki 
nwọn ki o le gbà wá ninu eso rẹ̀. 

35 Awọn oluṣọgba si mu awọn ọmọ—ọdọ rẹ̀, 
nwọn lù ekini, nwọn pa ekeji, nwọn si sọ 
ẹkẹta li okuta. 

36 O si tun rán awọn ọmọ—ọdọ miran ti o jù 
awọn ti iṣaju lọ: nwọn si ṣe bẹ si wọn gẹgẹ. 

3! Ṣugbọn ni ikẹhin gbogbo wọn, o rán 
ọmọ rẹ̀ si wọn, o wipe, Nwọn o ṣe ojuṣáju 
fun ọmọ mi. 

38 Ṣugbọn nigbati awọn oluṣọgba ri ọmọ na, 
nwọn wi fun ara wọn pe, Eyiyi li arole; ẹ wá, 
ẹ jẹ ki a pa a, ki a si kò ogún rẹ̀. 

39 Nwọn si mu u, nwọn wọ ọ jade kuro 
ninu ọgbà ajara na, nwọn si pa a. 

40 Njẹ nigbati oluwa ọgbà ajara ba de, kini 
yio ṣe si awọn oluṣọgba wọnni? 

41 Nwọn wi fun u pe, Yio pa awọn enia bu— 
buru wọnni run ni ipa òṣi, yio si fi ọgbà ajara 
rẹ̀ ṣe agbatọju fun awọn oluṣọgba miran, 
awọn ti o ma fi eso rẹ̀ fun u lakokò. 

42 Jesu wi fun wọn pe, Ẹnyin ko ti kà a ninu 
iwe mimọ pe, Okuta ti awọn ọmọle kò silẹ, 
on na li o si di pàtaki igun ile: eyi ni iṣẹ Olu— 
wa, o si jẹ iyanu li oju wa? 


702 


43 Nitorina emi wi fun nyin pe, A o gbà ijọ— 
ba Ọlọrun lọwọ nyin, a o si fifun orilẹ—ede ti 
yio Hgna mu eso rẹ̀ wá. 

44 Ẹnikẹni ti o ba ṣubu lù okuta yi yio fé: 
ṣugbọn ẹnikẹni ti o ba ṣubu lù, yio lò ọ Itilu. 

45 Nigbati awọn olori alufa ati awọn Farisi 
gb6 owe rẹ̀ nwọn woye pe awọn li o mba wi. 

46 Ṣugbọn nigbati nwọn nwá òna ati gbé 
ọwò le e, nwọn bẹ̀ru ijọ enia, nitoriti nwọn kà 


a si woli. 
22 1 Jesu si dahùn, o si tún fi owe sọrọ 
fun wọn pe, 

2 Ijọba ọrun dabi ọba kan, ti o ṣe igbeyawo 
fun ọmọ rẹ̀. 

30 si rán awọn ọmọ—ọdọ rẹ̀ lọ ipẹ̀ awọn ti a 
ti pẹ̀ tẹlẹ si ibi iyawo: ṣugbọn nwọn kò fẹ wá. 

40 si tún rán awọn ọmọ—ọdọ miran, wipe, 
Ẹ wi fun awọn ti a pẹ̀ pe, Wò o, mo se onjẹ mi 
tan: a pa malu ati gbogbo ẹran abọpa mi, a si 
ṣe ohun gbogbo tan: ẹ wá si ibi iyawo. 

ti Ṣugbọn nwọn ko fi pẹ nkan, nwọn ba ti— 
wọn lọ, ọkan si òna oko rẹ̀, omiran si ẹna 
òwò rẹ̀: 

6 Awọn iyokù si mu awọn ọmọ-ọdọ rẹ̀, 
nwọn ṣe àbuku si wọn, nwọn si lù wọn pa. 

I Nigbati ọba si gbé eyi, o binu: o si rán 
awọn ogun rẹ̀ lọ, o pa awọn apania wọnni 
ru:a, o si kun ilu wọn. 

8 Nigbana li o wi fun awọn ọmọ—ọdọ rẹ̀ pe, A 
se ase iyawo tan, ṣugbọn awọn ti a ti pẹ̀ kò yẹ. 

9 Nitorina ẹ lọ si òna opúpo, iyekiye ẹniti ẹ 
ba ri, ẹ pé wọn wá si ibi iyawo. 

10 Bẹli awọn ọmọ-ọdọ wọnni si jade lọ si 
òna opôpo, nwọn si kô gbogbo awọn ẹniti 
nwọn ri jọ, ati buburu ati rere: ibi ase iyawo si 
kún fun awọn ti o wá jẹun. 

ti qINigbati ọba na wá iwò awọn ti o wá jẹun, 
o ri ọkunrin kan nibẹ̀ ti kò wò aṣọ iyawo: 

120 si bi i pe, Ọrẹ̀, iwọ ti ṣe wò ìhin wá 
laini aṣọ iyawo? Kò si le fọhùn. 

13 Nigbana li ọba wi fun awọn iranṣẹ rẹ̀ pe, 
Ẹ di i tọwọ tẹsẹ, ẹ gbé e kuro, ki ẹ si sọ ọ sinu 
òkunkun lode; nibẹ̀ li ẹkún on ipahinkeke yio 
gbé wà. 

14 Nitori ọpọlọpọ li a pẹ̀, ṣugbọn diẹ li a yàn. 

15 diNigbana li awọn Farisi lọ, nwọn gbìmọ 
bi nwọn o ti ṣe ri ọrọ gbámọ ọ li ẹnu. 

16 Nwọn si rán awọn ọmọ-ẹhin wọn pẹlu 
awọn ọmọ-ẹhin Herodu lọ sọdọ rẹ̀, wipe, 
Olukọni, awa mò pe olotitọ ni iwọ, iwò si 
rikọni li òna Ọlọrun li otitọ, bẹni iwọ ki iwoju 
ẹnikẹni: nitoriti iwọ kì iṣe ojuṣaju enia. 


703 


17 Njẹ wi fun wa, Iwọ ti rò o si? o tẹ lati má 
san owode fun Kesari, tabi ko t6? 

18 Ṣugbọn Jesu mò iro buburu wọn, o si wi 
fun wọn pe, Éṣe ti ẹnyin fi ndán mi wò, ẹnyin 
agabagebe? 

19 Ẹ fi owodẹ kan hàn mi. Nwọn si mu owo 
idẹ kan tò ọ wá. 

20 O si bi wọn pe, Aworan ati akọle tali eyi? 

21 Nwọn wi fun u pe, Ti Kesari ni. Nigbana 
li o wi fun wọn pe, Njẹ ẹ fi ohun ti iṣe ti Ke— 
sari fun Kesari, ati ohun ti iṣe ti Ọlọrun fun 
Ọlọrun. 

22 Nigbati nwọn si ti gbẹ òrọ wọnyi, ẹnu yà 
wọn, nwọn fi i silẹ, nwọn si ba tiwọn lọ. 

23 INI ijọ kanna li awọn Sadusi tọ ọ wá, 
awọn ti o wipe ajinde okú kò si, nwọn si bi i, 

24 Wipe, Olukọni, Mose wipe, Bi ẹnikan ba 
kú li ailọmọ, ki arakunrin rẹ̀ ki o ṣu aya rẹ̀ 
lopô, ki o le gbe irú dide fun arakunrin rẹ̀. 

25 Awọn arakunrin meje kan ti wà lọdọ wa: 
eyi ekini lẹhin igbati o gbé aya rẹ̀ ni iyawo, o 
kú, bi kò ti ni irúọmọ, o fi aya rẹ̀ silẹ fun ara-— 
kunrin rẹ̀: 

26 Gẹgẹ bẹli ekeji pẹlu, ati ẹkẹta titi o fi de 
ekeje. 

27 Nikẹhin gbogbo wọn, obinrin na kú 
pẹlu. 

28 Njẹ li ajinde oku, aya ti tani yio ha ṣe ninu 
awọn mejeje? nitori gbogbo wọn li o sá ni i. 

29 Jesu dahùn o si wi fun wọn pe, Ẹnyin 
ṣìna, nitori ẹnyin kò mò iwe—mim6$, ẹ kò si 
mò agbara Ọlọrun. 

30 Nitoripe li ajinde okú, nwọn kì igbeya— 
wo, a kì si fi wọn funni ni igbeyawo, ṣugbọn 
nwọn dabi awọn angẹli Ọlọrun li ọrun. 

31 Ṣugbọn niti ajinde okú, ẹnyin kò ti kà eyi 
ti a sọ fun nyin lati ọdọ Ọlọrun wá wipe, 

32Emi li Ọlọrun Abrahamu, ati Ọlọrun 
Isaaki, ati Ọlọrun Jakọbu? Ọlọrun ki iṣe Ọlọ— 
run awọn okú, bikoṣe ti awọn aláye. 

33 Nigbati awọn enia gbe eyi, ẹnu yà wọn si 
ẹkẹ rẹ̀. 

34 Ṣugbọn nigbati awọn Farisi gbọ pe, o pa 
awọn Sadusi li ẹnu mẹ, nwọn pẹ̀ ara wọn jọ. 

35 Nigbana li ọkan ninu wọn, ti iṣe amofin, 
ndán a wò, o si bi i lére òrọ kan, wipe, 

36 Olukọni, ewo li aṣẹ nla ninu ofin? 

37 Jesu si wi fun u pe, Ki iwọ ki o fi gbogbo 
àiya rẹ, ati gbogbo ọkàn rẹ, ati gbogbo inu rẹ, 
fẹ Ọlọrun Oluwa rẹ. 

38 Eyi li ekini ati ofin nla. 

39 Ekeji si dabi rẹ̀, Iwọ fẹ ọmọnikeji rẹ bi 
ara rẹ. 


MATTEU. 22, 23 
40 Ninu awọn ofin mejeji yi ni gbogbo ofin 
ati woli rọ mQ. 

41 qBi awọn Farisi ti kò ara wọn jọ, Jesu bi 
wọn, 

42 Wipe, Ẹnyin ti rò ti Kristi si? ọmọ tani 
iṣe? Nwọn wi fun u pe, Ọmọ Dafidi ni. 

430 wi fun wọn pe, Eha ti ṣe ti Dafidi nipa 
ẹmí fi npe e li Oluwa, wipe, 

44 OLUWA wi fun Oluwa mi pe, Iwọ joko li 
ọwọ ọtún mi, titi emi o fi sọ awọn ọtá rẹ di 
apoti itisẹ rẹ? 

45 Njẹ bi Dafidi ba npé e li Oluwa, €ha ti ri 
ti o fi ṣe ọmọ rẹ̀? 

46 Kò si si ẹnikan ti o le da a li ohùún ẹ̀rọ 
kan, bẹni kò si ẹniti o jẹ bi i lére ohun kan mẹ 


lati ọjọ na lọ. 
23 1NIGBANA ni Jesu wi fun ijọ enia, 
ati awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀, 

2 Pe, Awọn akọwe pẹlu awọn Farisi joko ni 
ipò Mose: 

3Nitorina ohunkohun gbogbo ti nwọn ba 
Wipe ki ẹ kiyesi, ẹ ma kiyesi wọn ki ẹ si má ṣe 
wọn; ṣugbọn ẹ má ṣe gẹgẹ bi iṣe wọn: nitoriti 
nwọn a ma wi, ṣugbọn nwọn ki iṣe. 

4 Nitori nwọn a di ẹrù Wuwo ti o si ṣoro lati 
rù, nwọn a si gbé e kà awọn enia li ejika; 
ṣugbọn awọn tikarawọn ko jẹ fi ika wọn kàn 
ẹri na. 

5 Ṣugbọn gbogbo iṣẹ wọn ni nwọn nṣe ni— 
tori ki awọn enia ki o ba le ri wọn: nwọn sọ 
filakteri wọn di gbigbòro, nwọn fi kún iṣẹti 
aṣọ wọn. 

6 Nwọn fẹ ipò ọlá ni ibi ase, ati ibujoko ọla 
ni sinagogu, 

T Ati ikíni li ọjà, ati ki awọn enia má pẹ wọn 
pe, Rabbi, Rabbi. 

8 Ṣugbọn ki a máṣe pé ẹnyin ni Rabbi: nito— 
ripe ẹnikan ni Olukọ nyin, ani Kristi; ará si ni 
gbogbo nyin. 

9 Ẹ má si ṣe pẹ ẹnikan ni baba nyin li aiye: 
nitori ẹnikan ni Baba nyin, ẹniti mbẹ li ọrun. 

10 Ki a má si ṣe pẹ̀ nyin ni olukọni: nitori 
ọkan li Olukọni nyin, ani Kristi. 

ti Ṣugbọn ẹniti o ba pọju ninu nyin, on ni 
yio jẹ iranṣẹ nyin. 

12 Ẹnikẹni ti o ba si gbé ara rẹ̀ ga, li a o rẹ̀ 
silẹ; ẹnikẹni ti o ba si rẹ̀ ara rẹ̀ silẹ li a o gbé ga. 

13 TdṢugbọn egbé ni fun nyin, ẹnyin akọwe 
ati Farisi, agabagebe; nitoriti ẹnyin sé ijọba 
ọrun mẹ awọn enia: nitori ẹnyin tikaranyin 
kò wọle, bẹli ẹnyin kò jẹ ki awọn ti nwọle ki 
o wọle. 


MATTEU 23, 24 

14 Egbé ni fun nyin, ẹnyin akọwe ati Farisi, 
agabagebe; nitoriti ẹnyin jẹ ile awọn opò run, 
ati nitori aṣehan, ẹ ngbadura gigun: nitorina li 
ẹnyin o ṣe jẹbi pòju. 

15 Egbé ni fun nyin, ẹnyin akọwe ati Farisi, 
agabagebe; nitoriti ẹnyin nyi okun ati ilẹ ká 
lati sọ enia kan di alawọṣe; nigbati o ba si di 
bẹ̀ tan, ẹnyin a sọ ọ di ọmọ ọrun apadi nigba 
meji ju ara nyin lọ. 

16 Egbé ni fun nyin, ẹnyin amòna afọju, ti o 
nwipe, Ẹnikẹni ti o ba fi tẹmpili bura, kò si 
nkan; ṣugbọn ẹnikẹni ti o ba fi wura tẹmpili 
bura, o di ajigbese. 

1! Ẹnyin alaimoye ati afọju: ewo li o pòju, 
Wura, tabi tẹmpili ti nsọ wura di mimô? 

18 Ati pe, Ẹnikẹni ti o ba fi pẹpẹ bura, kò si 
nkan; ṣugbọn ẹnikẹni ti o ba fi ẹ̀bun ti o wà 
lori rẹ̀ bura, o di ajigbese. 

18 Ẹnyin alaimoye ati afọju: ewo li o pòju, 
ẹ̀bun, tabi pẹpẹ ti nsọ ẹ̀bun di mimQ? 

20 Njẹ ẹniti o ba si fi pẹpẹ bura, o fi i bura, 
ati ohun gbogbo ti o wà lori rẹ̀. 

21 Ẹniti o ba si fi tẹmpili bura, o fi i bura, ati 
ẹniti o ngbé inu rẹ̀. 

22 Ẹniti o ba si fi ọrun bura, o fi it€ Ọlọrun 
bura, ati ẹniti o joko lori rẹ̀. 

23 Egbé ni fun nyin, ẹnyin akọwe ati Farisi 
agabagebe; nitoriti ẹnyin ngbà idamẹwa minti, 
ati anise, ati kumini, ẹnyin si ti fi òran ti o tobi— 
ju ninu ofin silẹ laiṣe, idajọ, ánu, ati igbagb6: 
Wọnyi li o tẹ ti ẹnyin iba ṣe, laisi fi iyoku silẹ 
laiṣe. 

24 Ẹnyin afọju amọna, ti ns€ kantikanti ti o 
si ngbé ibakasiẹ mi. 

25 Egbé ni fun nyin, ẹnyin akọwe ati Farisi, 
agabagebe; nitoriti ẹnyin. nfọ ode ago. ati 
awopọkọ mẹ, ṣugbọn inu wọn kún fun irẹjẹ ati 
wọbia. 

26 Iwọ afọju Farisi, tetekọ fò eyi ti mbẹ ninu 
ago ati awopọkọ mẹ na, ki ode wọn ki o le mọ 
pẹlu. 

27 Egbé ni fun nyin, ẹnyin akọwe ati Farisi, 
agabagebe; nitoriti ẹnyin dabi ibojì funfun, ti 
o dara li ode, ṣugbọn ninu nwọn kún fun 
egungun okú, ati fun ẹgbin gbogbo. 

28 Gẹgẹ bẹli ẹnyin pẹlu farahàn li ode bi 
olododo fun enia, ṣugbọn ninu ẹ kún fun aga— 
bagebe ati ẹ̀ṣẹ. 

29 Egbé ni fun nyin, ẹnyin akọwe ati Farisi, 
agabagebe; nitoriti ẹnyin ké ibojì awọn woli, 
ẹnyin si ṣe isa okú awọn olododo li ọṣọ, 

30 Ẹnyin si wipe, Awa iba wà li ọjọ awọn 
baba wa, awa kì ba li ọwé ninu ẹ̀jẹ awọn woli. 


704 


31 Njẹ ẹnyin li ẹlẹri fun ara nyin pe, ẹnyin li 
awọn ọmọ awọn ẹniti o pa awọn woli. 

3/ Njẹ ẹnyin kuku kún òṣuwọn baba nyin 
de oke. 

38 Ẹnyin ejò, ẹnyin ọmọ paramọlẹ, ẹnyin o 
ti ṣe yọ ninu ẹbi ọrun apadi? 

34 qNitorina ẹ kiyesi i, Emi rán awọn woli, 
ati amoye, ati akọwe si nyin: omiran ninu wọn 
li ẹtiyin oô pa, ti ẹnyin ô si kàn mọ agbelebu; ati 
omiran ninu wọn li ẹnyin o nà ni sinagogu 
nyin, ti ẹnyin o si ṣe inunibini si lati ilu de ilu: 

35 Ki gbogbo ẹ̀jẹ awọn olotọ, ti a ti ta silẹ li 
aiye, ba le wá sori nyin, lati ẹ̀jẹ Abeli olododo 
titi de ẹ̀jẹ Sakariah ọmọ Barakiah, ẹniti ẹnyin 
pa larin tẹmpili ati pẹpẹ. 

36 ôtọ ni mo Wi fun nyin, Gbogbo nkan 
wọnyi ni yio wá sori iran yi. 

sI Jerusalemu, Jerusalemu, iwọ ti o pa 
awọn woli, ti o si sọ okuta lù awọn ti a rán si 
ọ ya, igba melo li emi nfẹ radọ bò awọn ọmọ 
rẹ, bi agbebò ti iradọ bò awọn ọmọ rẹ̀ labẹ 
apá rẹ, ṣugbọn ẹnyin kò fẹ! 

38 Sawò o, a fi ile nyin silẹ fun nyin li ahoro. 

19 Mo si wi fun nyin, Ẹnyin kì yio ri mi mọ 
lati isisiyi lọ, titi ẹnyin o fi wipe, Olubukún li 
ẹniti o mbò wá li orukọ Oluwa. 


2 4 i JESU si jade lọ, o ti tẹmpili kuro: 
awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ si tò ọ wá lati fi 
kikkẹ tẹmpili hàn a. 

2 Jesu si wi fun wọn pe, Ẹnyin kò ri gbogbo 
nkan wọnyi? l6tọ ni mo wi fun nyin, Kì yio si 
okuta kan nihinyi ti a o fi silẹ lori ekeji, ti a kì 
yio wo lulẹ. 

3 JIBi o si ti joko lori òke Olifi, awọn ọmọ— 
ẹhin rẹ̀ tọ ọ wá nikọkọ, wipe, Sọ fun wa, 
nigbawo ni nkan wọnyi yio ṣẹ? kini yio si ṣe 
àrni wíwa rẹ, ati ti opin aiye? 

4 Jesu si dahùn, o si wi fun wọn pe, Ẹ kiye— 
sara, ki ẹnikẹni ki o máṣe tàn nyin jẹ. 

5 Nitori ọpọlọpọ yio wá li orukọ mi, wipe, 
Emi ni Kristi; nwọn 0 si tàn ọpọlọpọ jẹ. 

6 Ẹnyin o si gburo ogun ati idagìri ogun: ẹ 
k'yesi i ki ẹnyin ki o máṣe jaiyà: nitori gbogbo 
nkan wọnyi ko le ṣe ki o ma ṣẹ, ṣugbọn opin 
ki iṣe isisiyi. 

7 Nitoripe orilẹ—ẹ̀de yio dide si orilẹ—ẹ̀de, 
ati ilẹ—ọba si ilẹ—ọba: ìyan, ati ajakalẹ—arn, 
ati iṣẹlẹ̀ yio si wà ni ibi pipọ. 

8 Gbogbo nkan wọnyi ni ipilẹṣẹ ipọnju. 

9 Nigbana ni nwọn o fi nyin funni lati jẹ ni 
ìya, nwọn o si pa nyin: a o si korira nyin lọdọ 
gbogbo orilẹ—ẹ̀de nitori orukọ mi. 


705 


10 Nigbana li òpọlọpọ yio kọsẹ̀, nwọn o si ma 
ṣòfofo ara wọn, nwọn o si má korira ara wọn. 

11 Woli eke pipọ ni yio si dide, nwọn o si 
tan ọpọlọpọ jẹ. 

12 Ati nitori ẹ̀ṣẹ yio di pipọ, ifẹ ọpọlọpọ yio 
di tutù. 

13 Ṣugbọn ẹniti o ba foritì i titi de opin, on 
na li a o gbalà. 

14A o si wasu ihinrere ijọba yi ni gbogbo 
aiye lati ṣe ẹri fun gbogbo orilẹ—ẹ̀de; nigbana 
li opin yio si de. 

15 Nitorina nigbati ẹnyin ba ri irira isọda— 
horo, ti a ti ẹnu woli Danieli sọ, ti o ba duro 
ni ibi mim€é, (ẹniti o ba kà a, ki òye ki o yé e:) 

16 Nigbana ni ki awọn ti mbẹ ni Judea ki o 
sálọ si ori òke: 

17 Ki ẹniti mbẹ lori ile ki o maṣe sọkalẹ wá 
imu ohunkohun jade ninu ile rẹ̀: 

18 Ki ẹniti mbẹ li oko maṣe pada sẹhin wá 
lati mu aṣọ rẹ̀. 

18 Ṣugbọn egbé ni fun awọn ti o lôyun, ati fun 
awọn ti o nfi ọmú fun ọmọ mu ni ijọ wọnni! 

20 Ẹ si má gbadura ki sisá nyin ki o máṣe jẹ 
igba otutù, tabi ọjọ isimi: 

21 Nitori nigbana ni ipọnju nla yio wà, irú 
eyi ti kò si lati igba ibẹrẹ ọjọ ìwa di isisiyi, 
bẹkọ, irú rẹ̀ kì yio si si. 

22 Bi kò si ṣepe a ké ọjọ wọnni kuru, kò si 
ẹda ti iba le là a; ṣugbọn nitori awọn ayanfẹ li 
a o fi ké ọjọ wọnni kuru. 

23 Nigbana bi ẹnikan ba wi fun nyin pe, Wo 
o, Kristi mbẹ nihin, tabi lọhun; ẹ máṣe gbà a 
gbé. 
24 Nitori awọn eke Kristi, ati eke woli yio 
dide, nwọn o si fi àmi ati ohun iyanu nla hàn; 
tobẹ bi o le ṣe ṣe nwọn o tàn awọn ayanfẹ pápá. 

25 Wo o, mo wi fun nyin tẹlẹ. 

26 Nitorina bi nwọn ba wi fun nyin pe, Wo 
o, o wà li aginjù; ẹ má lọ sibẹ̀: wo o, o wà ni 
iyẹwu; ẹ máṣe gbàgbé. 

21 Nitori gẹgẹ bi manamana ti ikọ lati 
ila—ôrun, ti isi mọlẹ de ìwọ—6run; bẹni wiwa 
Ọmọ-enia yio ri pẹlu. 

28 Nitori ibikibi ti oku ba gbé wà, ibẹ̀ li 
awọn igúnnugún ikojọ pò si. 

29 Lojukanna lẹhin ipọnju ọjọ wọnni li 
ôrùn yio ṣôkun, oṣupá kì yio si fi imọlẹ rẹ̀ hàn, 
awọn irawọ yio ti oju ọrun já silẹ, agbara oju 
ọrun li a o si mì titi: 

30 Nigbana li àmi Ọmọ-—enia yio si fi ara 
hàn li ọrun; nigbana ni gbogbo ẹya aiye yio 
kánu, nwọn o si ri Ọmọ—enia ti yio ma ti oju 
ọrun bò ti on ti agbara ati ogo nla. 


MATTEU 24 
31 Yio si rán awọn angẹli rẹ̀ ti awọn ti ohùn 
ipẹ̀ nla, nwọn o si kôú gbogbo awọn ayanfẹ rẹ̀ 
lati ori igun mẹrẹrin aiye jọ, lati ikangun ọrun 
kan lọ de ikangun keji. 

32Njẹ ẹ kẹ owe lara igi ọpọtọ; nigbati ẹká 
rẹ̀ ba yọ titun, ti o ba si ru ewé, ẹnyin mò pe 
igba ẹrùn sunmọ etile: 

33 Gẹgẹ bẹ̀ li ẹnyin, nigbati ẹnyin ba ri 
gbogbo nkan wọnyi, ki ẹ mò pe o sunmọ etile 
tan lẹhin ilẹkun. 

34 otọ ni mo wi fun nyin, iran yi ki yio 
rekọja, titi gbogbo nkan wọnyi yio fi ṣẹ. 

35 Ọrun on aiye yio rekọjá, ṣugbọn òrọ mi 
kì yio rekọja. 

36 diṢugbọn niti ọjọ ati wakati na, kò si ẹni— 
kan ti o mò ọ, awọn angẹli ọrun kò tilẹ mò ọ, 
bikoṣe Baba mi nikanṣoṣo. 

37 Gẹgẹ bi ọjọ Noa si ti ri, bẹni wiwa Ọmọ-— 
enia yio si ri. 

38 Nitori bi ọjọ wọnni ti wà ṣiwaju kikún 
omi, ti nwọn njẹ, ti nwọn nmu, ti nwọn ngbé 
iyawo, ti a si nfa iyawo funni, titi o fi di ọjọ ti 
Noa fi b6 sinu ọkò, 

35 Nwọn kò si mò titi omi fi de, ti o gbá 
gbogbo wọn lọ; gẹgẹ bẹni wiwa Ọmọ—enia 
yio ri pẹlu. 

40 Nigbana li ẹni meji yio wà li oko; a o mu 
ọkan, a o si fi ẹ̀kejì silẹ. 

41 Awọn obinrin meji yio jùmọ ma lò ọlọ 
pò; a o mu ọkan, a o si fi ekeji silẹ. 

42 TJINitorina ẹ má ṣọna: nitori ẹnyin kò mọ 
wakati ti Oluwa nyin yio de. 

43 Ṣugbọn ki ẹnyin ki o mò eyi pe, bale ile 
iba mò wakati na ti olẹ̀ yio wá, iba ma ṣọna, 
on kì ba ti jẹ ki a runlẹ ile rẹ̀. 

44 Nitorina ki ẹnyin ki o mura silẹ: nitori ni 
Wakati ti ẹnyin kò rò tẹlẹ li Ọmọ—enia yio de. 

45 Tani iṣe olôtọ ati ọlọgbọn ọmọ—ọdọ, ẹniti 
oluwa rẹ̀ fi ṣe olori ile rẹ̀, lati fi onjẹ wọn fun 
wọn li akokò? 

46 Alabukún—fun li ọmọ-ọdọ na, nigbati 
oluwa rẹ̀ ba de, ẹniti yio bá a ki o má ṣe bẹ̀. 

47 Lôtọ ni mo wi fun nyin pe, On o fi ṣe 
olori gbogbo ohun ti o ni. 

48 Ṣugbọn bi ọmọ—ọdọ buburu na ba wi li 
ọkàn rẹ̀ pe, Oluwa mi fà àbọ rẹ̀ sẹhin; 

49 Ti o si bẹ̀rẹ si ilù awọn ọmọ—ọdọ ẹlẹgbẹ 
rẹ̀, ati si ijẹ ati si imu pẹlu awọn òmuti; 

50 Oluwa ọmọ—ọdọ na yio de li ọjọ ti kò 
reti, ati ni wakati ti kò daba. 

51 Yio si jẹ ẹ ni ìya gidigidi, yio yàn ipa rẹ̀ 
pẹlu awọn agabagebe, nibẹ li ẹkún on ipa— 
hinkeke yio gbé wà. 


MATTEU 25 

2 5 1NIGBANA li a o fi ijọba ọrun wé 
awọn Wundia mẹwa, ti o mu fitila 

wọn, ti nwọn si jade lọ ipade ọkọ iyawo. 

2 Marun ninu wọn ṣe ọlọgbọn, marun si ṣe 
alaigbọn. 

3Awọn ti o ṣe alaigbôn mu fitila wọn, 
nwọn kò si mu orôro lọwọ: 

4 Ṣugbọn awọn ọlọgbọn mu oròro ninu ko— 
lobo pẹlu fitila wọn. 

5 Nigbati ọkọ iyawo pẹ, gbogbo wọn tôgbé, 
nwọn si sùn. 

6 Ṣugbọn larin ọganjọ, igbe ta soke, wipe, 
Wo o, ọkọ, iyawo mbọ; ẹ jade lọ ipade rẹ̀. 

TNigbana ni gbogbo awọn wundia wọnni 
dide, nwọn, si tún fitila wọn ṣe. 

8 Awọn alaigbọn si wi fun awọn ọlọgbọn pe, 
Fun wa ninu oréro nyin; nitori fitila wa nkú lọ. 

9 Ṣugbọn awọn ọlẹgbọn da wọn li ohùn, 
wipe, Bẹ̀kọ; ki o má ba ṣe alaito fun awa ati 
ẹnyin: ẹ kuku tò awọn ti ntà lọ, ki ẹ si rà fun 
ara nyin. 

10 Nigbati nwọn si nlọ rà, ọkọ iyawo de; 
awọn ti o si mura tan bá a wọle lọ si ibi iyawo: 
a si tì ilẹkun. 

ti Ni ikẹhin li awọn wundia iyokù si de, 
nwọn nwipe, Oluwa, Oluwa, ṣilẹkun fun wa. 

12Ṣugbọn o dahùn, wipe, Lôtọ ni mo wi 
fun nyin, emi kò mò nyin. 

13 Nitorina, ẹ ma ṣọna, bi ẹnyin ko ti mọ 
ọjọ, tabi wakati ti Ọmọ—enia yio de. 

14 qNitori ijọba ọrun dabi ọkunrin kan ti o 
nlọ si àjo, ẹniti o pẹ awọn ọmọ—ọdọ rẹ̀, o si kú 
ẹrù rẹ̀ fun wọn. 

150 si fi talenti marun fun ọkan, o fi meji 
fun ẹnikeji, ati ọkan fun ẹnikẹta; o fifun olu— 
kuluku gẹgẹ bi agbara rẹ̀ ti ri; lẹsẹkanna o mu 
òna àjo rẹ̀ pòn. 

16 Nigbana li eyi ti o gbà talenti marun lọ, ọ 
fi tirẹ̀ ṣbowo, o si jẹre talenti marun miran. 

17 Gẹgẹ bẹli eyi ti o gbà meji, on pẹlu si jẹ̀re 
meji miran. 

18 Ṣugbọn eyi ti o gbà talenti kan lọ, o wà 
ilẹ, o si rì owo oluwa rẹ̀. 

19 Lẹhin igba ti o pẹ titi, oluwa awọn ọmọ— 
ọdọ wọnni de, o ba wọn ṣiro. 

20 Eyi ti o gbà talenti marun si wá, o si mu 
talenti marun miran wá pẹlu, o wipe, Oluwa, 
iwọ fi talenti marun fun mi: si wò o, mo jẹ̀re 
talenti marun miran. 

21 Oluwa rẹ̀ wi fun u pe, O ṣeun, iwọ ọmọ— 
ọdọ rere ati olôtọ: iwọ ṣe olôtọ, ninu ohun 
diẹ, emi o mu ọ ṣe olori ohun pipọ: iwo bọ 
sinu ayọ Oluwa rẹ. 


706 


22 Eyi ti o gbà talenti meji pẹlu si wá, o 
wipe, Oluwa, iwọ fi talenti meji fun mi: wo o, 
mo jẹ̀re talenti meji miran. 

23 Oluwa rẹ̀ si wi fun u pe, O ṣeun, iwọ 
ọmọ-ọdọ rere ati olôtọ; iwọ ṣe olôtọ ninu 
ohun diẹ, emi o mu ọ ṣe olori ohun pipọ: iwọ 
bẹ̀ sinu ayò oluwa rẹ. 

24 Eyi ti o gbà talenti kan si wá, o ni, Olu— 
wa, mo mọ ọ pe onroro enia ni iwọ iṣe, iwọ 
nkore nibiti iwọ kò gbe funrugbin si, iwọ si 
nṣà nibiti iwọ kò fẹ̀ka si: 

25 Emi si bẹ̀ru, mo si lọ pa talenti rẹ mọ 
nini ilẹ: wo o, nkan rẹ niyi. 

26 Oluwa rẹ̀ si dahùn o wi fun u pe, Iwọ 
ọmọ-ọdọ buburu ati onilọra, iwọ mò pe emi 
nkore nibiti emi kò funrugbin si, emi si nṣà 
nibiti emi kò fẹka si: 

2/ Nitorina iwọ iba fi owo mi si ọwọ awọn 
ti npowodà, nigbati emi ba de, emi iba si gbà 
nkan mi pẹlu elé. 

28 Nitorina ẹ gbà talenti na li ọwọ rẹ̀, ẹ si 
fifua ẹniti o ni talenti mẹwa. 

23 Nitori ẹnikẹni ti o ba ni, li a o fifun, yio si 
ni lọpọlọpọ: ṣugbọn li ọwọ ẹniti kò ni li a o 
tilẹ gbà eyi ti o ni. 

30Ẹ si gbé alailere ọmọ-ọdọ na sọ sinu 
òkunkun lode: nibẹ li ẹkún on ipahinkeke yio 
gbé wà. 

31 TINigbati Ọmọ—enia yio wá ninu ogo rẹ̀, 
ati gbogbo awọn angẹli mimẹ pẹlu rẹ̀, nigba— 
na ni yio joko lori itẹ ogo rẹ̀: 

32 Niwaju rẹ̀ li a o si kú gbogbo orilẹ ẹ̀de jọ: 
yio si yà wọn si òtọ kuro ninu ara wọn gẹgẹ bi 
oluṣọ-agutan ti iyà agutan rẹ̀ kuro ninu 
ewurẹ: 

33On o si fi agutan si ọwọ ọtún rẹ̀, ṣugbọn 
awọn ewurẹ si ọwọ òsi. 

34 Nigbana li Ọba yio wi fun awọn ti o wà li 
ọwẹ ọtun rẹ pe, Ẹ wá, ẹnyin alabukun—fun 
Baba mi, ẹ jogún ijọba, ti a ti pẹ̀se silẹ fun 
nyin lati ọjọ ìwa: 

35 Nitori ebi pa mi, ẹnyin si fun mi li onjẹ: 
ongbẹ gbẹ mi, ẹnyin si fun mi li ohun mimu: 
mo jẹ alejò, ẹnyin si gbà mi si ile: 

36 Mo wà ni ìhoho, ẹnyin si daṣọ bò mi: mo 
ṣe aisan, ẹnyin si bojuto mi: mo wà ninu 
tubu, ẹnyin si tò mi wá. 

37 Nigbana li awọn olôtọ yio da a lohun 
Wipe, Oluwa, nigbawo li awa ri ti ebi npa ọ, ti 
awyaa fun ọ li onjẹ? tabi ti ongbẹ ngbẹ ọ, ti awa 
fun ọ li ohun mimu? 

36 Nigbawo li awa ri ọ li alejò, ti a gbà ọ si 
ile? tabi ti iwọ wà ni ìhoho, ti awa daṣọ bò ọ? 


707 


38 Tabi nigbawo li awa ri ti iwọ ṣe aisan, ti a. 
bojuto ọ? tabi ti iwọ wà ninu tubu, ti awa si tò 
ọ wá? 

40 Ọba yio si dahùn yio si wi fun wọn pe, 
Léôtọ ni mo wi fun nyin, niwọn bi ẹnyin ti ṣe e 
fun ọkan ninu awọn arakunrin mi wọnyi ti o 
kere julọ ẹnyin ti ṣe e fun mi. 

41 Nigbana ni yio si wi fun awọn ti ọwọ òsi 
pe, Ẹ lọ kuro lọdọ mi, ẹnyin ẹni egun, sinu 
Iná ainipẹkun, ti a ti pẹ̀se silẹ fun Eṣu ati fun 
awọn angẹli rẹ̀: 

42 Nitori ebi pa mi, ẹnyin kò si fun mi li onjẹ: 
ongbẹ gbẹ mi, ẹnyin kò si fun mi li ohun mimu: 

43 Mo jẹ alejò, ẹnyin kò gbà mi si ile: mo wà 
ni ìhoho, ẹnyin kò si daṣọ bò mi: mo ṣàisan, 
mo si wà ninu tubu, ẹnyin kò bojuto mi. 

44 Nigbana ni awọn pẹlu yio dahùn wipe, 
Oluwa, nigbawo li awa ri ti ebi npa ọ, tabi ti 
ongbẹ ngbẹ ọ, tabi ti iwọ jẹ alejò, tabi ti iwọ 
wa ni ìhoho, tabi ninu aisan, tabi ninu tubu, ti 
awa kò si ṣe iranṣẹ fun ọ? 

45 Nigbana ni yio da wọn lohun wipe, Lotọ 
ni mo wi fun nyin, niwọn bi ẹnyin kò ti ṣe e 
fun ọkan ninu awọn ti o kere julọ wọnyi, 
ẹnyin kò ṣe e fun mi. 

46 Awọn wọnyi ni yio si kọja lọ sinu ìya ai— 
nipẹkun: ṣugbọn awọn olQtọ si ìye ainipẹkun. 


2Ô 


rẹ̀ pe, 

2 Ẹnyin mọ pe lẹhin ọjọ meji ni ajọ irekọja, 
a o si fi Ọmọ—enia le ni lọwọ, lati kàn a mọ 
agbelebu. 

3Nigbana li awọn olori alufa, awọn akọwe, 
ati awọn àgba awọn enia pejọ li afin olori alu— 
fa, ẹniti a npe ni Kaíafa, 

4 Nwọn si jọ gbìmọ lati fi ẹ̀tan mu Jesu, ki 
nwọn si pa a. 

5Ṣugbọn nwọn wipe, Ki iṣe li ọjọ ajọ, ki 
ariwo ki o má ba wà ninu awọn enia. 

6 qiNigbati Jesu si wà ni Betani ni ile Simoni 
adẹtẹ̀, 

TObinrin kan tọ ọ wá ti on ti ìgò ororo 
ikunra alabasta iyebiye, o si ndà a si i lori, bi o 
ti joko tì onjẹ. 

8 Ṣugbọn nigbati awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ ri i, inu 
wọn ru, nwọn wipe, Nitori kili a ṣe nfi eyi ṣòfo? 

9 A ba sá tà ikunra yi ni owo iyebiye, a ba si 
fifun awọn talakà. 

10 Nigbati Jesu mọ, o wi fun wọn pe, Eṣe ti 
ẹnyin fi mba obinrin na wi? nitori iṣẹ rere li o 
ṣe si mi lara. 


tO SI ṣe, nigbati Jesu pari gbogbo 
òrọ wọnyi, o wi fun awọn ọmọ-ẹhin 


MATTEU 25, 26 
11 Nigbagbogbo li ẹnyin sá ni talakà pẹlu 
nyin; ṣugbọn ẹnyin kò ni mi nigbagbogbo. 
12Nitori li eyi ti obinrin yi dà ororo ikunra 
yi si mi lara, o ṣe e fun sisinku mi. 

13L6ôtọ ni mo wi fun nyin, Nibikibi ti a ba 
gbé wasu ihinrere yi ni gbogbo aiye, nibẹ pẹlu 
li a o si ròhin eyi ti obinrin yi ṣe, ni iranti rẹ̀. 

14 TINigbana li ọkan ninu awọn mejila, ti a 
npe ni Judasi Iskariotu tò awọn olori alufa lọ, 

15O si wipe, Kili ẹnyin o fifun mi, emi o si fi 
i le nyin lọwọ? Nwọn si ba a ṣe adehun ọgbọn 
owo fadaka. 

16 Lati igba na lọ li o si ti nwá ọna lati fi i le 
wọn lọwọ. 

1/ Nigba ọjọ ikini ajọ aiwukara, awọn 
ọmọ-ẹhin Jesu tò ọ wá, nwọn si wi fun u pe, 
Nibo ni iwọ nfẹ ki a pẹ̀se silẹ dẹ̀ ọ lati jẹ irekọja? 

180 si wipe, Ẹ wọ ilu lọ si ọdọ ọkunrin kan 
bayi, ẹ si wi fun u pe, Olukọni wipe, Akokò 
mi sunmọ etile; emi o ṣe ajọ irekọja ni ile rẹ 
pẹlu awọn ọmọ-ẹhin mi. 

185 Awọn ọmọ-ẹhin na si ṣe gẹgẹ bi Jesu ti fi 
aṣẹ fun wọn; nwọn si pése irekọja silẹ. 

20 Nigbati alẹ si lẹ, o joko pẹlu awọn mejila. 

21 Bi nwọn si ti njẹun, o wipe, Lôtọ, ni mo 
wi fun nyin, ọkan ninu nyin yio fi mi hàn. 

22Nwọn si kánu gidigidi, olukuluku wọn 
bẹ̀rẹ si ibi i lere pe, Oluwa, emi ni bi? 

230 si dah(in wipe, Ẹniti o bá mi tọwọ bọ 
inu awo, on na ni yio fi mi hàn. 

24 Ọmọ—enia nlọ bi a ti kọwe nipa tirẹ̀: 
ṣugbọn egbé ni fun ọkunrin na, lati ọdọ ẹniti 
a gbé ti fi Ọmọ—enia hàn! iba san fun ọkunrin 
na, bi o ṣepe a ko bí i. 

25Nigbana ni Judasi, ti o fi i hàn, dahùin wipe, 
Rabbi, emi ni bi? O si wi fun u pe, Iwọ wi i. 

26 JIBi nwọn si ti njẹun, Jesu mu akara, o si 
sure, o si bu u, o si fifun awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀, o 
Wipe, Gbà, jẹ; eyiyi li ara mi. 

270 si mu ago, o dupẹ, o si fifun wọn, o 
wipe, Gbogbo nyin ẹ mu ninu rẹ̀; 

28 Nitori eyi li ẹ̀jẹ mi ti majẹmu titun, ti a ta 
silẹ fun òpọ enia fun imukuro ẹ̀ṣẹ. 

289 Ṣugbọn mo wi fun nyin, lati isisiyi lọ emi 
kì yio mu ninu eso ajara yi mẹ, titi yio fi di ọjọ 
na, nigbati emi o si bá nyin mu titun ni ijọba 
Baba mi. 

30 Nigbati nwọn si kọ orin kan tan, nwọn 
jade lọ sori òke Olifi. 

31 Nigbana ni Jesu wi fun wọn pe, Gbogbo 
nyin ni yio kọsẹ̀ lara mi li oru yi: nitoriti a ti 
kọwe rẹ̀ pe, Emi o kọlù oluṣọ—agutan, a o si tú 
agbo agutan na ká kiri. 


MATTEU 26 

32 Ṣugbọn lẹhin igba ti mo ba jinde, emi o 
ṣaju nyin lọ si Galili. 

33 Peteru si dahùn o wi fun u pe, Bi gbogbo 
enia tilẹ kọsẹ̀ lara rẹ, emi kì yio kọsẹ̀ lai. 

34 Jesu wi fun u pe, Lotọ ni mo wi fun ọ pe, 
Li oru yi ki akukọ ki o to kọ iwọ o sẹ mi nigba 
mẹta. 

35 Peteru wi fun u pe, Bi o tilẹ di ati ba ọ 
kú, emi kò jẹ sẹ ọ. Gẹgẹ bẹni gbogbo awọn 
ọmọ--ẹhin wi pẹlu. 

36 TINigbana ni Jesu bá wọn wá si ibi kan ti a 
npe ni Getsemane, o si wi fun awọn ọmọ-ẹhin 
rẹ̀ pe, Ẹ joko nihinyi nigbati mo ba lọ igbadura 
lọhúnyi. 

317O si mu Peteru ati awọn ọmọ Sebede 
mejeji pẹlu rẹ̀, o si bẹ̀rẹ si banujẹ, o si bẹ̀rẹ si 
rẹ̀wẹ̀sì. 

38 Nigbana li o wi fun wọn pe, Ọkàn mi 
ma ba mi séna. 

3850 si lọ siwaju diẹ, o si dojubolẹ o si 
ngbadura, Wipe, Baba mi, bi o ba le ṣe, jẹ ki 
ago yi ki o kọja kuro lori mi, ṣugbọn kì í ṣe bi 
emi ti nfẹ, bikoṣe bi iwọ ti fẹ. 

40 O si tọ awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ wá, o bá wọn, 
nwọn nsùn, o si wi fun Peteru pe, Kinla, 
ẹnyin ko le bá mi ṣẹna ni wakati kan? 

41 Ẹ ma ṣọna, ki ẹ si má gbadura, ki ẹnyin ki 
o má ba bọ sinu idẹwò: I6ôtọ li ẹmi nfẹ ṣugbọn 
o ṣe alailera fun ara. 

420O si tún pada lọ li ẹrinkeji, o si ngbadura, 
wipe, Baba mi, bi ago yi kò ba le ré mi kọja 
bikoṣepe mo mu u, ifẹ tirẹ ni ki a ṣe. 

430 si wá, o si tun bá wọn, nwọn nsùn: 
nitoriti oju wọn kun fun orun. 

440 si fi wọn silẹ, o si tún pada lọ o si gba— 
dura li ẹrinkẹta, o nsọ òrọ kanna. 

45 Nigbana li o tọ awọn ọmọ-ẹhin rẹ wá, o si 
wi fun wọn pe, Ẹ ma sùn wayi, ki ẹ si má simi: 
wo o, wakati kù fẹfẹ, ti a o si fi Ọmọ-ẹnia le 
awọn ẹlẹṣẹ lọwọ. 

46 Ẹ dide, ki a má lọ: wo o, ẹniti o fi mi hàn 
sunmọ tosi. 

41 qBi o si ti nsọ lọwọ, wo o, Judasi, ọkan 
ninu awọn mejila de, ati ọpọ enia pẹlu rẹ̀ ti 
awọn ti ida pẹlu ọgọ lati ọdọ awọn olori alufa 
ati awọn àgba awọn enia wá. 

48 Ẹniti o si fi i hàn ti fi ami fun wọn, wipe, 
Ẹnikẹni ti mo ba fi ẹnu ko li ẹnu, on na ni: ẹ 
mú u. 

49 ojukanna o wá sọdọ Jesu, o si wipe, 
Alafia, Olukọni; o si fi ẹnu ko o li ẹnu. 

50 Jesu si wi fun u pe, Ọrẹ̀, nitori kini iwọ fi 


708 


wá? Nigbana ni nwọn wá, nwọn si gbé ọwọ le 
Jesu, nwọn si mu u. 

SI Si wo o, ọkan ninu awọn ti o wà pẹlu 
Jesu na ọwé rẹ̀, o si fà idà rẹ̀ yọ, o si ṣá ọkan ti 
iṣe ọmọ—ọdọ olori alufa, o si ke e li eti sọnù. 

52 Nigbana ni Jesu wi fun u pe, Fi idà rẹ si 
ipò rẹ̀: nitoripe gbogbo awọn ti o mu idà ni 
yio ti ipa ida Ṣegbé. 

53 Iwọ ṣebi emi ko le kepẹ̀ Baba mi, on iba si 
fun mi jù legioni angẹli mejila lọ lojukanna yi? 

54 Ṣugbọn iwe—mimQô yio ha ti ṣe ti yio fi ṣẹ, 
pe bẹni yio ri? 

55 Ni wakati na ni Jesu wi fun ijọ enia pe, 
Emi li ẹnyin jade tò Wá bi olẹ̀, ti ẹnyin ti idà 
ati ọgọ lati mu? li ojojumọ li emi mba nyin 
joko ni tẹmpili ti emi nk nyin, ẹnyin kò si 
gbé ọwọ le mi. 

t6ô Ṣugbọn gbogbo eyi ṣe, ki iwe—mimQ 
awọn woli ba le ṣẹ. Nigbana ni gbogbo awọn 
ọmọ-ẹhin rẹ̀ fi i silẹ, nwọn si sá lọ. 

ti 7 TAwọn ti o si mu Jesu, fà a lọ si ile Kaia— 
fa, olori alufa, nibiti awọn akọwe ati awọn 
agbàgba gbé pejọ si. 

5i8 Ṣugbọn Peteru tò ọ lẹhin li òkere titi fi de 
agbala olori alufa, o b6 si ile, o si bá awọn 
ọmiọ—ọdọ na joko lati ri opin rẹ̀. 

58 Nigbana li olori alufa, ati awọn alàgba, ati 
gbogbo ajọ igbimọ nwá ẹlẹri eke si Jesu lati pa a; 

50 Ṣugbọn nwọn ko ri ohun kan: otitọ li Ọpọ 
ẹlẹri eke wá, ṣugbọn nwọn kò ri ohun kan. 
Nikẹhin li awọn ẹlẹri eke meji wá; 

51 Nwọn wipe, ọkunrin yi wipe, Emi le wô 
tẹgnpili Ọlọrun, emi o si kẹ ọ ni ijọ mẹta. 

62 Olori alufa si dide, o si wi fun u pe, Iwọ ko 
dahún kan? kili eyi ti awọn wọnyi njẹri si ọ? 

63 Ṣugbọn Jesu dakẹ. Olori alufa dahùn o si 
wi fun u pe, Mo fi Ọlọrun aláye bẹ̀ ọ pé, ki 
iwọ ki o sọ fun wa bi iwọ ba ṣe Kristi Ọmọ 
Ọlọrun. 

64 Jesu wi fun u pe, Iwọ wi i: ṣugbọn mo wi 
fun nyin, Lẹhin eyi li ẹnyin o ri Ọmọ—enia ti 
yio joko li ọwọ ọtún agbara, ti yio si ma ti inu 
awọsanma ọrun wá. 

65 Nigbana li olori alufa fà aṣọ rẹ̀ ya, o wipe, 
O sọ ọrọ—odi; ẹlẹri kili a si nwá? wo o, ẹnyin 
gbQ ọrọ—odi na nisisiyi. 

66 Ẹnyin ti rò o si? Nwọn dahùn, wipe, O 
jẹbi ikú. 

67 Nigbana ni nwọn tutọ si i loju, nwọn kàn a 
lẹṣẹ; awọn ẹlomiran fi atélọwọ wọn gbá a loju; 

68 Nwọn wipe, Sọtẹlẹ fun wa, iwọ, Kristi, 
tali ẹniti o nlù ọ ni? 

68 TPeteru joko lode li afin: nigbana ni 


709 


ọmọbinrin kan tò ọ wá, o wipe, Iwọ pẹlu wa 
pẹlu Jesu ti Galili. 

70 Ṣugbọn o sẹ li oju gbogbo wọn, o wipe, 
Emi kò mò ohun ti iwọ nwi. 

71 Nigbati o si jade si iloro, ọmọbinrin mi— 
ran si ri i, o si wi fun awọn ti o wà nibẹ̀ pe, 
ọkunrin yi wà pẹlu Jesu ti Nasareti. 

72 O si tun fi ẹ̀pe sé, wipe, Emi ko mò ọkun— 
rin na. 

73 Nigbati o pẹ diẹ, awọn ti o duro nibẹ̀ tò ọ 
wá, nwọn wi fun Peteru pe, Lotọ ọkan ninu 
wọn ni iwọ iṣe; nitoripe ohùn rẹ fi ọ hàn. 

74 Nigbana li o bẹ̀rẹ si ibura ati si iré, wipe, 
Emi kò mò ọkunrin na. Lojukanna akukọ si kọ. 

75 Peteru si ranti òrọ ti Jesu wi fun u pe, Ki 
akukọ ki o to kọ, iwọ o sẹ mi lẹrinmẹta. O si 
bọ si ode, o sọkun kikorò. 


2 7 1NIGBATI o di owurọ, gbogbo awọn 
olori alufa ati awọn agbagba gbìmọ si 
Jesu lati pa a: 

2 Nigbati nwọn si dẹ̀ e tan, nwọn mu u lọ, 
nwọn si fi i le Pontiu Pilatu lọwọ ti iṣe Balẹ. 

3qINigbana ni Judasi, ẹniti o fi i hàn, nigbati 
o ri pe a dá a lẹbi, o ronupiwada, o si mu ọgbọn 
owo fadaka na pada wá ọdọ awọn olori alufa ati 
awọn àgbágba. 

4O wipe, emi ṣẹ̀ li eyiti mo fi ẹ̀jẹ alaiṣẹ̀ hàn. 
Nwọn si wipe, Kò kàn wa, má bojuto o. 

5 O si dà owo fadaka na silẹ ni tẹmpili, o si 
jade, o si lọ iso. 

6 Awọn olori alufa si mu owo fadaka na, 
nwọn si wipe, Ko tọ ki a fi i sinu iṣura, nito— 
ripe owo ẹ̀jẹ ni. 

7 Nwọn si gbìmọ, nwọn si fi rà ilẹ amọkoko, 
lati ma sinkú awọn alejò ninu rẹ̀. 

8 Nitorina li a ṣe npe ilẹ na ni Ilẹ ẹ̀jẹ, titi di 
ọjọ oni. 

98 Nigbana li eyi ti Jeremiah woli sọ wá ṣẹ, pe, 
Nwọn si mu ọgbòn owo fadaka na, iye owo 
ẹniti a diyele, ẹniti awọn ọmọ Israeli diyele; 

10 Nwọn si fi rà ilẹ, amòkoko, gẹgẹ bi Olu— 
wa ti làna silẹ fun mi. 

11 Jesu si duro niwaju Bálẹ: Bálẹ si bi i lére, 
wipe, Iwọ ha li Ọba awọn Ju? Jesu si wi fun u 
pe, Iwọ wi i. 

12 Nigbati a si nkà si i lọrun lati ọwé awọn 
olori alufa, ati awọn agbágba wá, on kò dahùn 
kan. 

13 Nigbana ni Pilatu wi fun u pe, Iwọ ko 
gbé ọpọ ohun ti nwọn njẹri si ọ? 

14On kò si dá a ni gbolohun kan; tobẹ ti 
ẹnu yà Bálẹ gidigidi. 


MATTEU. 26, 27 
15 Nigba ajọ na, Balẹ a má dá ondẹ̀ kan silẹ 
fun awọn enia, ẹnikẹni ti nwọn ba fẹ. 

16 Nwọn si ni ond buburu kan lakoko na, 
ti a npé ni Barabba. 

17 Nitorina nigbati nwọn pejọ, Pilatu wi fun 
wọn pe, Tali ẹnyin nfẹ ki emi dá silẹ fun nyin? 
Barabba, tabi Jesu ti a npe ni Kristi? 

18 O sá ti mò pe nitori ilara ni nwọn ṣe fi i le 
on lọwọ. 

19 INigbati o si joko lori itẹ idajọ, aya rẹ̀ 
Tansẹ si i, wipe, Máṣe li ọwọ ninu òran ọkun— 
rin olododo nì: nitori ìyà ohun pipọ ni mo jẹ li 
oju àlá loni nitori rẹ̀. 

20Ṣugbọn. awọn olori alufa, ati awọn 
agbàgba yi ijọ enia li ọkàn pada lati bẹ̀re Ba— 
Tabba, ki nwọn si pa Jesu. 

21 Balẹ dahùn o si wi fun wọn pe, Ninu 
awọn mejeji, ewo li ẹnyin fẹ ki emi dá silẹ fun 
nyin? Nwọn wipe, Barabba. 

22 Pilatu bi wọn pe, Kili emi o ha ṣe si Jesu 
ẹniti a npe ni Kristi? Gbogbo wọn wipe, Ki a 
kàn a mọ agbelebu. 

23 Bálẹ si bẹre wipe, Éṣe, buburu kili o ṣe? 
Ṣugbọn nwọn kigbe soke si i pe, Ki a kàn a 
mọ agbelebu. 

24 Nigbati Pilatu ri pe, on ko le bori li ohun— 
kohun, ṣugbọn pe a kuku sọ gbogbo rẹ̀ di ari— 
wo, o bu omi, o si wẹ̀ ọwé rẹ̀ li oju ijọ, o wipe, 
Ọrùn mi mẹ kuro ninu ẹ̀jẹ enia olôtọ yi: ẹ má 
bojuto o. 

25 Nigbana ni gbogbo enia dahiin, nwọn si 
Wipe, Ki ẹjẹ rẹ̀ wà li ori wa, ati li ori awọn 
ọmọ wa. 

26 Nigbana li o da Barabba silẹ fun wọn. 
Ṣugbọn o na Jesu, o si fi i le wọn lọwọ lati kàn 
a mọ agbelebu. 

27 Nigbana li awọn ọmọ—ogun Bálẹ mu Jesu 
lọ sinu gbòngan idajọ, nwọn si kò gbogbo 
ẹgbẹ ọmọ—ogun tì i. 

28 Nwọn si bẹ aṣọ rẹ̀, nwọn si wọ ọ li aṣọ 
ododô. 

29 TNwọn si hun ade ẹgún, nwọn si fi dé e 
li ori, nwọn si fi ọpá iyẹ̀ le e li ọwọ ọtún: 
nwọn si kunlẹ niwaju rẹ̀, nwọn si fi i ṣẹsin, 
Wipe, Kabiyesi, ọba awọn Ju. 

30 Nwọn si tut6 si i lara, nwọn si gbà ọpá 
iy na, nwọn si fi lù u li ori. 

31 Nigbati nwọn fi i ṣẹsin tan, nwọn bọ aṣọ 
na kuro lara rẹ̀, nwọn si fi aṣọ rẹ̀ wò ọ, nwọn 
si fa a lọ lati kàn a mọ agbelebu. 

32 Bi nwọn si ti jade, nwọn ri ọkunrin kan 
ara Kirene, ti njẹ Simoni: on ni nwọn fi agba— 
ra mu lati rù agbelebu rẹ̀. 


MATTEU 27, 28 

33 Nigbati nwọn si de ibi ti a npẹé ni Golgo— 
ta, eyini ni, Ibi agbari, 

34qINwọn fi ọti kikan ti a dàpọ mọ orôrò fun 
u lati mu: nigbati o si t$ ọ wò, o kò lati mu u. 

35 Nigbati nwọn si kàn a mọ agbelebu, nwọn 
pín aṣọ rẹ̀, nwọn si ṣẹ gẹ̀gé le e: ki eyi ti woli 
Wi ba le ṣẹ, pe, Nwọn pín aṣọ mi fun ara wọn 
aṣọ ileke mi ni nwọn ṣẹ gẹ̀gé le. 

36 Nwọn si joko, nwọn nṣọ ọ nibẹ̀. 

37 Nwọn si fi òran ifisùn rẹ̀ ti a kọ si igberi 
rẹ̀, EYI NI JESU ỌBA AWỌN JU. 

38 Nigbana li a kàn awọn olẹ̀ meji mọ agbele— 
bu pẹlu rẹ̀, ọkan li ọwé ọtún, ati ekeji li ọwé òsi. 

39 TAwọn ti nkọja lọ si nfi ṣe ẹlẹyà, nwọn si 
nmì ori wọn, 

40 Wipe, Iwọ ti o wò tẹmpili, ti o si kẹ ọ ni 
ijọ mẹta, gbà ara rẹ là. Bi iwọ ba ṣe Ọmọ Ọlọ— 
run, sọkalẹ lati ori agbelebu wá. 

41 Gẹgẹ bẹli awọn olori alufa pẹlu awọn 
akọwe, ati awọn àgbagba nfi ṣe ẹlẹya, wipe, 

420 gbà awọn ẹlomiran là; ara rẹ̀ ni kò le 
gbala. Ọba Israeli sa ni iṣe, jẹ ki o sọkalẹ lati 
ori agbelebu wá nisisiyi, awa o si gbá a gbé. 

430 gbẹkẹle Ọlọrun; jẹ ki o gbà a là nisi— 
siyi, bi o ba fẹran rẹ̀: o sá wipe, Ọmọ Ọlọrun 
li emi. 

44 Awọn olẹ̀ ti a kàn mọ agbelebu pẹlu rẹ̀ si 
nfi eyi na gún u loju bakanna. 

451 ati Wakati kẹfa, ni òkunkun ṣú bò gbogbo 
ilẹ titi o fi di wakati kẹsan. 

46 Niwọn wakati kẹsan ni Jesu si kigbe li ohùn 
Tara wipe, Eli, Eli, lama sabaktani? eyini ni, 
Ọlọrun mi, Ọlọrun mi, €ṣe ti iwọ fi kọ mi silẹ? 

41 Nigbati awọn kan ninu awọn ti o duro nibẹ̀ 
gbọ eyì, nwọn wipe, ọkunrin yi npẹ̀ Elijah. 

48 Lojukanna ọkan ninu wọn si sare, o mu 
kànìnkànín, o tẹ̀ ẹ bọ inu ọti kikan, o fi le ori 
ọpá iyẹ̀, o si fifun u mu. 

49 Awọn iyokù wipe, Ẹ fi silẹ̀, ẹ jẹ ki a ma 
Wò bi Elijah yio wá gbà a là. 

s0 di Jesu si tún kigbe li ohùn rara, o jọwọ 
ẹmí rẹ̀ lọwọ. 

51 Si wo o, aṣọ ikele tẹmpili si ya si meji lati 
oke de isalẹ; ilẹ si mì titi, awọn apata si sán; 

52 Awọn isà okú si ṣí silẹ; ọpọ okú awọn ẹni 
mimẹ ti o ti sùn si jinde, 

53 Nwọn ti inu isa okú wọn jade lẹhin ajin— 
de rẹ̀, nwọn si Wá si ilu mimQ,, nwọn si fara— 
hàn ọpọlọpọ enia. 

54 Nigbati balogun ọrún, ati awọn ti o wa 
pẹlu rẹ̀, ti nwọn nṣe Jesu, rì isẹlẹ na, ati ohun 
wọnni ti ô ṣẹ̀, ru ba wọn gidigidi, nwọn 
wipe, Lôtọ Ọmọ Ọlọrun li eyi iṣe. 


740 


55 Awọn obinrin pipọ, li o wa nibẹ̀, ti nwọn 
fwòran lati òkérẹ̀, awọn ti o ba Jesu ti Galili 
Wá, ti nwọn si nṣe iranṣẹ fun u: 

55 Ninu awọn ẹniti Maria Magdalene wà, 
ati Marla iya Jakọbu ati Jose, ati iya awọn ọmọ 
Sebede. 

57 Nigbati alẹ si lẹ, ọkunrin ọlọrò kan ti 
Arimatea wá, ti a npẹ̀ ni Josefu, ẹniti on tika— 
Tarẹ̀ iṣe ọmọ-ẹhin Jesu pẹlu: 

t8 O tọ Pilatu lọ, o si tọrọ okú Jesu. Nigbana 
ni Pilatu paṣẹ ki a fi okú na fun u. 

fi Josefu si gbé okú na, o si fi aṣọ ọgbọ mimQ 
dìi, 

ti O si tẹ̀ ẹ sinu iboji titun ti on tikararẹ̀, eyi 
ti a gbẹ ninu apata: o si yi okuta nla di 
ẹnu—òna ibojì na, o si lọ. 

61 Maria Magdalene si wa nibẹ̀, ati Maria 
keji, nwọn joko dojukọ ibojì na. 

62 JINigbati o di ọjọ keji, eyi ti o tẹ̀le ọjọ 
ipalẹmọ, awọn olori alufa, ati awọn Farisi wá 
pejọ lọdọ Pilatu, 

53 Nwọn wipe, Alàgba, awa ranti pe ẹlẹtan 
nì wi nigbati o wà laye pe, Lẹhin ijọ mẹta, 
emi o jinde. 

54 Nitorina paṣẹ ki a kiyesi ibojì na daju titi 
yio fi di ijọ kẹta, ki awọn ọmọ-—ẹhin rẹ̀ máṣe 
Wá li oru, nwọn a si ji i gbé lọ, nwọn a si wi 
fun awọn enia pe, O jinde kuro ninu okú: 
bẹni ìṣina ìkẹhìn yio si buru jù ti iṣaju. 

65 Pilatu wi fun wọn pe, Ẹnyin ní oluṣọ: ẹ 
má lọ, ẹ ṣe e daju bi ẹ ti le ṣe e. 

66 Bẹni nwọn lọ, nwọn si se iboji na daju, 
nwọn fi edídí dí okuta na, nwọn si yan iṣọ. 
28 1 LI opin ọjọ isimi, bi ilẹ ọjọ kini ọsẹ 

ti bẹ̀rẹ si Imẹ, Maria Magdalene ati 
Maria keji wá lati wò ibojì na. 

2 Si wò o, ìṣẹlẹ nla ṣẹ̀: nitori angẹli Oluwa 
ti ọrun sọkalẹ wá, o si yi okuta na kuro, o si 
joko le e. 

3Oju rẹ dabi manamana, aṣọ rẹ̀ si fún bi 
ẹ̀gbọn oWu: 

4 Nitori ẹ̀ru rẹ̀ awọn oluṣọ warìri, nwọn si 
dabi okú. 

5 Angẹli na si dahùn, o si wi fun awọn 
obinrin na pe, Ẹ má bẹ̀ru: nitori emi mò pe 
ẹniyin nwá Jesu, ti a ti kan mọ agbelebu. 

6 Kò si nihinyi: nitori o ti jinde gẹgẹ bi o ti 
wi. Wá, ẹ wò ibiti Oluwa ti dubulẹ si. 

TẸ si yara lọ isọ fun awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ pe, o 
ti jinde kuro ninu okú; wo o, 6 ṣáju nyin lọ si 
Galili; nibẹ̀ li ẹnyin o gbé ri i: wo o, mo ti sọ fun 
nyin. 


711 


8Nwọn si fi ibẹru pẹlu ayò nla yara lọ kuro 
ni ibojì; nwọn si saré lọ iròhin fun awọn 
ọmọ-ẹhin rẹ̀. 

9 TíBi nwọn si ti nlọ isọ fun awọn ọmọ-ẹhin 
rẹ̀, wo o, Jesu pade wọn, o wipe, Alafia. Nwọn 
si wá, nwọn si gbá a li ẹsẹ mu, nwọn si tẹriba 
fun u. 

10 Nigbana ni Jesu wi fun wọn pe, Ẹ má 
bẹ̀ru: ẹ lọ isọ fun awọn arakunrin mi pe, ki 
nwọn ki o lọ si Galili, nibẹ̀ ni nwọn o gbé ri mi. 

ti TINjẹ bi nwọn ti nlọ, wo o, ninu awọn 
olusọ Wá si ilu, nwọn rohin gbogbo nkan 
wọnyi ti o ṣe fun awọn olori alufa. 

12 Nigbati awọn pẹlu awọn agbàgba pejọ, ti 
nwọn si gbìmọ, nwọn fi òpọ owo fun awọn 
ọmọ-ogun na, 

13 Nwọn wi fun wọn pe, Ẹ wipe, Awọn 
ọmọ-ẹhin rẹ̀ wá li oru, nwọn si ji i gbé lọ 
nigbati awa sùn. 


MARKU 1 
14 Bi eyi ba de etí Balẹ, awa o yi i li ọkàn 
pada, a o si gbà nyin silẹ. 

15 Bẹni nwọn gbà owo na, nwọn si Ṣe gẹgẹ 
bi a ti kẹ wọn: òrọ yi si di rirò kiri lọdọ awọn 
Ju titi di oni. 

16 TINigbana li awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ mọkanla 
jade lọ si Galili, si ori òke ti Jesu ti sọ fun 
wọn. 

17 Nigbati nwọn si ri i, nwọn foribalẹ fun u: 
ṣugbọn awọn miran ṣiyemeji. 

18 Jesu si wá, o si sọ fun wọn, wipe, Gbogbo 
agbara li ọrun ati li aiye li a fifun mi. 

19 TiNitorina ẹ lọ, ẹ ma kẹ orilẹ—ẹde gbogbo, 
ki ẹ si ma baptisi wọn li orukọ Baba, ati ni ti 
Ọmọ, ati ni ti Ẹmí Mim: 

20 Ki ẹ ma kẹ wọn lati ma kiyesi ohun 
gbogbo, ohunkohun ti mo ti pa li aṣẹ fun nyin: 
ẹ si kiyesi i, emi wà pẹlu nyin nigbagbogbo, titi 
o fi de opin aiye. Amin. 


IHINRERE 


MARKU 


1 IBẸRẸ ihinrere Jesu Kristi, Ọmọ Ọlọ— 
run. 

2 Bi a ti kọ ọ ninu iwe woli Isaiah: Kiyesi i, 
mo rán onṣẹ mi ṣiwaju rẹ, ẹniti yio tún òna rẹ 
ṣe niwaju rẹ. 

3Ohùn ẹnikan ti nkigbe ni ijù, Ẹ tún òna 
Oluwa ṣe, ẹ ṣe oju òna rẹ̀ tẹ. 

4 Johannu de, ẹniti o mbaptisi ni iju, ti o si 
nwasu baptismu ironupiwada fun idariji ẹ̀ṣẹ. 

5 Gbogbo ilẹ Judea, ati gbogbo awọn ará Je— 
rusalemu jade tò ọ lọ, a si ti ọwọ rẹ̀ baptisi 
gbogbo wọn li odò Jordani, nwọn njẹwọ ẹ̀ṣẹ 
wọn. 

6JJohannu si WÒ aṣọ irun ibakasiẹ, o si dì 
amure awọ mọ ẹgbẹ rẹ̀; o si njẹ éṣú ati oyin ìgan. 

TO si nwasu, wipe, Ẹnikan ti o pòju mi lọ 
mbò lẹhin mi, okùn bata ẹsẹ ẹniti emi ko to 
bẹ̀rẹ tú: 

8 Emi fi omi baptisi nyin; ṣugbọn on yio fi 
Ẹmí Mimẹ baptisi nyin. 

90 si ṣe li ọjọ wọnni, Jesu jade wá lati Na— 
sareti ti Galili, a si ti ọwọ Johannu baptisi rẹ̀ li 
odò Jordani. 

10 Lojukanna bi o si ti goke lati inu omi wá, 
o ri ọrun pinya, Ẹmi nsọkalẹ bi àdaba le e lori: 


ti Ohùn kan si ti ọrun wá, wipe, Iwọ ni 
ayanfẹ Ọmọ mi, ẹniti inu mi dùn si gidigidi. 

12 ojukanna Ẹmí si dari rẹ̀ si ijù. 

130 si wà li ogoji ọjọ ni ijù, a ti ọwọ Satani 
dán a wò, o si wà pẹlu awọn ẹranko igbẹ; 
awọn angẹli si nṣe iranṣẹ fun u. 

14Lẹhin igbati a fi Johannu sinu tubu tan, 
Jesu lọ si Galili, o nwasu ihinrere ijọba Ọlọrun, 

15 O si nwipe, Akokò na de, ijọba Ọlọrun si kù 
si dẹ̀dẹ: ẹ ronupiwada, ki ẹ si gbà ihinrere gbQ. 

16 Bi o si ti nrìn leti okun Galili, o ri Simoni 
ati Anderu arakunrin rẹ̀, nwọn nsọ àwọn sinu 
okun: nitoriti nwọn ṣe apẹja. 

17 Jesu si wi fun wọn pe, Ẹ má tò mi lẹhin, 
emi o si sọ nyin di apẹja enia. 

18 Lojukanna nwọn si fi àwọn wọn silẹ, 
nwọn si tò ọ lẹhin. 

19 Bi o si ti lọ siwaju diẹ, o ri Jakọbu ọmọ 
Sebede, ati Johannu arakunrin rẹ̀, nwọn wà 
ninu ọkò, nwọn ndí àwọn wọn. 

20 Lojukanna o si pẹ̀ wọn: nwọn si fi Sebede 
baba wọn silẹ ninu ọkọ pẹlu awọn alagbaṣe, 
nwọn si tò ọ lẹhin. 

21 Nwọn si lọ si Kapernaumu; lojukanna o 
si wò inu sinagogu li ọjọ, isimi, o si nkéni. 


MARKU 1,2 

22 Ẹnu si yà Wọn si ẹkẹ rẹ̀: nitoriti o nkẹ̀ 
Wọn bi ẹnití o li aṣẹ, kì isi ṣe bi awọn akọwe. 

23 Ọkunrin kan si wà ninu sinagogu wọn, ti 
o li ẹmi aim€; o si kigbe soke. 

24O wipe, Jọwọ wa jẹ; kini ṣe tawa tirẹ, 
Jesu ara Nasareti? iwọ wá lati pa wa run? emi 
mò ẹniti iwọ ṣe, Ẹni—Mime Ọlọrun. 

25 Jesu si ba a wi, o wipe, Pa ẹnu rẹ mẹ, ki o 
si jade kuro lara rẹ̀. 

26 Nigbati ẹmi aim na si gbé e ṣanlẹ, o ke 
li ohùn rara, o si jade kuro lara rẹ̀. 

27 Ha si ṣe gbogbo wọn, tobẹ ti nwọn fi mbi 
ara wọn lere, wipe, Kili eyi? ẹkẹ̀ titun li eyi? 
nitoriti o fi agbara paṣẹ fun awọn ẹmi aim€, 
nwọn si gbẹ tirẹ̀. 

28 lojukanna okikí rẹ̀ si kàn yi gbogbo ẹkùn 
Galili ká. 

29 Nigbati nwọn si jade kuro ninu sinagogu, 
lojukanna nwọn wò ile Simoni ati Anderu, 
pẹlu Jakọbu ati Johannu. 

30 Iya aya Simoni si dubulẹ aìsan ibà, nwọn 
si sọ Ọran rẹ̀ fun u. 

31O si wá, o fà a lọwọ, o si gbé e dide; loju— 
kanna ibà na si fi i silẹ, o si nṣe iranṣẹ fun 
wọn. 

32 Nigbati o di aṣalẹ, ti orun Wò, nwọn gbe 
gbogbo awọn alaìsan, ati awọn ti o li ẹmi i ẹ̀ṣu 
tò ọ wà. 

33 Gbogbo ilu si pejọ li ẹnu—ẹna. 

340 si wò ọpọ awọn ti o ni oniriiru àrun 
sàn, o si lé òpọ ẹmi ẹ̀ṣu jade; ko si jẹ ki awọn 
ẹmi ẹṣu na ki o fọhun, nitoriti nwọn mò ọ. 

350 si dide li owurọ ki ilẹ to m€é, o si jade 
lọ si ibi iju kan, nibẹ li o si ngbadura. 

36 Simoni ati awọn ti o wà pẹlu rẹ̀ si nwá a. 

37 Nigbati nwọn si ri i, nwọn wi fun u pe, 
Gbogbo enia nwá ọ. 

38 O si wi fun wọn pe, Ẹ jẹ ki a lọ si ilu mi— 
Tan, ki emi ki o le wasu nibẹ̀ pẹlu: nitori eyi li 
emi sá ṣe wá. 

350 si nwásu ninu sinagogu wọn lọ ni 
gbogbo Galili, o si nlé awọn ẹmi ẹ̀ṣu jade. 

40 Ọkunrin kan ti o dẹtẹ si tò ọ wá, o si 
kunlẹ niwaju rẹ̀, o si mbẹ̀ ẹ, o si wi fun u pe, 
Bi iwọ ba fẹ, iwọ le sọ mi di mim. 

41 Jesu ṣánu rẹ̀, o nà ọwọ rẹ̀, o fi bà a, o si 
wi fun u pe, Mo fẹ, iwọ di mimọ. 

42 Bi o si ti sòrọ, lojukanna ẹ̀tẹ na fi i silẹ; o 
si di mim. 

43 O si kìlọ fun u gidigidi, lojukanna o si rán 
a lọ; 

440 si wi fun u pe, Wo o, máṣe sọ ohunko— 
hun fun ẹnikẹni: ṣugbọn lọ, fi ara rẹ hàn fun 


712 


alufa, ki o si fi ẹ̀bun iwẹnum6 rẹ ti Mose ti 
palaṣẹ, ni ẹrí fun wọn. 

45 Ṣugbọn o jade, o si bẹrẹ si ikokiki, ati si 
itan òran na kalẹ, tobẹ ti Jesu kò si le wò ilu ni 
gbangba m€, ṣugbọn o wà lẹhin odi nibi iju: 
nwọn si tò ọ wá lati ìha gbogbo wá. 


1NIGBATI o si tún wò Kapernaumu lọ 
lẹhin ijọ melokan; okikí kàn yiká pe, o 
Wò ninu ile. 

? Lojukanna òpọ enia si pejọ tobẹ ti aye kò 
si fun wọn mọ, kò si, titi de ẹnu—òna: o si 
wasu Ọrọ na fun wọn. 

3Nwọn si wá sọdọ rẹ̀, nwọn gbé ẹnikan ti o 
li egba tò ọ wá, ẹniti mẹrin gbé. 

4Nigbati nwọn kò si le sunmọ ọ nitori ọpọ 
enia, nwọn si ṣí orule ile nibiti o gbé wà: 
nigbati nwọn si da a lu tan, nwọn sọ akete na 
kalẹ lori eyiti ẹlẹgba na dubulẹ. 

5 Nigbati Jesu ri igbagbé wọn, o wi fun 
ẹlẹgba na pe, Ọmọ, a dari ẹ̀ṣẹ rẹ jì ọ. 

6 Ṣugbọn awọn kan ninu awọn akọwe wà ti 
nwvvọn joko nibẹ̀, nwọn si ngbero li ọkàn wọn, 
wipe, 

TÉṣe ti ọkunrin yi fi sọrọ bayi? o nsọ 
ọrọ-odi; tali o le dari eṣẹ jìni bikoṣe ẹnikan, 
aní Ọlọrun? 

8 Lojukanna bi Jesu ti Woye li ọkàn rẹ̀ pe, 
nwọn ngbero bẹ ninu ara wọn, o wi fun wọn 
pe, EÉṣe ti ẹnyin fi nrò nkan wọnyi ninu ọkàn 
nyin? 

9 Ewo li o ya jù lati wi fun ẹlẹgba na pe, A 
dari ẹ̀ṣẹ rẹ jì ọ; tabi lati wipe, Dide, si gbé 
akete rẹ, ki o si ma rìn? 

10 Ṣugbọn ki ẹ le mò pe, Ọmọ—enia li agbara 
li aiye lati dari ẹ̀ṣẹ jini, (o wi fun ẹlẹgba na pe,) 

ti Mo wi fun ọ, Dide, gbé akete rẹ, ki o si 
ma lọ ile rẹ. 

12O si dide lojukanna, o si gbé akete na, o 
si jade lọ li oju gbogbo wọn; tobẹ ti ẹnu fi yà 
ghogbo wọn, nwọn si yìn Ọlọrun logo, wipe, 
Awa ko ri irú eyi ri. 

13O si tún jade lọ si eti okun; gbogbo ijọ 
erúia si wá sọdọ rẹ̀, o si kẹ wọn. 

14 Bi o si ti nkọja lọ, o ri Lefi ọmọ Alfeu, o 
joko ni bode, o si wi fun u pe, Má tò mi lẹhin. 
O si dide, o tọ ọ lẹhin. 

15O si ṣe, bi o si ti joko tì onjẹ ni ile rẹ̀, Ọpọ 
awọn agbowode ati ẹlẹṣẹ wá bá Jesu joko pẹlu 
awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀: nitoriti nwọn pò nwọn si 
tẹ ọ lẹhin. 

16 Nigbati awọn akọwe ati awọn Farisi si rí 
i ti o mbá awọn agbowode ati awọn ẹlẹṣẹ 


713 


jẹun, nwọn wi fun awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ pe, 
Etiri ti o fi mba awọn agbowode ati awọn 
ẹlẹṣẹ jẹ, ti o si mba wọn mu? 

17 Nigbati Jesu gbẹ, o wi fun wọn pe, Awọn ti 
ara wọn le kì iwá oniṣegun, bikoṣe awọn ti ara 
wọn ko da: Emi ko wá lati pẹ̀ awọn olododo, 
bikoṣe awọn ẹlẹṣẹ si ironupiwada. 

18 Awọn ọmọ--ẹhin Johannu, ati awọn ọmọ— 
ẹhin awọn Farisi a ma gbàwẹ: nwọn si wá, 
nwọn si bi i pe, Éṣe ti awọn ọmọ—ẹhin Johan— 
nu, ati awọn ọmọ-ẹhin awọn Farisi fi ìgbàwẹ, 
ṣugbọn awọn ọmọ-ẹhin rẹ ko gbàwẹ? 

19 Jesu si wi fun wọn pe, Ẹnyin le mu ki 
awọn ọmọ ile iyawo gbàwe, nigbati ọkọ 
iyawo mbẹ lọdọ wọn? niwọn igbati nwọn ni 
ọkọ iyawo lọdọ wọn, nwọn kò le gbàwẹ. 

20 Ṣugbọn ọjọ mbò nigbati a o gbà ọkọ iyawo 
lọwọ wọn, nigbana ni nwọn o gbàwẹ ni ijọ 
wọnni. 

21 Ko si ẹniti ifi idása aṣọ titun mọ ogbologbo 
ẹ̀wu; bi bẹko eyi titun ti a fi lẹ ẹ a fà ogbologbo 
ya, aṣọ a si ma ya siwaju. 

22 Ko si ẹniti ifi ọti—waini titun sinu ogbo— 
logbo ìgo; bi bẹkọ ọti—Waini titun a bẹ ìgo na, 
ọti—Wwaini a si danu, ìgo na a si fàya; ṣugbọn 
ọti—waini titun ni 8 fi sinu ìgo titun. 

23 O si ṣe, bi Jesu ti nkọja lọ lárin oko ọkà li 
ọjọ isimi; awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ bẹ̀rẹ si ima ya 
ipẹ ọkà bi nwọn ti nlọ. 

24 Awọn Farisi si wi fun u pe, Wo o, éṣe ti 
nwọn fi nṣe eyi ti kò yẹ li ọjọ isimi? 

250 si wi fun wọn pe, Ẹnyin kò ti kà ohun 
ti Dafidi ṣe, nigbati o ṣe alaini, ti ebi si npa a, 
on, ati awọn ti o wà lọdọ rẹ̀? 

26 Bi o ti wò inu ile Ọlọrun lọ li ọjọ Abiatari 
olori alufa, ti o si jẹ akara ifihàn, ti ko tẹ fun u 
lati jẹ bikoṣe fun awọn alufa, o si fifun awọn ti 
mbẹ lọdọ rẹ̀ pẹlu? 

27 O si wi fun wọn pe, A dá ọjọ isimi nitori 
enia, a kò dá enia nitori ọjọ isimi: 

28 Nitorina Ọmọ—enia li oluwa ọjọ isimi pẹlu. 


1O si tún wò inu sinagogu lọ; ọkunrin 
kan si mbẹ nibẹ̀ ti ọwọ rẹ̀ kan rọ. 
2Nwọn si nṣọ ọ, bi yio mu u larada li ọjọ 
isimi; ki nwọn ki o le fi i sùn. 

30 si wi fun ọkunrin na ti ọwọ rẹ̀ rọ pe, 
Dide, duro larin. 

40 si wi fun wọn pe, O tẹ lati má ṣe rere li 
ọjọ isimi, tabi lati má ṣe buburu? lati gbà ẹmí 
là, tabi lati pa a run? nwọn si dakẹ. 

5 Nigbati o si fi ibinu wò gbogbo wọn yiká, 
ti inu rẹ̀ bajẹ nitori lile àiya wọn, o wi fun 


MARKU 2,353 
ọkunrin na pe, Nà ọwọ rẹ. O si nà a: ọwọ rẹ̀ si 
pada bò sipò gẹgẹ bi ekeji. 

6 Awọn Farisi jade lọ lojukanna lati ba awọn 
ọmọ-ẹhin Herodu gbìmọ pò si i, bi awọn iba 
ti ṣe pa a. 

7 Jesu pẹlu awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ si kuro nibẹ̀ 
lọ si eti okun: ijọ enia pipọ lati Galili ati Judea 
wá si tò ọ lẹhin, 

8 Ati lati Jerusalemu, ati lati Idumea, ati lati 
oke odò Jordani, ati awọn ti o wà niha Tire on 
Sidoni, ijọ enia pipọ; nigbati nwọn gb6 ohun 
nla ti o ṣe, nwọn tò ọ wá. 

SO si wi fun awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ pe, ki 
nwọn mu ọkò kekere kan sunmọ on, nitori ijọ 
enia, ki nwọn ki o má bà bilù u. 

10 Nitoriti o mu ọpọ enia larada; tobẹ ti 
nwọn mbì ara wọn lù u lati fi ọwọ kàn a, iye 
awọn ti o li arùn. 

11 Ati awọn ẹmi aim6, nigbàkugba ti nwọn 
ba ri i, nwọn a wolẹ niwaju rẹ̀, nwọn a kigbe 
soke, wipe, Iwọ li Ọmọ Ọlọrun. 

12 O si kìlọ fun wọn gidigidi pe, ki nwọn ki 
o máṣe fi on hàn. 

13 O si gùn ori òke lọ, o si npe ẹnikẹni ti o 
fẹ sọdọ rẹ̀: nwọn si tò ọ wá. 

14O si yàn awọn mejila, ki nwọn ki o le ma 
gbé ọdọ rẹ̀, ati ki o le ma rán wọn lọ lati 
wasu, 

15 Ati lati li agbara lati wò arunkarun san, 
ati lati lé awọn ẹmi ẹ̀ṣu jade: 

16 Simoni ẹniti o si sọ apele rẹ̀ ni Peteru; 

17 Ati Jakọbu ọmọ Sebede, ati Johannu 
arakunrin. Jakọbu; o si sọ apele wọn ni 
Boanerge, eyi ti ijẹ Awọn ọmọ árá: 

18 Ati Anderu, ati Filippi, ati Bartolomeu, 
ati Matteu, ati Tomasi, ati Jakọbu ọmọ Alfeu, 
ati Taddeu, ati Simoni ti a npe ni Selote, 

18 Ati Judasi Iskariotu, ẹniti o si fi i hàn 
pẹlu: nwọn si wò ile kan lọ. 

20 Ijọ enia si tún wọjọ pò, ani tobẹ ti nwọn 
ko tilẹ le jẹ onjẹ. 

21 Nigbati awọn ibatan rẹ̀ si gbọ eyini, 
nwọn jade lọ lati mu u: nitoriti nwọn Wipe, 
Ori rẹ̀ bajẹ. 

22 TAwọn akọwe ti o ti Jerusalemu sọkalẹ 
wá, wipe, O ni Beelsebubu, olori awọn ẹmi 
ẹ̀ṣu li o si fi nlé awọn ẹmi ẹ̀ṣu jade. 

230 si pẹ̀ wọn sọdọ rẹ̀, o si fi owe ba wọn 
sọrọ pe, Satani yio ti ṣe le lé Satani jade? 

24 Bi ijọba kan ba si yàpa si ara rẹ̀, ijọba na 
kì yio le duro. 

25 Bi ile kan ba si yàpa si ara rẹ̀, ile na kì yio 
le duro. 


MARKU 3,4 

26 Bi Satani ba si dide si ara rẹ̀, ti o si yàpa, 
on kì yio le duro, ṣugbọn yio ni opin. 

27 Kò si ẹniti o le wọ ile ọkunrin alagbara 
kan lọ, ki o si kò o li ẹrù lọ, bikoṣepe o tẹ̀tekọ 
dẹ̀ ọkunrin alagbara na li okùn; nigbana ni yio 
le ké o li ẹrù ni ile. 

2816tọ ni mo wi fun nyin, Gbogbo ẹ̀ṣẹ li a o 
dari wọn jì awọn ọmọ enia, ati gbogbo ọrọ—odi 
nipa eyiti nwọn o ma fi sọrọ—odi: 

28 Ṣugbọn ẹniti o ba sọrọ—odi si Ẹmi MimQ 
kì yio ni idariji titi lai, ṣugbọn o wà ninu ewu 
ẹbi ainipẹkun: 

30 Nitoriti nwọn wipe, O li ẹmi aimQ. 

31 TiNigbana li awọn arakunrin rẹ̀ ati iya rẹ̀ 
Wá, nwọn duro lode, nwọn si ranṣẹ si i, nwọn 
npẹ̀ e. 

32 Awọn ọpọ enia si joko lọdọ rẹ̀, nwọn si 
Wi fun u pe, Wò o, iya rẹ ati awọn arakunrin 
rẹ nwá ọ lode. 

33 O si da wọn lohin, wipe, Tani iṣe iya mi, 
tabi awọn arakunrin mi? 

340 si wò gbogbo awọn ti o joko lọdọ rẹ̀ 
yiká, o si wipe, Wò iya mi ati awọn arakunrin 


35 Nitori ẹnikẹni ti o ba ṣe ifẹ Ọlọrun, on na 
li arakunrin mi, ati arabinrin mi, ati iya mi. 
TO si tún bẹ̀rẹ si ikọni leti okun: òpọ ijọ 


4 enia si pejọ sọdọ rẹ̀, tobẹ ti o bẹ sinu ọkọ 
kan, o si joko ninu okun; gbogbo awọn enia si 
Wá ni ilẹ leti okun. 

20 si fi owe kẹ wọn li ohun pipọ, o si wi 
fun wọn ninu ẹkẹ̀ rẹ̀ pe, 

3Ẹ fi eti silẹ; Wo o, afunrugbin kan jade lọ 
ifunrugbin; 

40 si ṣe, bi o ti nfunrugbin, diẹ bẹ si ẹba 
Ọna, awọn ẹiyẹ si wá, nwọn si ṣa a jẹ. 

5 Diẹ si bẹ̀ sori ilẹ apata, nibiti kò li erupẹ 
pipọ; lojukanna o si ti hù jade, nitoriti kò ni 
ijinlẹ: 

6 Ṣugbọn nigbati orùn goke, o jòna; nitoriti 
kò ni gbongbo, o gbẹ. 

T Diẹ si bẹ sarin ẹgún, nigbati ẹgún si dagba 
soke, o fun u pa, kò si so eso. 

BOmiran si bẹ si ilẹ rere, o si so eso, ti o 
ndagba ti o si npò; o si mu eso jade wá, omiran 
ọgbọgbọn, omiran ọgọtọta, omiran ọgọròrun. 

SO si wi fun wọn pe, Ẹniti o ba li etí lati fi 
gbọ, ki o gbọ. 

10 Nigbati o kù on nikan, awọn ti o wà lọdọ 
rẹ̀ pẹlu awọn mejila bi i lére idi owe na. 

11 O si wi fun wọn pe, Ẹnyin li a fifun lati mọ 
ohun ijinlẹ ijọba Ọlọrun: ṣugbọn fun awọn ti o 


714 


wa lode, gbogbo ohun wọnyi li a nfi owe sọ fun 
wọn: 

12 Nitori ni rírì ki nwọn ki o le ri, ki nwọn 
má si kiyesi; ati ni gbigbẹ ki nwọn ki o le gbẹ, 
ki o má si yé wọn; ki nwọn ki o má ba yipada, 
ki a má ba dari ji wọn. 

130 si wi fun wọn pe, Ẹnyin kò mò owe yi? 
ẹnyin o ha ti ṣe le mọ owe gbogbo? 

14 Afunrugbin funrugbin ẹrọ na. 

15 Awọn wọnyi si ni ti ẹba ọna, nibiti a 
funrugbin ẹ̀rọ na; nigbati nwọn si ti gbo, 
lojukanna Satani wá, o si mu òrọ na ti a fọn si 
àiya wọn kuro. 

16 Awọn wọnyi pẹlu si li awọn ti a fun sori 
ilẹ apata; awọn ẹniti nigbati nwọn ba gbọ òrọ 
na, lojukanna nwọn a fi ayọ gbà a; 

17Nwọn kò si ni gbongbo ninu ara wọn, 
ṣugbọn nwọn a wà fun ìgba diẹ: lẹhinna 
nigbati wahala tabi inunibini ba dide nitori 
òrọ na, lojukanna nwọn a kọsẹ̀. 

18 Awọn wọnyi li awọn ti a fun sarin ẹgún; 
awọn ti o gbọ Ọrọ na, 

19 Aniyan aiye, ati itanjẹ ọrò, ati ifẹkufẹ 
ohun miran si bọ sinu wọn, nwọn fún òrọ na 
pa, bẹ̀li o si jẹ alaileso. 

20 Awọn wọnyi si li eyi ti a fún si ilẹ rere; irú 
awọn ti o gbQ ọrọ na, ti wọn si gbà a, ti wọn si 
so eso, omiran ọgbọgbòn, omiran ọgọtọta, 
omúran ọgọrọrun. 

21 JO si wi fun wọn pe, A ha gbé fitilà wá 
lati fi sabẹ òṣuwọn, tabi sabẹ akete, ki a ma si 
ṣe gbé e kà ori ọpá fitilà? 

22 Nitori kò si ohun ti o pamQ bikoṣe ki a le 
fi i hàn; bẹ̀ni kò si ohun ti o wà ni ikọkọ, 
bikoṣepe ki o le yọ si gbangba. 

23 Bi ẹnikẹni ba li etí lati fi gbQ, ki o gbQ. 

240 si wi fun wọn pe, Ẹ má kiyesi ohun ti 
ẹnyin ngbé: òṣuwọn ti ẹnyin ba fi wòn, on li a 
o fi wòn fun nyin: a o si fi kún u fun nyin. 

25 Nitori ẹniti o ba ni, on li a o fifun: ati ẹniti 
kò ba si ni, lọwọ rẹ̀ li a o si gbà eyi na ti o ni. 

26 TO si wipe, Bẹ sá ni ijọba Ọlọrun, o dabi 
ẹnipe ki ọkunrin kan funrugbin sori ilẹ; 

27 Ki o si sùn, ki o si dide li oru ati li ọsán, 
ki irugbin na ki o si sọ jade ki o si dàgba, on 
kò si mọ bi o ti ri. 

28 Nitori ilẹ a ma so eso jade fun ara rẹ̀; 
ekini €hù, lẹhinna ipẹ, lẹhinna ikunmọ ọkà 
ninu ipẹ. 

29 Ṣugbọn nigbati eso ba pQn tan, lojukanna 
ori a tẹ̀ doje bọ inu rẹ̀ nitori igba ikorẹ̀ de. 

30 TO si wipe, Kili a o fi ijọba Ọlọrun we? 
tabi kili a ba fi ṣe akawe rẹ̀? 


715 


310 dabi wQro irugbin. mustardi, eyiti, 
nigbati a gbin i si ilẹ, bi o tilẹ ṣe pe o kére jù 
gbogbo irugbin ti o wa ni ilẹ lọ, 

32Sibẹ nigbati a gbin i o dàgba soke, o si di 
titobi jù gbogbo ewebẹ lọ, o si pa ẹká nla; tobẹ 
ti awọn ẹiyẹ oju ọrun le ma gbe abẹ ojiji rẹ̀. 

33 Irù ọpọ owe bẹ̀ li o fi mba wọn nsẹ̀rọ, 
niwọn bi nwọn ti le gbà a si. 

34Ṣugbọn on kì iba wọn sọrọ laìsi owe: 
nigbati o ba si kù awọn nikan, on a si sọ idi 
ohun gbogbo fun awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀. 

35 Ni ijọ kanna, nigbati alẹ lẹ tan, o wi fun 
wọn pe, Ẹ jẹ ki a rekọja lọ si apá keji. 

36 Nigbati nwọn si ti tu ijọ ká, nwọn si gbà a 
gẹgẹ bi o ti wà sinu ọkò. Awọn ọkò kekere 
miran pẹlu si wà lọdọ rẹ̀. 

37 Ìji nla si dide, ìgbi si mbù sinu ọkò, tobẹ 
ti ọkò fi bẹ̀rẹ si ikún. 

38 On pápá si wà ni idi ọkọ, o nsùn lori irọ— 
ri: nwọn si jí i, nwọn si wi fun u pe, Olukọni, 
iwọ ko bikita bi awa ṣegbé? 

39 O si ji, o ba afẹfẹ na WI, o si wi fun okun 
pe, Dakẹ jẹ. Afẹfẹ si da, iparọrọ nla si de. 

20 si wi fun wọn pe, Éṣe ti ẹnyin fi nṣe 
ojo bẹ̀? ẹ kò ti iní igbagbọ sibẹ? 

41 Ẹru si ba wọn gidigidi, nwọn si nwi fun 
ara wọn pe, Irú enia kili eyi, ti ati afẹfẹ ati okun 


gbẹ tirẹ̀? 
5 1NWỌN s; Wá Si apa keji okun ni ilẹ 
awọn ara Gadara. 

2Nigbafi o si ti inu ọkò jade, lojukanna 
ọkunrin kan ti o li ẹmi aimọ pade rẹ̀, o nti ibi 
ibojì jade wá, 

3Ẹniti o ni ibugbe rẹ̀ ninu ibojì; kò si si 
ẹniti o le dò e, kò si, kì iṣe ẹ̀wọn: 

4 Nitoripe nigbapupọ li a ti nfi ṣẹkẹṣẹkẹ ati 
ẹ̀wọn de e, on a si dá ẹ̀wọn na meji, a si dá 
ṣẹkẹṣẹkẹ wẹwẹ: bẹni kò si ẹnikan ti o li agbara 
lati se e rẹ. 

5 Ati nigbagbogbo, li ọsán ati li oru, o wà 
lori òke, ati ninu ibojì, a ma kigbe, a si ma fi 
okuta pa ara rẹ̀ lara. 

BṢugbọn nigbati o ri Jesu li òkere, o sare 
Wá, o si foribalẹ fun u, 

TO si nkigbe li ohùn rara, wipe, Kini ṣe 
temi tirẹ, Jesu, iwọ Ọmọ Ọlọrun Ọgá—ogo? 
mo fi Ọlọrun bẹ̀ ọ, ki iwọ ki o máṣe da mi 
lorò. 

8Nitoriti o wi fun u pe, Jade kuro lara ọkun— 
rin na, iwọ ẹmi aimQ. 

SO si bi i lIére pe, Orukọ rẹ? O si dahùn, 
wipe, Legioni li orukọ mi: nitori awa pò. 


MARKU 4,5 
10 O si bẹ̀ ẹ gidigidi pe, ki o máṣe rán wọn 
jade kuro ni ilẹ na. 

11 Agbo òpọ ẹlẹdẹ kan si wà nibẹ ti njẹ lẹba 
oke. 

12 Gbogbo awọn ẹmi ẹ̀ṣu bẹ̀ ẹ wipe, Rán 
wa lọ sinu awọn ẹlẹdẹ, ki awa ki o le wọ inu 
wọn lọ. 

13 Lọgan Jesu si jọwọ wọn. Awọn ẹmi aimọ si 
jade, nwọn si wò inu awọn ẹlẹdẹ lọ: agbo ẹlẹdẹ 
si tupti nwọn si sure ni gẹrẹgẹrẹ lọ sinu okun 
(nwọn si to ìwọn ẹgbá;) nwọn si kú sinu okun. 

14 Awọn ti mb6 wọn si sá, nwọn si lọ ròhin 
ni ilu nla, atì ni ilẹ na. Nwọn si jade lọ lati wò 
ohun na ti o ṣe. 

15 Nwọn si wá sọdọ Je$wu, nwọn si ri ẹniti o 
ti ni ẹmi ẹ̀ṣu, ti o si ni Legioni ná, o joko, o si 
WỌṢọ, iyẹ̀ rẹ̀ si bọ si ipò: ẹ̀ru si ba wọn. 

16 Awọn ti o ri i si ròhin fun wọn bi o ti ri 
fun ẹniti o li ẹmi ẹ̀ṣu, ati ti awọn ẹlẹdẹ pẹlu. 

1? Nwọn si bẹ̀rẹ si ibẹ̀ ẹ, wipe, ki o lọ kuro 
li àgbegbe wọn. 

18 Bi o si ti nwò inu ọkò, ẹniti o ti li ẹmi ẹ̀ṣu 
fa o mbẹ ẹ, ki on ki o le má bá a gbé. 

19 Ṣugbọn Jesu kò gbà fun u, ṣugbọn o wi 
fun u pe, Lọ si ile rẹ ki o si sọ fun awọn ará ile 
rẹ, bi Oluwa ti ṣe ohun nla fun ọ, ati bi o si ti 
ṣanu fun ọ. 

20 O si pada lọ, o bẹ̀rẹ si ima ròhin ni Deka— 
poli, ohun nla ti Jesu ṣe fun u: ẹnu Si ya gbogbo 
enia. 

21 Nigbati Jesu si tun ti inu ọkò kọja si apa 
keji, òpọ enia pejọ tì i: o si wà leti okun. 

22 Si wo o, ọkan ninu awọn olori sinagogu, 
ti a npẹ̀ ni Jairu, wa sọdọ rẹ̀; nigbati o si ri i, o 
wolẹ lẹba ẹsẹ rẹ̀, 

230 si bẹ̀ ẹ gidigidi, wipe, Ọmọbinrin mi 
kekere wà loju ikú: mo bẹ̀ ọ ki o wá fi ọwọ rẹ 
le e, ki a le mu u larada: on o si yẹ̀. 

24 O si ba a lọ; òpọ enia si ntọ ọ lẹhin, nwọn 
si nhá a li àye. 

25 Obinrin kan ti o ti ni isun ẹ̀jẹ li ọdún mejila, 

26 Ẹniti oju rẹ̀ si ri ohun pipọ lọdọ ọpọ awọn 
oniṣegun, ti o si ti ná ohun gbogbo ti o ni tan, ti 
kò si sàn rara, ṣugbọn kàka bẹ o npò siwaju. 

27 Nigbati o gburo Jesu, o wá sẹhin rẹ̀ larin 
òpọ enia, o fọwọkàn aṣọ rẹ̀. 

28 Nitori o wipe, Bi mo ba sá le fi ọwọ mi 
kàn aṣọ rẹ̀, ara mi yio da. 

281 ọgan ni isun ẹ̀jẹ rẹ̀ si ti gbẹ; on si mọ 
lara rẹ̀ pe, a mu on larada ninu arun na. 

30 1 ọgan Jesu si ti mò ninu ara rẹ̀ pe, aṣẹ ti 
ara on jade, o yipada larin ọpọ enia, o si wipe, 
Tali o fi ọwọ kàn mi li aṣọ? 


MARKU 5,6 


31 Awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ wi fun u pe, Iwọ ri bi 
ijọ enia ti nhá ọ li àye, iwọ si nwipe, Tali o fi 
ọwọ tọ mi? 

320 si wò yiká lati rì ẹniti o ṣe nkan yi. 

33 Ṣugbọn obinrin na nj ibẹ̀ru ati iwarìri, bi 
o ti mọ ohun ti a ṣe lara on, o wá, o si wolẹ 
niwaju rẹ̀, o si sọ gbogbo otitọ fun u. 

34O si wi fun u pe, Ọmọbinrin, igbagbQ rẹ 
mu ọ larada; má lọ li alafia, ki iwọ ki o si sàn 
ninu arun rẹ. 

35 Bi o si ti nsọrọ li ẹnu, awọn kan ti ile 
olori sinagogu wá ti o wipe, Ọmọbinrin rẹ kú: 
ẹ̀ṣe ti iwọ si fi nyọ olukọni lẹnu? 

36 1 ojukanna bi Jesu ti gbé òrọ na ti a sọ, o 
si wi fun olori sinagogu na pe, Má bẹ̀ru, sá 
gbagbQ nikan. 

31 Kò si jẹ ki ẹnikẹni tọ on lẹhin, hikoṣe 
Peteru, ati Jakọbu, ati Johannu arakunrin Ja— 
kọbu. 

38 O si wá si ile olori sinagogu, o si ri ariwo, 
ati awọn ti nsọkun ti nwọn si npohunrere 
ẹkún gidigidi. ji 

39 Nigbati o si wọle, o wi fun wọn pe, Eṣe ti 
ẹnyin fi npariwo, ti ẹ si nsọkun? ọmọ na ko 
kú, ṣugbọn sisùn li o sùn. 

ao Nwọn si fi rẹrin ẹlẹya. Ṣugbọn nigbati o 
si tì gbogbo wọn jade, o mu baba ati iya ọmọ 
na, ati awọn ti o wà pẹlu rẹ̀, o si wò ibiti ọmọ 
na gbé dubulẹ si. 

41O si mu ọmọ na li ọwọ, o wi fun u pe, 
Talita kumi; itumọ eyi tí ijẹ Ọmọbinrin, mo 
wi fun ọ, Dide. 

42 Lọgan ọmọbinrin na si dide, o si nrìn; 
nitori ọmọ ọdún mejila ni. ẹru si ba wọn, ẹnu 
si yà wọn gidigidi. 

430 si paṣe fun wọn gidigidi pe, ki ẹnikẹni 
ki o máṣe mò eyi; o si wipe, ki nwọn ki o fun 


.u li onjẹ. 
Ô TO SI jade nibẹ̀, o wá si ilu on tikararẹ̀; 
awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ si tò ọ lẹhin. 

2 Nigbati o si di ọjọ isimi, o bẹ̀rẹ si ikọni 
ninu sinagogu; ẹnu si yà awọn enia pipọ ti o 
gbẹ, nwọn wipe, Nibo li ọkunrin yi gbé ti ri 
nkan wọnyi? irú ọgbọn kili eyi ti a fifun u, ti 
irú iṣẹ agbara bayi nti ọwọ rẹ̀ ṣe? 

3Gbẹnagbẹna na kọ yi, ọmọ Maria, ara— 
kunrin Jakọbu, ati Jose, ati ti Juda, ati Simoni? 
awọn arabinrin rẹ̀ kò ha si wà nihinyi lọdọ 
wa? Nwọn si kọsẹ̀ lara rẹ̀. 

4Ṣugbọn Jesu wi fun wọn pe, Ko si woli ti o 
Wà laili ọlá, bikoṣe ni ilu on tikararẹ̀, ati larin 
awọn ibatan rẹ̀, ati ninu ile rẹ̀. 


746 


5On ko si le ṣe iṣẹ agbara kan nibẹ̀, jù pe o 
gbé ọwò rẹ̀ le awọn alaisan diẹ, o si mu wọn 
larada. 

6 Ẹnu si yà a nitori aigbagbQ wọn. O si lọ si 
gbogbo iletò yiká, o nkọni. 

TNOO si pẹ awọn mejila na sọdọ rẹ̀, o bẹ̀rẹ si 
irán wọn lọ ni meji—meji; o si fi aṣẹ fun wọn 
lori awọn ẹmi aim€é; 

80 si paṣẹ fun wọn pe, ki nwọn ki o máṣe 
mu ohunkohun, lọ si àjo wọn, bikoṣe ọpá 
nikan; ki nwọn ki o máṣe mu àpo, tabi akara, 
tabi owo ninu asuwọn wọn: 

SṢugbọn ki nwọn ki o WỌ ṣaljubàta: ki 
nwọn máṣe wò ẹ̀wu meji. 

16 O si wi fun wọn pe, Nibikibi ti ẹnyin ba 
WỌ ile kan, nibẹ̀ ni ki ẹ má gbé titi ẹnyin o fi 
jade kuro nibẹ̀ na. 

Ti Ẹnikẹní ti kò ba si gbà nyin, ti kò si gbọrẹ 
nyin, nigbati ẹnyin ba jade kuro nibẹ̀, ẹ gbọn 
eruku ẹsẹ nyin fun ẹrí si wọn. Lôtọ ni mo wi 
fun nyin, yio san fun Sodomu ati Gomorra li 
ọjọ idajọ jù fun ilu nla na lọ. 

12 Nwọn si jade lọ, nwọn si wasu ki awọn 
enia ki o le ronupiwada. 

13 Nwọn si lé ọpọ awọn ẹmi ẹ̀ṣu jade, nwọn 
si fi oréro kùn ọpọ awọn ti ara wọn ṣe alaida, 
nwọn si mu wọn lar'ada. 

14 Herodu ọba si gburo rẹ̀; (nitoriti okikí 
orukọ rẹ̀ kàn yiká:) o si wipe, Johannu Baptisti 
jinde kuro ninu oku, nitorina ni iṣẹ agbara ṣe 
nṣe lati ọwọ rẹ̀ wá. 

15 Awọn ẹlomiran wipe, Elijah ni. Ṣugbọn 
awọn miran wipe, Woli kan ni, tabi bi ọkan 
ninu awọn woli. 

16 Ṣugbọn. nigbati Herodu gbé, o wipe, 
Johannu ni, ẹniti mo ti bé lori: on li o jinde 
kuro ninu okú. 

1/ Herodu tikararẹ̀ sá ti ranṣẹ mu Johannu, 
o si dẹ̀ e sinu tubu nitori Herodia, aya Filippi 
arakunrin rẹ̀: on sá ti fi i ṣe aya. 

18 Johannu sá ti wi fun Herodu pe, kò tẹ fun 
iwọ lati ni aya arakunrin rẹ. 

19 Nitorina ni Herodia ṣe ni i sinu, on si nfẹ 
ipa a; ṣugbọn kò le ṣe e: 

20 Nitori Herodu bẹ̀ru Johannu, o si mò ọ 
li olotọ enia ati ẹni mim, o si ntọju rẹ̀; 
nigbati o gbọrọ rẹ̀, o ṣe ohun pipọ, o si fi 
ayò gbọrọ rẹ̀. 

21 Nigbati ọjọ ti o wò si de, ti Herodu sàse 
ọjọ ibí rẹ̀ fun awọn ijoye rẹ̀, awọn balogun, 
ati awọn olori ni Galili; 

22 Nigbati ọmọbinrin Herodia si wọle, ti o si 
nj, o mu inu Herodu dùn ati awọn ti o ba a 


717 


joko, ọba si wi fun ọmọbinrin na pe, Bẹ̀re 
ohunkohun ti iwọ fẹ lọwọ mi, emi o si fifun ọ. 

230 si bura fun u, wipe, Ohunkohun ti iwọ 
ba bere lọwọ mi, emi o si fifun ọ, titi fi de 
idameji ijọba mi. 

24 O si jade lọ, o wi fun iya rẹ̀ pe, Kini ki emi 
ki o bẹ̀re? On si wipe, Ori Johannu Baptisti. 

251 ojukanna, o si wọle tò ọba wá kánkan, o 
bẹ̀re, wipe, emi nfẹ ki iwọ ki o fi ori Johannu 
Baptisti fun mi ninu awopọkọ nisisiyi. 

26Inu ọba si bajẹ gidigidi; ṣugbọn nitori 
ibura rẹ̀, ati nitori awọn ti o bá a joko pọ, kò si 
fẹ ikò fun u. 

27Lọgan ọba si rán ẹṣẹ kan, o fi aṣẹ fun u 
pe, ki o gbé ori rẹ̀ wá: o si lọ, o bẹ Johannu 
lori ninu tubu. 

280 si gbé ori rẹ̀ wá ninu awopọkọ, o si fi 
fun ọmọbinrin na: ọmọbinrin na si fi fun iya rẹ̀. 

29 Nigbati awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ si gbé, nwọn 
wá, nwọn gbé okú rẹ̀, nwọn si lọ té ẹ sinu ibojì. 

30 jj Awọn aposteli si kô ara wọn jọ sọdọ 
Jesu, nwọn si ròhin ohungbogbo ti nwọn ti ṣe 
fun u, ati ohungbogbo ti nwọn ti kọni. 

310 si wi fun wọn pe, Ẹ wá ẹnyin tikaran— 
yin si ibi ijù li apakan, ki ẹ si simi diẹ: nitori 
òpọlọpọ li awọn ti nwá ti nwọn si nlọ, nwọn 
kò tilẹ ri aye tobẹ ti nwọn iba fi jẹun. 

42Nwọn si ba ti ọkò lọ si ibi iju awọn nikan. 

33 Awọn enia si ri wọn nigbati nwọn nlọ, 
ọpọlọpọ si mò ọ, nwọn si sare ba ti ẹsẹ lọ sibẹ̀ 
lati ilu nla gbogbo wá, nwọn si ṣiwaju wọn, 
nwọn si jùmọ wá sọdọ rẹ̀. 

34 Nigbati Jesu jade, o ri Ọpọ enia, ánu wọn 
ṣe e, nitoriti nwọn dabi awọn agutan ti kò li 
oluṣọ: o si bẹ̀rẹ si ima kẹ wọn li ohun pipọ. 

35Nigbati ọjọ si bù lọ tan, awọn ọmọ—ẹhin 
rẹ̀ tọ ọ wá, wipe, Ibi ijù li eyi, ọjọ si bù lọ tan: 

36 Rán wọn lọ, ki nwọn ki o le lọ si àgbegbe 
ilu, ati si iletò ti o yiká, ki nwọn ki o le rà onjẹ 
fun ara wọn: nitoriti nwọn kò li ohun ti nwọn 
o jẹ. 

37 Ṣugbọn o dahùn o si wi fun wọn pe, Ẹ fun 
wọn li onjẹ. Nwọn si wi fun u pe, Awa o ha lọ 
irà akara igba owo idẹ ki a si fifun wọn jẹ? 

380 si wi fun wọn pe, Iṣu akara melo li 
ẹnyin ni? ẹ lọ wò o. Nigbati nwọn si mò, 
nwọn wipe, Marun, pẹlu ẹja meji. 

380 si wi fun wọn pe, ki nwọn ki o mu 
gbogbo wọn joko li ẹgbẹgbẹ lori koriko. 

40Nwọn si joko li ẹgbẹgbẹ li ọrọrun ati li 
aradọta. 

41 Nigbati o si mu iṣu akara marun ati ẹja 
meji na, o gbé oju soke, o si sure, o si bù iṣu 


MARKU 6, 7 
akara na, o si fifun awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀, ki 
nwọn ki o gbé e kalẹ niwaju wọn; ati awọn 
ẹja meji na li o si pín fun gbogbo wọn. 

42 Gbogbo wọn si jẹ, nwọn si yò. 

43 Nwọn si kô agbòn mejila kún fun ajẹkù, 
ati ti ẹja pẹlu. 

44 Awọn ti o si jẹ ìṣu akara na to iwọn 
ẹgbẹdọgbọn ọkunrin. 

45 Lojukanna li o si rẹ awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ 
lati bọ sinu ọkò, ki nwọn ki o si ṣiwaju lọ si 
apa keji si Betsaida, nigbati on tikararẹ̀ tú 
awọn enia ká. 

46 Nigbati o si rán wọn lọ tan, o gùn ori òke 
lọ igbadura. 

41 Nigbati alẹ si lẹ, ọkò si wà larin okun, on 
nikan si wà ni ilẹ. 

480 si ri nwọn nṣiṣẹ ni wiwà ọkò; nitoriti 
afẹfẹ ṣe ọwọ òdi si wọn: nigbati o si di ìwọn 
iṣọ kẹrin oru, o tò wọn wá, o nrìn lori okun, 
on si nfẹ ré wọn kọja. 

49 Ṣugbọn nigbati nwọn ri ti o nrìn loju 
omi, nwọn ṣebi iwin ni, nwọn si kigbe soke: 

50 Nitori gbogbo wọn li o ri i, ti ẹ̀ru si ba 
wọn. Ṣugbọn lojukanna o si ba wọn sọrọ, o si 
wi fun wọn pe, Ẹ tújuka: Emi ni; ẹ má bẹ̀ru. 

510 si wọ inu ọkò tọ wọn lọ; afẹfẹ si da: 
ẹ̀ru si ba wọn rekọja gidigidi ninu ara wọn, 
ẹnu si yà wọn. 

52Nwọn kò sá ronu iṣẹ iyanu ti iṣu akara: 
nitoriti ọkàn wọn le. 

53 Nigbati nwọn si rekọja tan, nwọn de ilẹ 
awọn ara Genesareti, nwọn si sunmọ eti ilẹ. 

54 Bi nwọn si ti njade lati inu ọkò wá, loju— 
kanna nwọn si mò ọ, 

55 Nwọn si sare lọ si gbogbo igberiko yiká, 
nwọn bẹ̀rẹ si ima gbé awọn ti ara wọn ṣe alaida 
wá lori akete, si ibiti nwọn gbọ pe o wà. 

56Nibikibi ti o ba si gbé wò, ni iletò gbogbo, 
tabi ilu nla, tabi arọko, nwọn ngbé olokunrun 
kalẹ ni igboro, nwọn si bẹ̀ ẹ pe, ki nwọn ki o sá 
le fi ọwọ kàn iṣẹti aṣọ rẹ̀: ìwọn awọn ti o si fi 
ọwọ kàn a, a mu wọn larada. 


1AWỌN Farisi si pejọ sọdọ rẹ̀, ati awọn 
kan ninu awọn akọwe ti nwọn ti Jerusa— 
lemu wá. 

2 Nigbati nwọn ri omiran nina awọn ọmọ— 
ẹhin rẹ̀ nfi ọwọ aimô jẹun, eyini ni li aiwẹ̀ 
ọwọ, nwọn mba wọn wijọ. 

3 Nitori awọn Farisi, ati gbogbo awọn Ju, 
bi nwọn ko ba wẹ̀ ọwọ wọn gidigidi, nwọn ki 
ijẹun, nitoriti nwọn npa ofin atọwọdọwọ 
awọn àgba m6. 


MAPKU 7,8 

4Nigbati nwọn ba si ti ọjà bọ, bi nwọn ko 
ba wẹ̀, nwọn ki ijẹun, ọpọlọpọ ohun miran li 
o si wà, ti nwọn ti gbà lati ma fiyesi, bi fifọ 
ago, ati ikòko, ati ohunẹ̀lo idẹ, ati akete. 

5Nigjbana li awọn Farisi ati awọn akọwe bi 
i lére, wipe, Éṣe ti awọn ọmọ-ẹhin rẹ ko rìn 
gẹgẹ bi ofin atọwọdọwọ awọn àgba, ṣugbọn 
nwọn nfi ọwọ aimọ jẹun? 

60 dahùn o si wi fun wọn pe, Otitọ ni Isa— 
iah sọtẹlẹ nipa ti ẹnyin agabagebe, bi a ti kọ ọ 
pe, Awọn enia yi nfi te wọn bọla fun mi, 
ṣugbọn ọkàn wọn jìna si mi. 

7 Ṣugbọn lasan ni nwọn ntẹriba fun mi, ti 
nwọn nfi ofin enia kẹni fun ẹkẹ. 

8 Nitoriti ẹnyin fi ofin Ọlọrun si apakan, 
ẹnyin nfiyesi ofin atọwọdọwọ ti enia, bi irú 
wiwẹ̀ ohun-elo ati ago: ati irú ohun miran 
pipọ bẹ̀ li ẹnyin nṣe. 

SO si wi fun wọn pe, Lotọ li ẹnyin kò ofin 
Ọlọrun silẹ, ki ẹnyin ki o le pa ofin altọwọdọ— 
wọ ti nyin mQ. 

10 Mose sá wipe, Bòwọ fun baba on iya rẹ; 
ati Ẹnikẹni ti o ba sọrọ baba tabi iya rẹ̀ ni 
buburu, ẹ jẹ ki o kú ikú rẹ̀ na: 

11 Ṣugbọn ẹnyin wipe, Bi enia ba wi fun 
baba tabi iya rẹ̀ pe, ohunkohun ti iwọ iba fi 
jẹ̀re lara mi, Korbani ni, eyini ni Ẹbùn, o b6. 

12 Bẹli ẹnyin ko si jẹ ki o ṣe ohunkohun fun 
baba tabi iya rẹ̀ m; 

13 Ẹnyin nfi ofin atọwọdọwọ ti nyin, ti ẹ fi 
le ilẹ, sọ ẹrọ Ọlọrun di asan; ati ọpọ iru nkan 
bẹ̀ li ẹnyin nṣe. 

14 qNigbati o si pẹ gbogbo awọn enia sọdọ 
rẹ̀, o wi fun wọn pe, Ẹ fi etí si mi olukuluku 
nyin, ẹ si kiyesi i: 

15 Kò si ohunkokun lati ode enia, ti o WỌ 
inu rẹ̀ lọ, ti o le sọ ọ di alaimQf: ṣugbọn nkan 
Wọnni ti o ti inu rẹ̀ jade, awọn wọnni ni isọ 
enia di alaim€. 

16 Ẹniti o ba li etí lati fi gbẹ, ki o gbQ. 

17 Nigbati o si ti ọdọ awọn enia kuro WỌ 
inu ile, awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ si bi i l€re niti 
owe na. 

18 O si wi fun wọn pe, Ẹnyin pẹlu wà li ai— 
moye tobẹ̀? ẹnyin ko kuku kiyesi pe, ohun— 
kohun ti o wò inu enia lati ode lọ, ko le sọni 
di alaim€; 

18 Nitoriti ko lọ sinu ọkàn rẹ̀, ṣugbọn sinu 
ara, a si yà a jade, a si gbá gbogbo onjẹ danù? 

200 si wipe, Eyi ti o ti inu enia jade, eyini 
ni isọ enia di alaim€. 

21 Nitori lati inu, lati inu ọkàn enia ni iro 
buburu ti ijade wá, panṣaga, àgbere, ipania, 


718 


22 Olẹ̀, ojukòkoro, iwa buburu, itanjẹ, 
Wòbia, oju buburu, isọrọ—odi, igberaga, iwẹ̀re: 

23 Lati inu wá ni gbogbo nkan buburu wọnyi 
ti ijade, nwọn a si sọ enia di alaimô. 

24 JO si dide ti ibẹ̀ kuro, o si lọ si àgbegbe 
Tire on Sidoni, o si wò inu ile kan, ko si fẹ ki 
ẹnikẹni ki o mò: ṣugbọn on kò le fi ara pamQ. 

25 Nitori obinrin kan, ẹniti ọmọbinrin rẹ̀ 
kekere li ẹmi aim gburo rẹ̀, o wá, o si wolẹ 
lẹba ẹsẹ rẹ̀: 

26 Hellene si li obinrin na, Sirofenikia ni 


. orilẹ—òde rẹ̀; o si bẹ̀ ẹ ki on iba lé ẹmi ẹ̀ṣu na 


jade lara ọmọbinrin rẹ̀. 

27 Ṣugbọn Jesu wi fun u pe, Jẹ ki a kẹ fi onjẹ 
tẹ awọn ọmọ lọrun na: nitoriti ko tẹ lati mu - 
onjẹ awọn ọmọ, ki a si fi i fun ajá. 

28 O si dahùn o si wi fun u pe, Bẹni Oluwa: 
ṣugbọn awọn ajá pápá a ma jẹ ẹrún awọn ọmọ 
labẹ tabili. 

28 O si wi fun u pe, Nitori òrọ yi, ma lọ; ẹmi 
ẹ̀ṣu na ti jade kuro lara ọmọbinrin rẹ. 

30 Nigbati o si pada wá si ile rẹ̀, o ri pe ẹmi 
ẹ̀ṣu na ti jade, ọmọbinrin rẹ̀ si sùn lori akete. 

31 RO si tun lọ kuro li àgbegbe Tire on Si— 
doni, o wá si okun Galili larin àgbegbe De— 
kapoli. 

32 Nwọn si mu enia kan wá sọdọ rẹ̀ ti etí rẹ̀ 
di, ti o si nkélolo; nwọn si bẹ̀ ẹ pe, ki o gbé 
ỌWỌ rẹ̀ le e. 

33 O si mu u kuro larin ijọ enia lọ si apakan, 
o si tẹ ika rẹ̀ bò ọ li etí, nigbati o tuté, o si fi 
ọwọ tẹ ọ li ahọn; 

34 O si gbé oju soke wo ọrun, o kẹdùn, o si 
Wi fun u pe, Efata, eyini ni, Iwọ ṣí. 

35 Lojukanna, efì rẹ̀ si ṣí, okùn ahọn rẹ̀ si tú, 
o si nsọrọ ketekete. 

36 O si paṣẹ fun wọn pe, ki nwọn ki o máṣe 
sọ fun ẹnikẹni: ṣugbọn bi o ti npaṣẹ fun wọn 
to, bẹ ni nwọn si nkokikí rẹ̀ to; 

37 Ẹnu si yà wọn gidigidi. rekọja, nwọn 
wipe, O ṣe ohun gbogbo daradara: o mu aditi 
gbọran, o si mu ki odi fọhun. 


1 LI ọjọ wọnni nigbati ijọ enia pò gidigidi, 
ti nwọn ko si li onjẹ, Jesu pẹ awọn 
ọmọ-ẹhin rẹ sọdọ rẹ̀, o si wi fun wọn pe, 

2 Anu ijọ enia nṣe mi, nitoriti o di ijọ mẹta 
nisisiyi ti nwọn ti wà lọdọ mi, nwọn kò si li 
ohun ti nwọn o jẹ: 

3 Bi emi ba si rán wọn lọ si ile wọn li ebi, 
árẹ̀ yio mu wọn li òna: nitori ninu wọn ti òna 
jijìn wá. 

4 Awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ si da a lohùn wipe, 


749 


Nibo li a ô gbé ti le fi akara tẹ awọn enia 
wọnyi lọrùn li aginjù yi? 

BO si bi wọn l€re, wipe, Iṣu akara melo li 
ẹnyin ni? Nwọn si wipe, Meje. 

BO si paṣẹ ki awọn enia joko ni ilẹ: o si mu 
iṣu akara meje na, o dupẹ, o bu u, o si fifun 
awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀, ki nwọn ki o gbé e kalẹ 
niwaju wọn; nwọn si gbé e kalẹ niwaju awọn 
enia. 

TNwọn si li ẹja kekeke diẹ: o si sure, o si ni 
ki a fi wọn siwaju wọn pẹlu. 

8Nwọn si jẹ, nwọn si yé: nwọn si kò ajẹkù 
ti o kù jọ agbòn meje. 

8 Awọn ti o jẹ ẹ to ìwọn ẹgbáji enia: o si rán 
wọn lọ. 

10 qlLojukanna, o si wọ ọkò pẹlu awọn 
ọmọ- ẹhin rẹ̀, o si wá si apa iha Dalmanuta. 

11 Awọn Farisi si jade wá, nwọn bẹrẹ si bi i 
l€re, nwọn nfẹ àmi lati ọrun wá lọwọ rẹ̀, 
nwọn ndán a wò. 

120 si kẹdùún gidigidi ninu ọkàn rẹ̀, o si 
wipe, Éṣe ti iran yi fi nwá àmi? lôtọ ni mo wi 
fun nyin, Ko si àmi ti a o fifun iran yi. 

130 si fi wọn silẹ o si tún bọ sinu ọkò 
rekọja lọ si apa ekeji. 

14 TAwọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ si gbagbé lati mu 
akara lọwọ, nwọn kò si ni jù iṣu akara kan 
ninu ọkò pẹlu wọn. 

150 si kìlọ fun wọn, wipe, Ẹ kiyesara, ki ẹ 
ma ṣọra nitori iwukara awọn Farisi ati 
iwukara Herodu. 

16 Nwọn si mba ara wọn ṣe aroye, wipe, 
Nitoriti awa kò mu akara lọwọ ni. 

17 Nigbati Jesu si mò, o wi fun wọn pe, Éṣe 
ti ẹnyin fi nṣàroye pe ẹnyin ko ni akara lọwọ? 
ẹnyin ko ti ikiyesi titi di isisiyi, ẹ ko si ti 
iwoye, ẹnyin si li ọkàn lile titi di isisiyi? 

18 Ẹnyin li oju ẹnyin kò si riran? ẹnyin li etí, 
ẹnyin kò si gbọran? ẹnyin kò si ranti? 

13 Nigbati mo bu iṣu akara marun larin 
ẹgbẹdọgbọn enia, agbòẹn melo li o kún fun 
ajẹkù: ti ẹnyin kôjọ? Nwọn si wi fun u pe, 
Mejila. 

20 Ati nigba iṣu akara meje larin ẹgbaji enia, 
agbòn melo li o kún fun ajẹkù ti ẹnyin kôjọ? 
Nwọn si wipe, Meje. 

210 si wi fun wọn pe, Eha ti ṣe ti kò fi yé 
nyin? 

22 TO si wá si Betsaida; nwọn si mu afọju kan 
Wá sọdọ rẹ̀, nwọn si bẹ ẹ pe, ki o fi ọwé kàn a. 

230 si mu afọju na li ọwọ, o si fà a jade lọ 
sẹhin ilu; nigbati o si tutẹ si i loju, ti o si gbé 
ọwé rẹ̀ le e, o bi i lére bi o ri ohunkohun. 


MARKU 8, 9 
24 O si wòke, o si wipe, Mo ri awọn enia 
dabi igi, nwọn nrìn. 

251 ẹhin eyini o si tún fi ọwọ kàn a loju, o si 
mu ki o wòke: o si sàn, o si ri gbogbo enia 
gbangba. 

26 O si rán a pada lọ si ile rẹ̀, wipe, Máṣe lọ 
si ilu, ki o má si sọ ọ fun ẹnikẹni ni ilu. 

27 Ni Jesu si jade, ati awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ lọ si 
awọn ileto Kesarea Filippi: o si bi awọn 
ọmọ-ẹhin rẹ̀ lere li ọna nwi fun wọn pe, Tali 
awọn enia nfi mi pẹ̀? 

28 Nwọn si dahùn wipe, Johannu Baptisti: 
ẹlomiran si wipe Elijah; ṣugbọn awọn ẹlomi— 
ran wipe, Ọkan ninu awọn woli. 

28 O si bi wọn pe, Ṣugbọn tali ẹnyin nfi mi 
pe? Peteru si dahiin o si wi fun u pe, Iwọ ni 
Kristi na. 

30 O si kìlọ fun wọn pe, ki nwọn ki o máṣe 
sọrọ on fun ẹnikan. 

31 O si bẹ̀rẹ si ikẹ wọn, pe, Ọmọ—enia ko le 
ṣaima jìya ohun pipọ, a o si kò ọ lati ọdọ awọn 
agbagba ati awọn olori alufa, ati awọn akọwe, 
a o si pa a, lẹhin ijọ mẹta yio si jinde. 

320 si sọ òrọ na ni gbangba. Peteru si mu 
u, o bẹ̀rẹ si iba a wi. 

33 Ṣugbọn o yipada o si Wò awọn ọmọ--ẹhin 
rẹ̀, o si ba Peteru wi, o ni, Kuro lẹhin mi, 
Satani: nitori iwọ ko ro ohun ti Ọlọrun bikoṣe 
ohun ti enia. 

34 qJO si pẹ ijọ enia sọdọ rẹ̀, pẹlu awọn 
ọmọ-ẹhin rẹ̀, o wi fun wọn pe Bi ẹnikẹni ba 
fẹ tọ mi lẹhin, ki o sẹ ara rẹ̀, ki o si gbé agbe— 
lebu rẹ̀, ki o si má tò mi lẹhin. 

35 Nitori ẹnikẹni ti o ba fẹ gbá ẹmí rẹ̀ là, 
yio sọ ọ nù: ṣugbọn ẹnikẹni ti o ba sọ ẹmí rẹ̀ 
nù nitori mi ati nitori ihinrere, on na ni yio 
gba a la. 

36 Nitoripe ẹ̀re kini fun enia, bi o jere 
gbogbo aiye, ti o si sọ ẹmi rẹ̀ nù? 

37 Tabi kili enia iba fi ṣe paṣiparọ ẹmi rẹ̀? 

38 Nitori ẹnikẹni ti o ba tiju mi, ati ọrọ mi, 
ni iran panṣaga ati ẹlẹsẹ yi, on na pẹlu li 
Ọmọ-enia yio tiju rẹ̀, nigbati o ba de ninu 
ogo Baba rẹ̀ pẹlu awọn angẹli mimQ. 


ọ 1O si wi fun wọn pe, L6ôtọ ni mo wi fun 
nyin, Ẹlomiran wà ninu awọn ti o duro 
nihinyi, ti kì yio tẹ iku wò, titi nwọn o fi ri ti 
ijọba Ọlọrun yio fi de pẹlu agbara. 

2 TiLẹhin ijọ mẹfa Jesu si mu Peteru, ati Ja— 
kọbu, ati Johannu, o si mu wọn lọ sori òke 
giga li apakan awọn nikan: ara rẹ̀ si yipada 
niwaju wọn. 


MARKU 9 

3 Aṣọ rẹ̀ si di didán, o si funfun gidigidi; 
afọṣọ kan li aiye kò le fò aṣọ fún bi iru rẹ̀. 

4 Elijah pẹlu Mose si farahàn fun wọn: 
nwọn si mba Jesu sọrọ. 

5Peteru si dahùn o si wi fun Jesu pe, 
Olukọni, o dara fun wa lati ma gbé ihinyi: si jẹ 
ki a pa agọ mẹta, ọkan fun ọ, ati ọkan fun 
Mose, ati ọkan fun Elijah. 

680On kò sá mò eyi ti iba wi; nitori ẹ̀ru bà 
wọn gidigidi. 

TIkuku kan si wá, o ṣiji bò wọn; ohùn kan 
si ti inu ikuku na wá, o ni, Eyiyi li ayanfẹ 
Ọmọ mi: ẹ má gbọ tirẹ̀. 

8Lojiji, nigbati nwọn si wò yika, nwọn ko si 
ri ẹnikan m€ẹ, bikoṣe Jesu nikan pẹlu ara wọn. 

9 Bi nwọn si ti nti ori òke sọkalẹ, o paṣẹ fun 
wọn pe, ki nwọn ki o máṣe sọ ohun ti nwọn ri 
fun ẹnikan, bikoṣe igbati Ọmọ—enia ba ti 
jinde kuro ninu okú. 

10 dNwọn si fi òrọ na pam€é sinu ara wọn, 
nwọn si mbi ara wọn lere, kili ajinde kuro 
ninu okú iba jẹ. 

Nwọn si bi i lére, wipe, Éṣe ti awọn 
akọwe fi nwipe, Elijah ni yio tẹ̀tekọ de? 

120 si dahùn o si wi fun wọn pe, L6tọ, ni 
Elijah yio tẹétekọ, de, yio si mu nkan gbogbo 
pada si ipò; ati gẹgẹ bi a ti kọwe rẹ̀ nipa ti 
Ọmọ-enia pe, ko le ṣaima jìya ohun pipọ, ati 
pe a o si kò ọ silẹ. 

13 Ṣugbọn mo wi fun nyin pe, Elijah ti de 
na, nwọn si ti ṣe ohunkohun ti o wù wọn si i, 
gẹgẹ bi a ti kọwe nipa rẹ̀. 

1 dNigbati nwọn si de ọdọ awọn ọmọ— 
ẹhin rẹ̀, nwọn ri ijọ enia pipọ lọdọ wọn, awọn 
akọwe si mbi wọn l€re òran. 

15 Lọgan nigbati gbogbo enia si ri i, ẹnu si 
yà wọn gidigidi, nwọn si sare tọ ọ nwọn nki i. 

160 si bi awọn akọwe, wipe, Kili ẹnyin 
mbẹ̀re lọwọ wọn? 

1? Ọkan ninu ijọ enia na si dahùn, wipe, 
Olukọni, mo mu ọmọ mi ti o ni odi, ẹmi tò ọ 
wá; 

18 Nibikibi ti o ba gbé si mu u, a si ma nà a 
tantan: on a si ma yọ ifofô li ẹnu, a si ma pa— 
hin keke, a si ma daku; mo si sọ fun awọn 
ọmọ--ẹhin rẹ, ki nwọn lé e jade; nwọn ko si le 
ṣe e. 

198O si da wọn lohùn, o si wipe, Iran alaigbagbo 
yi, emi o ti ba nyin gbé pẹ to? emi o si ti mu 
súru fun nyin pẹ to? ẹ mu u wá sọdọ mi. 

20 Nwọn si mu u wá sọdọ rẹ̀: nigbati o si ri 
i, lojukanna ẹmi ná nà a tantan; o si ṣubu lulẹ 
o si nfi ara yilẹ o si nyọ ifofô li ẹnu. 


720 


21 O si bi baba rẹ̀ lere, wipe, O ti pẹ to ti eyi 
ti de si i? o si wipe, Lati kekere ni. 

22 Nigbakugba ni si ima gbé e sọ sinu iná, ati 
sinu omi, lati pa a run: ṣugbọn bi iwọ ba le ṣe 
ohunkohun, ṣanu fun wa, ki o si ràn wa lọwọ. 

23 Jesu si wi fun u pe, Bi iwọ ba le gbagbe, 
ohun gbogbo ni ṣiṣe fun ẹniti o ba gbagbQ. 

24 Lojukanna baba ọmọ na kigbe li ohùn 
rara, o si fi omije wipe, Oluwa, mo gbagbQ; 
ràn aigbagbQ mi lọwọ. 

25 Nigbati Jesu si ri pe ijọ enia nsare wọjọ 
pò, o ba ẹmi aimọ na wi, o wi fun u pe, Iwọ 
odi ati aditi ẹmi, mo paṣẹ fun ọ, jade lara rẹ̀, 
ki iwọ má ṣe wò inu rẹ̀ m€. 

26 On si kigbe soke, o si nà a tàntàn, o si 
jade lara rẹ̀: ọmọ na si dabi ẹniti o kú; tobẹ ti 
ọpọlọpọ fi wipe, O kú. 

27 Ṣugbọn Jesu mu u li ọwọ, o si fà a soke; 
on si dide. 

28 Nigbati o si wò ile, awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ bi i 
lere nikòkọ wipe, Éṣe ti awa ko fi le lé e jade? 

280 si wi fun wọn pe, Irú yi kò le ti ipa 
ohun kan jade, bikoṣe nipa adura ati àwẹ. 

30 TiNwọn si ti ibẹ̀ kuro, nwọn si kọja larin 
Galili; on kò si fẹ ki ẹnikẹni mò. 

31 Nitori o kẹ awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀, o si wi 
fun wọn pe, A o fi Ọmọ—enia le awọn enia 
lọwọ nwọn o si pa a; lẹhin igbati a ba si pa a 
tan, yio jinde ni ijọ kẹta. 

32 Ṣugbọn òrọ na kò yé wọn, ẹ̀ru si ba wọn 
lati bi i lere. 

33 JO si wá si Kapernaumu: nigbati o si wà 
ninu ile o bi wọn l€re, wipe, Kili ohun ti ẹn— 
yin mba ara nyin jiyan si li òna? 

34 Ṣugbọn nwọn dakẹ: nitori nwọn ti mba 
ara wọn jiyan pe, tali ẹniti o pọju. 

35 O si joko, o si pé awọn mejila na, o si Wi 
fun wọn pe, Bi ẹnikẹni ba nfẹ ṣe ẹni iwaju, on 
na ni yio ṣe ẹni ikẹhin gbogbo wọn, ati iranṣẹ 
gbogbo wọn. 

36 O si mu ọmọ kekere kan, o fi i sarin wọn; 
nigbati o si gbé e si apa rẹ̀, o wi fun wọn pe, 

37 Ẹnikẹni ti o ba gbà ọkan ninu iru awọn 
ọmọ kekere wọnyi li orukọ mi, o gbà mi: 
ẹnikẹni ti o ba si gbà mi, ki iṣe emi li o gbà, 
ṣugbọn o gbà ẹniti o rán mi. 

38 Ji Johannu si da a lohùn, o wipe, Olukọ— 
ni, awa ri ẹnikan nfi orukọ rẹ lé awọn ẹmi ẹ̀ṣu 
jade, on kò si tò wa lẹhin: awa si da a lẹkun, 
nitoriti ko tọ wa lẹhin: 

38 Jesu si wipe, Ẹ máṣe da a lẹkun mẹ: 
nitori kò si ẹnikan ti yio ṣe iṣẹ agbara li orukọ 
mi, ti o si le yara sọ ibi si mi. 


721 


40 Nitori ẹniti ko ba kọ oju ija si wa, o wà ni 
iha tiwa. 

41 Nitori ẹnikẹni ti o ba fi ago omi fun nyin 
mu li orukọ mi, nitoriti ẹnyin jẹ ti Kristi, l6tọ 
ni mo wi fun nyin, on kì yio padanù ẹ̀re rẹ̀ bi 
o ti wù ki o ri. 

42 Ẹnikẹni ti o ba si mu ki ọkan ninu awọn 
kekeke wọnyi ti o gbà mi gbe kọsẹ̀, o sàn fun 
u ki a so ọlọ nla mọ ọ li ọrùn, ki a si sọ ọ sinu 
omi okun. 

43 Bi ọwọ rẹ, ba si mu ọ kọsẹ̀, ke e kuro: o 
sàn fun ọ ki o ṣe akewọ lọ si ibi iye, jù ki o li 
ọwọ mejeji ki o lọ si ọrun apadi, sinu iná ajôku, 

44 Nibiti kòkoro wọn ki ikú, ti iná na kì si 
ikú. 

45 Bi ẹsẹ rẹ ba si mu ọ kọsẹ̀, ke e kuro: o sàn 
fun ọ ki o ṣe akeṣẹ lọ si ibi ìye, jù ki o li ẹsẹ 
mejeji ki a gbé ọ sọ si ọrun apadi, sinu Iná ajoku, 

46 Nibiti kòkoro wọn ki ikú, ti iná na ki si 
ikú. 

47 Bi oju rẹ ba si mu ọ kọsẹ̀, yọ ọ jade: o sàn 
fun ọ ki o lọ si ijọba Ọlọrun li olojukan, jù ki o 
li oju mejeji, ki a gbé ọ sọ sinu iná ọrun apadi, 

48 Nibiti kòkoro wọn ki ikú, ti iná na ki si 
ikú. 

49 Nitoripe olukukuku li a o fi iná dùn, ati 
gbogbo ẹbọ li a o si fi iyọ dùn. 

50 Iyọ dara: ṣugbọn bi iyò ba sọ agbara rẹ̀ 
nù, kili ẹ o fi mu u dùn? Ẹ ni iyò ninu ara 
nyin, ki ẹ si ma wà li alafia lárin ara nyin. 


l 0 1O si dide kuro nibẹ̀, o si wá si ẹkùn 

Judea niha oke odò Jordani: awọn 
enia si tún tò ọ wá; bi iṣe rẹ̀ ti ri, o si tún nke 
wọn. 

2q Awọn Farisi si tò ọ wá, nwọn ndán a wò, 
nwọn si bi i l€ére, wipe, O tẹ fun ọkunrin ki o 
fi aya rẹ̀ silẹ? 

30 si dahùn o si wi fun wọn pe, Aṣẹ kini 
Mose pa fun nyin? 

4 Nwọn si wipe, Mose yọda fun wa lati kọ 
iwe ikọsilẹ fun u, ki a si fi i silẹ. 

5 Jesu si da wọn lohùn, o si wi fun wọn pe, 
Nitori lile àiya nyin li o ṣe kọ irú ofin yi fun 
nyin. 

6 Ṣugbọn lati igba ti aiye ti ṣẹ, Ọlọrun da 
wọn ti akọ ti abo. 

T Nitori eyi li ọkunrin yio ṣe fi baba ati iya 
rẹ̀ silẹ ti yio si faramọ aya rẹ̀; 

8 Awọn mejeji a si di ara kan: nitorina 
nwọn kì iṣe meji mẹ, bikoṣe ara kan. 

9 Nitorina ohun ti Ọlọrun ba so ṣọkan, ki 
enia ki o máṣe yà wọn. 


MARKU 9,10 
10 Awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ si tun bi i lére ọran 
kanna ninu ile. 

ti O si wi fun wọn pe, Ẹnikẹni ti o ba fi aya 
rẹ̀ silẹ, ti o ba si gbé omiran ni iyawo, o ṣe 
panṣaga si i. 

12 Bi obinrin kan ba si fi ọkọ rẹ̀ silẹ, ti a ba 
si gbé e ni iyawo fun ẹlomiran, o ṣe panṣaga. 

13 TNwọn si gbé awọn ọmọ—ọwọ tò ọ wá, 
ki o le fi ọwé tẹ wọn: awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ si ba 
awọn ti o gbé wọn wá wi. 

14 Ṣugbọn nigbati Jesu ri i, inu bi i, o si Wi 
fun wọn pe, Ẹ jẹ ki awọn ọmọ kekere ki o wá 
sọdọ mi, ẹ má si ṣe da wọn lẹkun: nitoriti irú 
wọn ni ijọba Ọlọrun. 

15 IL ôtọ ni mo wi fun nyin, Ẹnikẹni ti kò ba 
gbà ijọba Ọlọrun bi ọmọ kekere, kì yio le wọ 
inu rẹ̀ bi o ti wù o ri. 

16 O si gbé wọn si apa rẹ̀, o gbé ọwọ rẹ̀ le 
wọn, o si sure fun wọn. 

tI Bi o si ti njade bò si òna, ẹnikan nsare 
tò ọ wá, o si kunlẹ fun u, o bi i l€re, wipe, 
Olukọni rere, kili emi o ṣe ti emi o fi le jogún 
ìye ainipẹkun? 

18 Jesu si wi fun u pe, Éṣe ti iwọ fi npe mi li 
ẹni rere? ẹni rere kan ko si bikoṣe ẹnikan, 
eyini li Ọlọrun. 

19 Iwọ sá mò ofin: Máṣe panṣaga, Máṣe pa— 
nia, Máṣe jale, Máṣe jẹri eke, Máṣe rẹ—ni-—jẹ, 
Bọwọ fun baba on iya rẹ. 

200 si dahùn o si wi fun u pe, Olukọni, 
gbogbo nkan wọnyi li emi ti nkiyesi lati igba 
ewe mi wá. 

21 Nigbana ni Jesu sì wò o, o fẹràn rẹ̀, o si 
wi fun u pe, Ohun kan li o kù ọ kù: lọ tà 
ohunkohun ti o ni ki o si fifun awọn talakà, 
iwọ ô si ni iṣura li ọrun: si wá, gbé agbelebu, 
ki o si má tò mi lẹhin. 

22 Inu rẹ̀ si bajẹ si òrọ na, o si jade lọ ni 
ibinujẹ: nitoriti o li ọrò pipọ. 

234diJesu si wò yiká, o si wi fun awọn 
ọmọ-ẹhin rẹ̀ pe, Yio ti ṣoro to fun awọn ti o li 
ọrò lati wò ijọba Ọlọrun! 

24 Ẹnu si yà awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ si ọrọ rẹ̀. 
Ṣugbọn Jesu si tun dahùn wi fun wọn pe, 
Ẹnyin ọmọ, yio ti ṣoro to fun awọn ti o 
gbẹkẹle ọrò lati wò ijọba Ọlọrun! 

25 O rọrun fun ibakasiẹ lati wò oju abẹrẹ jù 
fun ọlọrò lati wò ijọba Ọlọrun lọ. 

26 Ẹnu si yà wọn rekọja, nwọn si mba ara 
wọn sọ wipe, Njẹ tali o ha le là? 

27 Jesu si wò wọn o wipe, Enia li eyi ko le 
ṣe iṣe fun, ṣugbọn ki iṣe fun Ọlọrun: nitori 
ohun gbogbo ni ṣiṣe fun Ọlọrun. 


MARKU 40,41 

28 TNigbana ni Peteru bẹ̀rẹ si iwi fun u pe, 
Wo o, awa ti fi gbogbo nkan silẹ awa si ti tò ọ 
lẹhin. 

28 Jesu si dahùn, o wipe, Loôtọ ni mo wi fun 
nyin, Kò si ẹniti o fi ile silẹ, tabi arakunrin, tabi 
arabinrin, tabi baba, tabi iya, tabi aya, tabi 
ọmọ, tabi ilẹ, nitori mi, ati nitori ihinrere, 

30 Ṣugbọn nisisiyi li aiye yi on o si gbà ọgọ— 
rọrun, ile, ati arakunrin, ati arabinrin, ati iya, 
ati ọmọ, ati ilẹ, pẹlu inunibini, ati li aiye ti 
mbò ìye anipẹkun; 

31 Ṣugbọn ẹpọ awọn ti o Ṣiwaju ni yio 
kẹhin; awọn ti o kẹhin ni yio si ṣiwaju. 

32 TNwọn si wà li ọna nwọn ngoke lọ si Je— 
rusalemu; Jesu si nlọ niwaju wọn: ẹnu si yà 
wọn; bi nwọn si ti ntọ ọ lẹhin, ẹ̀ru ba wọn. O 
si tun mu awọn mejila, o bẹ̀rẹ si isọ gbogbo 
ohun ti a o ṣe si i fun wọn, 

33 Wipe, Sá wo o, awa ngoke lọ si Jerusale— 
mu, a o si fi Ọmọ—enia le awọn olori alufa, ati 
awọn akọwe lọwọ; nwọn o si da a lẹbi ikú, 
nwọn o si fi i le awọn Keferi lọwọ: 

34 Nwọn o si fi i ṣe ẹlẹyà, nwọn o si nà a, 
nwọn o si tuté si i lara, nwọn o si pa a: ni ijọ 
kẹta yio si jinde. 

35 4q Jakọbu ati Johannu awọn ọmọ Sebede si 
wá sọdọ rẹ̀, wipe, Olukọni, awa nfẹ ki iwọ ki o 
ṣe ohunkohun ti awa ba bere lọwọ rẹ fun wa. 

36 O si bi wọn l€re pe, Kili ẹnyin nfẹ ki emi 
ki o ṣe fun nyin? 

37 Nwọn si wi fun u pe, Fifun wa ki awa ki 
o le joko, ọkan li ọwọ ọtun rẹ, ati ọkan li ọwọ 
òsi rẹ, ninu ogo rẹ. 

38 Ṣugbọn Jesu wi fun wọn pe, Ẹnyin ko mò 
ohun ti ẹnyin mbẹ̀re: ẹnyin le mu ago ti emi 
mu? tabi ki a fi baptismu ti a fi baptisi mi 
baptisi nyin? 

35 Nwọn si wi fun u pe, Awa le ṣe e. Jesu si 
wi fun wọn pe, L6tọ li ẹnyin ô mu ago ti emi 
mu; ati baptismu ti a o fi baptisi mi li a o fi 
baptisi nyin: 

40 Ṣugbọn lati joko li ọwé ọtún mi ati li ọwẹ 
òsi mi ki iṣe ti emi lati fi funni: bikoṣe fun 
awọn ẹniti a ti pẹ̀se rẹ̀ silẹ. 

m Nigbati awọn mẹwa iyokù gbé, nwọn 
bẹ̀re si ibinu si Jakọbu ati Johannu. 

42 Ṣugbọn Jesu pẹ̀ wọn sọdọ rẹ̀, o si wi fun 
wọn pe, Ẹnyin mò pe, awọn ti a nkà si olori 
awọn Keferi, a ma lò ipá lori wọn: ati awọn 
ẹni—nla wọn a ma fi ọlá tẹri wọn ba. 

43 Ṣugbọn kì yio ri bẹ̀ lárin nyin: ṣugbọn 
ẹnikẹni ti o ba fẹ tobi lárin nyin, on ni yio ṣe 
iranṣẹ nyin: 


722 


44 Ati ẹnikẹni ninu nyin ti o ba fẹ ṣe olori, 
on ni yio ṣe ọmọ—ọdọ gbogbo nyin. 

45 Nitori Ọmọ—enia tikalarẹ̀ kò ti wá ki a ba 
ma ṣe iranṣẹ fun, bikoṣe lati má ṣe iranṣẹ fun— 
ni, ati lati fi ẹmi rẹ̀ ṣe irapada fun òpọlọpọ enia. 

46 Nwọn si wá si Jeriko: bi o si ti njade kuro 
ni Jeriko pẹlu awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀, ati ọpọ awọn 
enia, Bartimeu afọju, ọmọ Timeu, joko lẹba 
òna, o nṣagbe. 

47 Nigbati o gbé pe, Jesu ti Nasareti ni, o 
bẹ̀rẹ si ikigbe lohùn rara, wipe, Jesu, iwọ 
Ọmọ Dafidi, ṣánu fun mi. 

48 Ọpọlọpọ si ba a wipe, ki o pa ẹnu rẹ̀ mQ: 
ṣugbọn on si kigbe si i jù bẹ lọ pe, Iwọ Ọmọ 
Dafidi, ṣánu fun mi. 

49 Jesu si dẹsẹ duro, o si paṣẹ pe ki a pẹ̀ e 
wá. Nwọn si pẹ̀ afọju na, nwọn wi fun u pe, 
Tùjuka, dide; o npẹ̀ ọ. 

50O si bọ ẹ̀wu rẹ̀ sọnù, o dide, o si tò Jesu wá. 

51 Jesu si dahùn o si wi fun u pe, Kini iwọ 
nfẹ ki emi ki o ṣe fun ọ? Afọju na si wi fun u 
pe, Rabboni, ki emi ki o le riran. 

52 Jesu si wi fun u pe, Má lọ; igbagbô rẹ mu 
Ọ larada. Lojukanna, o si riran, o si tò Jesu 


lẹhin li ọna. 

l l NIGBATI nwọn si sunmọ eti Jeru— 
salemu, leti Betfage ati Betani, li òke 

Olifi, o rán meji ninu awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀, 

2O si wi fun wọn pe, Ẹ lọ si iletò ti o kọju si 
nyin: lojukanna bi ẹnyin ti nwò inu rẹ̀ lọ, 
ẹnyin ô si ri ọmọ kẹtẹkẹtẹ kan ti a so, ti 
ẹnikẹni ko gùn rì; ẹ tú u, ki é si fà a wá. 

3 Bi ẹnikẹni ba si wi fun nyin pe, Éṣe ti 
ẹnyin fi nṣe eyi? ẹ wipe, Oluwa ni fi ṣe; 
lojukanna yio si rán a wá sihinyi. 

4Nwọn si mu òna wọn pọn, nwọn ri ọmọ 
kẹtẹkẹtẹ na ti a so li ẹnu—ọna lode ni ita 
gbangba; nwọn si tú u. 

5 Awọn kan ninu awọn ti o duro nibẹ̀ wi 
fun wọn pe, Kili ẹnyin nṣe, ti ẹnyin fi ntú 
ọmọ kẹtẹkẹtẹ nì? 

5 Nwọn si wi fun wọn gẹgẹ bi Jesu ti wi fun 
wọn: nwọn si jọwọ wọn lọwọ lọ. 

TNwọn si fà ọmọ kẹtẹkẹtẹ na tò Jesu wá, 
nwọn si tẹ̀ aṣọ wọn si ẹ̀hin rẹ̀; on si joko lori rẹ̀. 

8 Awọn pipọ si tẹ aṣọ wọn si òna: ati awọn 
miran ṣẹ̀ ẹ̀ka igi, nwọn si fún wọn si ẹ̀na. 

9 Ati awọn ti nlọ niwaju, ati awọn ti mbọ 
lẹhin, nkigbe wipe, Hosanna; Olubukun li 
ẹniti o mbòwá li orukọ Oluwa: 

10 Olubukun ni ijọba ti mbọwá, ijọba Dafi— 
di, baba wa: Hosanna loke ọrun. 


723 


11 Jesu si wò Jerusalemu, ati tẹmpili. Nigbati 
o si wò ohun gbogbo yiká, alẹ sa ti lẹ tan, o si 
jade lọ si Betani pẹlu awọn mejila. 

12 Ni ijọ keji, nigbati nwọn ti Betani jade, 
ebi si npa a: 

130 si ri igi ọpọtọ kan li òkere ti o li ewé, o 
Wá, bi bọya on le ri ohun kan lori rẹ̀: nigbati o 
si wá si idi rẹ̀, ko ri ohun kan, bikoṣe ewé; 
nitori akokò eso ọpọtọ kò ti ito. 

14 Jesu si dahùn o si wi fun u pe, Ki ẹnikẹni 
má jẹ eso lori rẹ mẹ titi lai. Awọn ọmọ-ẹhin 
rẹ̀ si gbô ọ. 

15 TNwọn si wá si Jerusalemu: Jesu si wò 
inu tẹmpili lọ, o bẹ̀rẹ si ilé awọn ti ntà ati 
awọn ti nrà ni tẹmpili jade, o si tari tabili 
awọn onipaṣiparọ owo danù, ati ijoko awọn ti 
ntà ẹiyẹle. 

16 Kò si jẹ ki ẹnikẹni ki o gbe ohun ẹ̀lo kọja 
larin tẹmpili. 

17O si nkẹ̀ni, o nwi fun wọn pe, A ko ti 
kọwe rẹ̀ pe, Ile adura fun gbogbo orilẹ—ẹ̀de li 
a o ma pẹ̀ ile mi? ṣugbọn ẹnyin ti ṣọ di ihò 
awọn ọlọsà. 

18 Awọn akọwe ati awọn olori alufa si gbé, 
nwọn si nwá ẹna bi nwọn o ti ṣe pa a run: 
nitori nwọn bẹ̀ru rẹ̀, nitori ẹnu yà gbogbo ijọ 
enia si ẹkẹ rẹ̀. 

19 Nigbati alẹ ba si lẹ, a jade kuro ni ilu. 

20 TIBi nwọn si ti nkọja lọ li owurọ, nwọn ri 
igi ọpọtọ na gbẹ ti gbongbo ti gbongbo. 

21 Peteru si wa iranti o wi fun u pe, Rabbi, 
wò bi igi ọpọtọ ti iwọ fi bú ti gbẹ. 

22 Jesu si dahùn o si wi fun wọn pe, Ẹ ni 
igbagbẹ si Ọlọrun. 

2316tọ ni mo wi fun nyin, Ẹnikẹni ti o ba wi 
fun òke yi pe, Ṣidi, ki o si bọ sinu okun; ti kò ba 
si ṣiyemeji li ọkàn rẹ̀, ṣugbọn ti o ba gbagbQ pe 
ohun ti on wi yio ṣẹ, yio ri bẹ fun u. 

24 Nitorina mo wi fun nyin, Ohunkohun ti 
ẹnyin ba tọrọ nigbati ẹ ba ngbadura, ẹ gbagbo 
pe ẹ ti ri wọn gbà na, yio si ri bẹ fun nyin. 

25 Nigbati ẹnyin ba si duro ngbadura, ẹ 
darijì, bi ẹnyin ba ni ohunkohun si ẹnikẹni: ki 
Baba nyin ti mbẹ li ọrun ba le dari ẹṣẹ nyin jì 
nyin pẹlu. 

26 Ṣugbọn bi ẹnyin ko ba dariji, Baba nyin ti 
mbẹ li ọrun kì yio si dari ẹ̀ṣẹ nyin jì nyin. 

27 Nwọn si tún wá si Jerusalemu: bi o si ti 
nrìn kiri ni tẹmpili, awọn olori alufa, ati awọn 
akọwe, ati awọn agbàgba, tò ọ Wá, 

28 Nwọn si wi fun u pe, Aṣẹ wo li o fi nṣe 
nkan wọnyi? tali o si fun ọ li aṣẹ yi lati má ṣe 
nkan wọnyi? 


MARKU 11, 12 
29 Jesu si dahùn o si wi fun wọn pe, Emi ô 
bi nyin lére òrọ kan, ki ẹ si da mi lohùn, emi o 
si sọ fun nyin aṣẹ ti emi fi nṣe nkan wọnyi. 

30 Baptismu Johannu lati ọrun wá ni, tabi 
lati ọdọ enia? ẹ da mi lohùn. 

31 Nwọn si ba ara wọn gbẹ̀ro, wipe, Bi awa 
ba wipe, Lati ọrun wá ni: on o wipe, Éha ti ṣe 
ti ẹnyin ko fi gbà a gbQ? 

32 Ṣugbọn bi awa ba wipe, Lati ọdọ enia; 
nwọn bẹ̀ru awọn enia: nitori gbogbo enia kà 
Johannu si woli nitôtọ. 

33 Nwọn si dahùn wi fun Jesu pe, Awa kú 
mẹ. Jesu si dahùn wi fun wọn pe, Emi kì yio 
si wi fun nyin aṣẹ ti emi fi nṣe nkan wọnyi. 

l 2 1O si bẹ̀rẹ si ifi owe ba wọn sẹ̀rọ pe, 

ọkunrin kan gbìn ọgba ajara kan, o si 
ṣọgba yi i ká, o si wà ibi ifunti waini, o si kẹ 
ile-isọ si i, o si fi ṣe agbatọju fun awọn 
oluṣọgba, o si lọ si àjo. 

2 Nigbati o si di akokò, o rán ọmọ—ọdọ rẹ̀ 
kan si awọn oluṣọgba na, ki o le gbà ninu eso 
ọgba ajara na lọwọ awọn oluṣọgba. 

3Nwọn si mu u, nwọn lù u, nwọn si rán a 
pada lọwò ofo. 

40O si tún rán ọmọ—ọdọ miran si wọn, on ni 
nwọn si sọ okuta lù, nwọn sá a logbé li ori, 
nwọn si ran a lọ ni itiju. 

BO si tún rán omiran; eyini ni nwọn si pa: 
ati ọpọ miran, nwọn lù miran, nwọn si pa 
miran. 

6 Ṣugbọn o kù ọmọ rẹ̀ kan ti o ni, ti iṣe ayan— 
fẹ rẹ̀, o si rán a si wọn pẹlu nikẹhin, o wipe, 
Nwọn éô ṣe ojuṣáju fun ọmọ mi. 

7Ṣugbọn awọn oluṣọgba wọnni wi fun ara 
wọn pe, Eyiyi li arole; ẹ wá, ẹ jẹ ki a pa a, 
ogún rẹ̀ yio si jẹ tiwa. 

8Nwọn si mu u, nwọn pa a, nwọn si wọ ọ 
jade kuro ninu ọgba ajara na. 

9 Njẹ kili oluwa ọgba ajara na yio ṣe? On o 
wá, yio si pa awọn oluṣọgba wọnni run, yio si 
fi ọgba ajara rẹ̀ ṣe agbatọju fun awọn ẹlomi— 
ran. 
10 Ẹnyin kò ha ti kà iwe—mimọ yi; Okuta ti 
awọn ọmọle kò silẹ on na li o di pàtaki igun 
ile: 

11 Eyi ni ìṣe Oluwa, o si jẹ iyanu li oju wa? 

12Nwọn si nwá òna ati mu u, sugbọn nwọn 
si bẹ̀ru ijọ enia: nitori nwọn mò pe, awọn li o 
powe na mọ: nwọn si fi i silẹ, nwọn lọ. 

13 Nwọn si rán awọn kan si i ninu awọn 
Farisi, ati ninu awọn ọmọ-ẹhin Herodu, lati fi 
òrọ rẹ̀ mu u. 


MARKU 12, 13 

14 Nigbati nwọn si de, nwọn wi fun u pe, 
Olukọni, awa mò pe olotitọ ni iwọ bẹni iwọ kì 
iwoju ẹnikẹni: nitori iwọ kì iṣe ojuṣáju enia, 
ṣugbọn iwọ nkẹ̀ni li òna Ọlọrun li otitọ: O t6 
lati má san owode fun Kesari, tabi kò t6? 

15Ki awa ki o fifun u, tabi ki a má fifun u? 
$ugbọn Jesu mò agabagebe wọn, o wi fun 
wọn pe, Éṣe ti ẹnyin fi ndán mi wò? ẹ mu 
owo-idẹ kan fun mi wá ki emi ki o wò o. 

16 Nwọn si mu u wá. O si bi wọn pe, Awo— 
ran ati akọle tali eyi? Nwọn si wi fun u pe, Ti 
Kesari ni. 

1? Jesu si dahùn o si wi fun wọn pe, Njẹ ẹ fi 
ohun ti Kesari fun Kesari, ati ohun ti Ọlọrun 

18 Ji Awọn Sadusi si tò ọ wá, awọn ti o wipe 
ajinde okú kò si; nwọn si bi i lere, wipe, 

18 Olukọni, Mose kọwe fun wa pe, Bi ara— 
kunrin ẹnikan ba kú, ti o ba si fi aya silẹ, ti 
kò si fi ọmọ silẹ, ki arakunrin rẹ̀ ki o ṣu aya 
rẹ̀ lopé, ki o si gbe iru-ọmọ. dide fun ara— 
kunrin rẹ̀. 

20 Njẹ awọn arakunrin meje kan ti wà: eyi 
ekini si gbé iyawo, o si kú lai fi ọmọ silẹ. 

21 Eyi ekeji si ṣu u lopô, on si kú, bẹli on kò 
si fi ọmọ silẹ: gẹgẹ bẹ si li ẹkẹta. 

22 Awọn mejeje si ṣu u lopô, nwọn kò si fi 
ọmọ silẹ: nikẹhin gbogbo wọn obinrin na kú 
pẹlu. 

23 Njẹ li ajinde, nigbati nwọn ba jinde, aya 
tani yio ha ṣe ninu wọn? awọn mejeje li o sá 
ni i li aya? 

24 Jesu si dahùn o wi fun wọn pe, Ki ha ṣe 
nitori eyi li ẹ ṣe ṣina, pe ẹnyin kò mò iwe— 
mimọ, tabi agbara Ọlọrun? 

25 Nitori nigbati nwọn o jinde kuro ninu 
okú, nwọn kò ni gbeyawo, bẹni nwọn kì yio 
sinni ni iyawo; ṣugbọn nwọn ô dabi awọn 
angẹli ti mbẹ li ọrun. 

26 Ati niti awọn okú pe a o ji wọn dide: ẹn— 
yin ko ti kà a ninu iwe Mose, bi Ọlọrun ti sọ 
fun u ninu igbé, wipe, Emi li Ọlọrun Abraha— 
mu, ati Ọlọrun Isaaki, ati Ọlọrun Jakọbu? 

27 On kì iṣe Ọlọrun awọn okú, bikọse Ọlọ— 
run awọn alaye: nitorina ẹnyin ṣìna gidigidi. 

28 ddTỌkan ninu awọn akọwe tọ ọ wá, nigbati 
o si gbọ bi nwọn ti mbi ara wọn li ere òrọ, ti o 
si woye pe, o da wọn lohùn rere, o bi i pe, Ewo 
li ekini ninu gbogbo ofin? 

29 Jesu si da a lohùn, wipe, Ekini ninu 
gbogbo ofin ni, Gbẹ, Israeli; Oluwa Ọlọrun 
wa Oluwa kan ni. 

30 Ki iwọ ki o si fi gbogbo àiya rẹ, ati gbogbo 


724 


ọkàn rẹ, ati gbogbo iye rẹ, ati gbogbo agbara 
rẹ, fẹ Oluwa Ọlọrun rẹ: eyi li ofin ekini. 

31 Ekeji si dabi rẹ̀, Fẹ ọmọnikeji rẹ bi ara rẹ. 
Ko si si ofin miran, ti o tobi jù wọnyi lọ. 

32 Akọwe na si Wi fun u pe, Olukọni, o 
dara, otitọ li o sọ pe Ọlọrun kan ni mbẹ; ko si 
si omiran bikoṣe on: 

33 Ati ki a fi gbogbo àiya, ati gbogbo òye, ati 
gbogbo ọkàn, ati gbogbo agbara fẹ ẹ, ati ki a fẹ 
ọmọnikeji ẹni bi ara—ẹni, o jù gbogbo ẹbọ—si— 
sun ati ẹbọ lọ. 

34 Nigbati Jesu ri i pe o fi òye dahùn, o wi fun 
u pe, Iwọ kò jìna si ijọba Ọlọrun. Lẹhin eyini, 
kò si ẹnikan ti o jẹ bi i lére ohunkan m. 

35 TiBi Jesu si ti nkéni ni tẹmpili, o dahùn 
wipe, Éṣe ti awọn akọwe fi nwipe, Ọmọ Da— 
fidi ni Kristi iṣe? 

36 Nitori Dafidi tikararẹ̀ wi nipa Ẹmi MimQ 
pe, OLUWA wi fun Oluwa mi pe, Iwọ joko li 
ọwọ ọtún mí, titi emi o fi sọ awọn ọtá rẹ di 
apoti itisẹ rẹ. 

37 Njẹ bi Dafidi tikararẹ̀ ba pò e li Oluwa; 
nibo li o si ti wa ijẹ ọmọ rẹ̀? Ọpọ ijọ enia si fi 
ayò gbé Ọrọ rẹ̀. 

38 JIJO si wi fun wọn ninu ẹkẹ rẹ̀ pe, Ẹ má 
kiyesara lọdọ awọn akọwe, ti nwọn fẹ lati má 
rìn li aṣọ gigùn, ti nwọn si fẹ ikíni li ọjà, 

39 Ati ibujoko ọlá ninu sinagogu, ati ipò ọla 
ni ibi ase; 

40 Awọn ti o jẹ ile awọn opô run, ti nwọn si 
ngbadura gigun fun aṣehàn: awọn wọnyi ni 
yio jẹbi pọju. 

41 i Jesu si joko kọjusi apoti iṣura, o si nwò 
bi ijọ enia ti nsọ owo sinu apoti iṣura: ọpọ 
awọn ọlọrò si sọ pipọ si i. 

42 Talakà opô kan si wá, o sọ owo idẹ 
wẹ̀wẹ meji ti iṣe idameji owo—bàba kan 
sinu rẹ̀. 

430 si pẹ awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ sọdọ rẹ̀, o si 
Wi fun wọn pe, Lotọ ni mo wi fun nyin pe, 
Talakà opô yi sọ sinu apoti iṣura jù gbogbo 
awọn ti o sọ sinu rẹ̀ lọ. 

44 Nitori gbogbo nwọn sọ sinu rẹ̀ ninu 
òpọlọpọ ini wọn; ṣugbọn on ninu aini rẹ̀ o sọ 
ohun gbogbo ti o ni si i, ani gbogbo ini rẹ̀. 

1 BI o si ti nti tẹmpili jade, ọkan ninu 


l 3 awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ wipe, Olukọni, 
Wò irú okuta ati irú ile ti o wà nihinyi! 

2 Jesu si dahùn wi fun u pe, Iwọ ri ile nla 
wọnyi? kì yio si okuta kan ti a o fi silẹ lori 
ekeji, ti a kì yio wé lulẹ. 

3Bi o si ti joko lori òke Olifi ti o kọju si 


725 


tẹmpili, Peteru ati Jakọbu, ati Johannu ati 
Anderu, bi i lére nikòkọ wipe, 

4 Sọ fun wa, nigbawo ni nkan wọnyi yio ṣẹ? 
kini yio si ṣe àmi nigbati gbogbo nkan wọnyi 
yio ṣẹ? 

5 Jesu si da wọn lohùn, o bẹ̀rẹ si isọ fun 
wọn pẹ, Ẹ má kiyesara, ki ẹnikẹni ki o máṣe 
tàn nyin jẹ: 

6 Nitori awọn enia pipọ yio wá li orukọ mi, 
wipe, Emi ni Kristi; nwọn o si tàn ọpọlọpọ jẹ. 

T Nigbati ẹnyin ba si ngburô ogun ati idagìri 
ogun; ki ẹnyin ki o máṣe jaiya: nitori irú nkan 
wọnyi kò le ṣe ki o ma ṣẹ; ṣugbọn opin na kì 
iṣe isisiyi. 

8 Nitoripe orilẹ—ẹ̀de yio dide si orilẹ—ede, 
ati ilẹ—ọba si ilẹ—ọba: isẹlẹ yio si wà ni ibi 
pupọ, ìyan yio si wà ati wahalà: nkan wọnyi 
ni ipilẹṣẹ ipọnju. 

9 diṢugbọn ẹ má kiyesara nyin: nitori nwọn 
ô si fi nyin le awọn igbimọ lọwọ; a o si lù nyin 
ninu sinagogu: a o si mu nyin duro niwaju 
awọn balẹ ati awọn ọba nitori orukọ mi, fun 
ẹrí si wọn. 

10 A kò le ṣaima kẹ wasu ihinrere ni gbogbo 
orilẹ—ẹ̀de. 

11 Ṣugbọn nigbati nwọn ba nfà nyin, lọ, ti 
nwọn ba si nfi nyin le wọn lọwọ, ẹ maṣe 
ṣaniyan ṣaju ohun ti ẹ o sọ; ṣugbọn ohun ti a ba 
fifun nyin ni wakati na, on ni ki ẹnyin ki o Wi: 
nitori kì iṣe ẹnyin ni nwi, bikoṣe Ẹmí Mim. 

12 Arakunrin yio si fi arakunrin fun pipa, ati 
baba yio fi ọmọ rẹ̀ hàn; awọn ọmọ yio si dide 
si obi wọn, nwọn o si mu ki a pa wọn. 

13 Gbogbo enia ni yio si korira nyin nitori 
orukọ mi: ṣugbọn ẹniti o ba foritì i titi fi de 
opin, on na li a o gbalà. 

14 Ṣugbọn nigbati ẹnyin ba ri irira isọda— 
horo nì, ti o duro nibiti ko tẹ, ti a ti ẹnu woli 
Danieli ṣọ, (ẹnikẹni ti o ba kà a, ki o yé e,) 
nigbana ni ki awọn ti mbẹ ni Judea sálọ si ori 
òke: 

15 Ki ẹniti mbẹ lori ile ki o máṣe sọkalẹ lọ 
sinu ile, bẹni ki o má si ṣe wò inu rẹ̀, lati mu 
ohunkohun jade ninu ile rẹ̀: 

16 Ati ki ẹniti mbẹ li oko ki o maṣe pada 
sẹhin wá lati mu aṣọ rẹ̀. 

17Ṣugbọn egbé ni fun awọn ti o lôyun, ati 
fun awọn ti o nfi ọmu fun ọmọ mu li ọjọ wọnni! 

18 Ki ẹ si ma gbadura, ki sisá nyin ki o máṣe 
bẹ si igba otutù. 

18 Nitori ọjọ wọnni, yio jẹ ọjọ ipọnju irú eyi 
ti kò si lati igba ọjọ ìwa ti Ọlọrun da, titi fi di 
akokò yi, irú rẹ̀ ki yio si si. 


MARKU. 13, 14 
20 Bi ko si ṣe bi Oluwa ti ke ọjọ wọnni kuru, 
kò si ẹda ti iba le là: ṣugbọn nitoriti awọn 
ayanfẹ ti o ti yàn, o ti ke ọjọ wọnni kuru. 

21 Nitorina bi ẹnikan ba wi fun nyin pe, wo 
o, Kristi mbẹ nihinyi; tabi, wo o, o mbẹ 
lẹhun; ẹ máṣe gbà a gbé: 

22 Nitori awọn eke Kristi, ati awọn eke woli 
yio dide, nwọn o si fi àmi ati ohun iyanu hàn, 
tobẹ bi o ṣe iṣe, nwọn iba tàn awọn ayanfẹ 
papa. 

23Ṣugbọn ẹ kiyesara: wo o, mo sọ ohun 
gbogbo fun nyin tẹlẹ. 

24 Ṣugbọn li ọjọ wọnni, lẹhin ipọnju na, 
6ôrùn yio ṣôkun, oṣupá kì yio si fi imọle rẹ̀ hàn; 

25 Awọn irawọ oju ọrun yio já silẹ̀, ati 
agbara ti mbẹ li ọrun li a o si mì titi. 

26 Nigbana ni nwọn o si ri Ọmọ—enia ti yio 
ma ti oju ọrun bò ti on ti agbara nla ati ogo. 

27 Nigbana ni yio si rán awọn angẹli rẹ̀, yio 
si kô gbogbo awọn ayanfẹ rẹ̀ lati ori igun 
mẹrẹrin aiye jọ, lati ikangun aiye titi de 
ikangun ọrun. 

28 Nisisiyi ẹ kẹ owe lara igi ọpọtọ; Nigbati 
ẹ̀ka rẹ̀ ba yọ titun, ti o ba si ru ewé, ẹnyin mọ 
pe igba ẹrùn sunmọ etile: 

29 Gẹgẹ bẹ na li ẹnyin, nigbati ẹnyin ba ri 
nkan wọnyi ti nṣẹ, ki ẹ mò pe o sunmọ etile 
tan lẹhin ilẹkun. 

30 1 9tọ ni mo wi fun nyin, Iran yi kì yio 
rekọja, titi a o fi mu gbogbo nkan wọnyi ṣẹ. 

31 Ọrun on aiye yio rekọja: ṣugbọn ọrọ mi 
kì yio rekọja. 

32 Ṣugbọn niti ọjọ ati wakati na, kò si ẹni— 
kan ti o mò ọ, kò si, ki tilẹ iṣe awọn angẹli 
ọrun, tabi Ọmọ, bikoṣe Baba mi nikanṣoṣo. 

33Ẹ má ṣọra, ki ẹ si ma gbadura: nitori 
ẹnyin ko mò igbati akokò na yio de. 

34 TINitori Ọmọ—enia dabi ọkunrin kan ti o 
lọ si àjo ti o jìna rére, ẹniti o fi ile rẹ̀ silẹ, ti o si 
fi aṣẹ fun awọn ọmọ—ọdọ rẹ̀, ati iṣẹ olukuluku 
fun u, ti o si fi aṣẹ fun oluṣọna ki o má ṣọna. 

35 Nitorina ẹ má ṣọna: nitori ẹnyin ko mọ 
igba ti bale ile mbòwá, bi li alẹ ni, tabi larin 
ọganjọ, tabi li akukọ, tabi li owurọ: 

36 Pe, nigbati o ba de li ojijì, ki o máṣe ba 
nyin li oju orun. 

37 Ohun ti mo wi fun nyin, mo wi fun 
gbogbo enia, Ẹ ma ṣọna. 


l 4 1 LẸHIN ọjọ meji ni ajọ irekọja, ati ti 

aiwukara: ati awọn olori alufa ati 
awọn akọwe nwá ẹ̀na bi nwọn iba ti fi ẹ̀tan 
mu u, ki nwọn ki o pa a. 


MARKU 14 


2Ṣugbọn nwọn wipe, Ki iṣe li ọjọ ajọ, ki 
ariwo ki o má ba wà ninu awọn enia. 

3 TiNigbati o si wà ni Betani ni ile Simoni 
adẹtẹ̀, bi o ti joko tì onjẹ, obinrin kan ti o ni 
oruba alabasta ororo ikunra nardi iyebiye, o 
Wá, o si fẹ orúba na, o si ndà a si i lori. 

4 Awọn kan si wà ti inu wọn ru ninu ara 
Wọn, nwọn si wipe, Nitori kili a ṣe nfi ororo 
ikunra yi ṣòfo? 

5 A ba sá tà ororo ikunra yi jù ìwọn idun— 
run owo idẹ lọ a ba si fifun awọn talakà. 
Nwọn si nkùn si i. 

6Ṣugbọn Jesu wipe, Ẹ jọwọ rẹ̀ si; eṣe ti 
ẹnyin fi mba a wi? iṣẹ rere li o ṣe si mì lara. 

T Nigbagbogbo li ẹnyin sá ni talakà pẹlu 
nyin, ẹnyin le ma ṣore fun wọn nigbakugba 
ti ẹnyin fẹ; ṣugbọn emi li ẹnyin kô ni nigba— 
gbogbo. 

80 ṣe eyi ti o le ṣe: o wá ṣiwaju lati fi oréro 
kùn ara mi fun sisinku mi. 

9 Lotọ ni mo wi fun nyin, Nibikibi ti a o gbé 
wasu ihinrere yi ni gbogbo aiye, nibẹ̀ pẹlu li a 
o si rò ihin eyi ti obinrin yi ṣe lati fi ṣe iranti 
rẹ̀. 
10 J Judasi Iskariotu, ọkan ninu awọn mejila, 
si tọ awọn olori alufa lọ, lati fi i le wọn lọwọ. 

ti Nigbati nwọn si gbọ, nwọn yẹ, nwọn si 
ṣe ileri lati fun u li owo. O si nwá òna bi yio ti 
ṣe fi i le wọn lọwọ. 

12 qLi ọjọ kini ajọ aiwukara, nigbati nwọn 
npa ẹran irekọja, awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ si wi fun 
u pe, Nibo ni iwọ nfẹ ki a lọ ipẹ̀se silẹ, ki iwQ 
ki o le jẹ irekọja. 

130 si rán awọn meji ninu awọn ọmọ-— ẹhin 
rẹ̀, o si wi fun wọn pe, Ẹ lọ si ilu, ọkunrin kan 
ti nrù ìṢa omi yio pade nyin: ẹ ma tò ọ lẹhin. 

14 Ati ibikibi ti o ba gbé wò, ki ẹnyin ki o 
Wi fun bale na pe, Olukọni wipe, Nibo ni 
gbòngan apejẹ na gbé wà, nibiti emi o gbé jẹ 
irekọja pẹlu awọn ọmọ-ẹhin mi? 

15 On o si fi gbọngan nla kan loke hàn nyin, 
ti a ṣe lọṣọ, ti a si pẹ̀se tẹlẹ; nibẹ̀ ni ki ẹnyin ki 
o pẹ̀se silẹ dẹ̀ wa. 

16 Awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ si jade lọ, nwọn wá 
si ilu, nwọn si ri i gẹgẹ bi o ti sọ fun wọn: 
nwọn si pẹ̀se irekọja silẹ. 

17 Nigbati alẹ lẹ, o wá pẹlu awọn mejila. 

18 Bi nwọn si ti joko ti nwọn njẹun, Jesu 
Wipe, Lotọ ni mo wi fun nyin, Ọkan ninu 
nyin yio fi mi hàn, ani on na ti mba mi jẹun. 

19 Nwọn si bẹ̀rẹ si ikanu gidigidi, ati si ibi i 
lere lọkọkan wipe, Emi ni bi? ekeji si wipe, 
Emi ni bi? 


726 


200 si dahùn o si wi fun wọn pe, Ọkan 
ninu awọn mejila ni, ti o ntọwọ bọ inu awo 
pẹlu mi. 

21 Nitotọ Ọmọ—enia nlọ bi a ti kọwe nipa 
tirẹ̀: ṣugbọn egbé ni fun ọkunrin na, lọdọ 
ẹniti a gbé ti fi Ọmọ—enia hàn! iba san fun 
ọkunrin na, bi o ṣepe a kò bí i. 

22 Bi nwọn si ti njẹun, Jesu mu akara, o si 
sure, o si bu u, o si fifun wọn, o wipe, Gbà, jẹ: 
eyiyi li ara mi. 

230 si gbe ago, nigbati o si sure tan, o fifun 
wọn: gbogbo nwọn si mu ninu rẹ̀. 

240 si wi fun wọn pe, Eyi li ẹ̀jẹ mi ti 
majẹmu titun, ti a ta silẹ fun ọpọ enia. 

2518tọ ni mo wi fun nyin, emi kì yio mu 
ninu eso ajara mẹ, titi yio fi di ọjọ na, nigbati 
emi o mu u ni titun ni ijọba Ọlọrun. 

26 TINigbati nwọn si kọ orin kan tan, nwọn 
jade lọ sori òke Olifi. 

27 Jesu si wi fun wọn pe, Gbogbo nyin ni 
yio kọsẹ̀ lara mi li oru oni: nitoriti a ti kọwe rẹ̀ 
pe, Emi o lù oluṣọ agutan, a o si tú agbo 
agutan ká kiri. 

28 Ṣugbọn lẹhin igba ti mo ba jinde, emi o 
ṣaju nyin lọ si Galili. 

29 Ṣugbọn Peteru wi fun u pe, Bi gbogbo 
enia tilẹ kọsẹ̀, ṣugbọn emi kẹ. 

30 Jesu si wi fun u pe, Lôtọ ni mo wi fun ọ 
pe, loni yi, ani li alẹ yi, ki akukọ ki o to kọ 
nigba meji, iwọ o sẹ mi nigba mẹta. 

31 Ṣugbọn o tẹnumọ ọ gidigidi wipe, Bi o 
tilẹ di ati ba ọ kú, emi ko jẹ sẹ ọ bi o ti wù ki o 
Ti. Gẹgẹ bẹni gbogbo wọn wi pẹlu. 

32 Nwọn si wá si ibi kan ti a npẹ ni Getse— 
mane: o si wi fun awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ pe, Ẹ 
joko nihinyi, nigbati mo ba lọ igbadura. 

330 si mu Peteru ati Jakọbu ati Johannu 
pẹlu rẹ̀, ẹnu si bẹrẹ si yà a gidigidi, o si bẹré si 
rẹ̀wẹsi. 

340 si wi fun wọn pẹ, Ọkàn mi nkánu gi— 
digidi titi de ikú: ẹ duro nihin, ki ẹ si má ṣọna. 

350 si lọ siwaju diẹ, o si dojubolẹ, o si gba— 
dura pe, bi o ba le ṣe, ki wakati na le kọja kuro 
lori rẹ̀. 

3860 si wipe, Abba, Baba, ṣiṣe li ohun 
gbogbo fun ọ; mú ago yi kuro lori mi: ṣugbọn 
kì iṣe eyiti emi fẹ, bikoṣe eyiti iwọ fẹ, 

3! O si wá, o ba wọn, nwọn nsùn, o si wi 
fun Peteru pe, Simoni, iwọ nsùn? iwọ kò le 
ṣọna ni wakati kan? 

38 Ẹ má ṣọna, kì ẹ si má gbadura, ki ẹ má ba 
bẹ̀ sinu idẹwò. Lôtọ li ẹmí nfẹ, ṣugbọn o ṣe 
ailera fun ara. 


727 


38 O si tún pada lọ, o si gbadura, o nsọ òrọ 
kanna. 

40 Nigbati o si pada wá, o tún bá wọn, 
nwọn nsún, nitoriti oju wọn kún fun orun, 
bẹ̀ni nwọn kò si mò ẹ̀si ti nwọn iba fifun u. 

41 O si wá li ẹrinkẹta, o si wi fun wọn pe, Ẹ 
ma sùn Wayi, ki ẹ si má simi: o to bẹ, Wakati na 
de; wo o, a fi Ọmọ—enia le awọn ẹlẹṣẹ lọwọ. 

42 Ẹ dide, ki a ma lọ; wo o, ẹniti o fi mi hàn 
sunmọ tosi. 

43 TiLojukanna, bi o si ti nsọ lọwọ, Judasi 
de, ọkan ninu awọn mejila, ati òpọ enia pẹlu 
rẹ̀ ti awọn ti idà, pẹlu ọgọ, lati ọdọ olori alufa, 
ati awọn akọwe, ati awọn agbagba wá. 

44 Ẹniti o si fi i hàn ti fi ami fun wọn, wipe, 
Ẹnikẹni ti mo ba fi ẹnu kò li ẹnu, on na ni; ẹ 
mu u, ki ẹ si ma fà a lọ li alafia. 

45 Nigbati o de, o tò ọ lọ gan, o Wipe, 
Olukọni, olukọni! o si fi ẹnu kò o li ẹnu. 

46 TINwọn si gbé ọwọ wọn le e, nwọn si mu u. 

47 Ṣugbọn ọkan ninu awọn ti o duro nibẹ̀ fà 
idà yọ, o si sá ọmọ—ọdọ olori alufa, o si ke etí rẹ̀ 
kuro. 

48 Jesu si dahùn o si wi fun wọn pe, Emi li 
ẹnyin jade tẹ wá bi olẹ̀, ti ẹnyin ti idà ati ọgọ 
lati mu? 

49 Ti ojojumọ li emi wa pẹlu nyin ni tẹmpi— 
li, ti emi nké nyin, ẹnyin kò si mu mi: ṣugbọn 
iwe—mimọ kò le ṣe alaiṣẹ. 

50 Gbogbo wọn si fi i silẹ, nwọn si sá lọ. 

51 Ọmọkunrin kan si ntò ọ lẹhin, ti o fi aṣọ 
ọgbọ bò ìhoho rẹ̀; awọn ọmọ—ogun si gbá a mu: 

52 O si jọwọ aṣọ ọgbọ na lọwọ, o si sá kuro 
lọdọ wọn nihoho. 

53 Nwọn si mu Jesu lọ ṣọdọ olori alufa: 
gbogbo awọn olori alufa, ati awọn agbagba, ati 
awọn akọwe si pejọ pẹlu rẹ̀. 

54 Peteru si tò ọ lẹhin li okere wò inu ile, titi 
fi de agbala olori alufa; o si bá awọn ọmọ—ọdọ 
joko, o si nyána. 

55 Awọn olori alufa ati gbogbo ajọ ìgbimọ nwá 
ẹlẹri si Jesu lati pa a; nwọn kò si ri ohun kan. 

56 Nitoripe ọpọlọpọ li o jẹri eke si i, ṣugbọn 
ohùn awọn ẹlẹri na kò ṣọkan. 

57 Awọn kan si dide, nwọn njẹri eke si i, 
Wipe, 

58 Awa gbé o wipe, Emi ô wô tẹmpili yi ti a 
fi ọwọ ṣe, niwọn ijẹ mẹta emi o si kẹ omiran 
ti a kò fi ọwọ ṣe. 

58 Ati ninu eyi na pẹlu, ohùn wọn kò ṣọkan. 

60 Olori alufa si dide duro larin, o si bi Jesu 
l€re, wipe, Iwọ kò dahiin kan? kili eyi ti awọn 
wọnyi njẹri si ọ? 


MARKU 14, 15 


61 Ṣugbọn Jesu dakẹ, ko si dahùn ohun kan. 
Olori alufa si tun bi i lére, o wi fun u pe, Iwọ 
ni Kristi na, Ọmọ Olubukun nì? 

62 Jesu si wipe, Emi ni: ẹnyin o si ri Ọmọ— 
enia joko li ọwọ ọtún agbara, yio si ma ti inu 
awọsanma ọrun wá. 

63 Nigbana li olori alufa fà aṣọ rẹ ya, o Wipe, 
Ẹlẹri kili a si nwá? 

64 Ẹnyin gb6 ọrọ—odi na: ẹnyin ti rò o si? 
Gbogbo wọn si da a lẹbi pe, o jẹbi ikú. 

65 Awon miran si bẹ̀rẹ si itute si i lara, ati si 
ibò o loju, ati si ikàn a lẹṣẹ, nwọn si wi fun u 
pe, Sọtẹlẹ: awọn onṣẹ si nfi atẹlẹ ọwọ wọn 
gbá a loju. 

66 qBi Peteru si ti wa ni isalẹ li afin, ọkan 
ninu awọn ọmọbinrin olori alufa wá: 

67 Nigbati o si ri ti Peteru nyána, o wò o, o 
si wipe, Iwọ pẹlu ti wà pẹlu Jesu ti Nasareti. 

68 Ṣugbọn o sé, wipe, Emi ko mò, oyé ohun 
ti iwọ nwi kò tilẹ yé mi. O si jade lọ si iloro; 
akukọ si kọ. 

69 Ọmọbinrin na si tún ri i, o si bẹ̀rẹ si iwi 
fun awọn ti o duro nibẹ̀ pe, Ọkan ninu wọn 
ni eyi. 

70 O si tún sẹ. O si pẹ diẹ, awọn ti o duro 
nibẹ̀ tún wi fun Peteru pe, Lotọ ni, ọkan ninu 
wọn ni iwọ iṣe: nitoripe ara Galili ni iwọ, ede 
rẹ si jọ bẹ. 

71 Ṣugbọn o bẹ̀rẹ si iré ati si ibura, Wipe, 
Emi ko mò ọkunrin yi ẹniti ẹnyin nWi. 

72 Lojukanna akukọ si kọ lẹrinkeji. Peteru si 
ranti ọrọ ti Jesu Wi fun u pe, Ki akukọ ki o to 
kọ lẹrinmeji, iwo o sẹ mi lẹrinmẹta. Nigbati o 


si rò o, o sọkun. 
l 5 1 ATI lojukanna li owurọ, awọn olori 
alufa jọ gbìmọ pẹlu awọn alagba, ati 
awọn akọwe, ati gbogbo ajọ ìgbimọ, nwọn si 
de Jesu, nwọn si mu u lọ, nwọn si fi i le Pilatu 
lọwọ. 
2 Pilatu si bi i lére, Wipe Iwọ ha li Ọba 
awọn Ju? O si dahùn wi fun u pe, Iwọ wi i. 
3 Awọn olori alufa si fi i sùn li ohun pipọ: 
ṣugbọn on ko dahùn kan. 
4 Pilatu si tún bi i lére, wipe, Iwọ ko dahùn 
ohun kan? wò òpọ ohun ti nwọn njẹri si ọ. 
5 Ṣugbọn Jesu ko da a ni gbolohùn kan: 
tobẹ ti ẹnu fi yà Pilatu. 
6 Njẹ nigba ajọ na, on a ma dá ond kan silẹ 
fun wọn, ẹnikẹni ti nwọn ba bere. 
7 Ẹnikan si wà ti a npe ni Barabba, ẹniti a sọ 
sinu tubu pẹlu awọn ti o ṣọtẹ pẹlu rẹ̀, awọn 
ẹniti o si pania pẹlu ninu ìṣọtẹ na. 


MARKU 15 

8 Ijọ enia si bẹ̀rẹ si ikigbe soke li ohùn rara, 
nwọn nfẹ ki o ṣe bi on ti ima ṣe fun wọn ri. 

9 Ṣugbọn Pilatu da wọn lohùn, wipe, Ẹnyin 
nfẹ ki emi ki o da Ọba awọn Ju silẹ fun nyin? 

10 On sá ti mò pe nitori ilara ni awọn olori 
alufa ṣe fi i le on lọwọ. 

ti Ṣugbọn awọn olori alufa rú awọn enia 
soke pe, ki o kuku dá Barabba silẹ fun wọn. 

12 Pilatu si dahùn o tún wi fun wọn pe, Kili 
ẹnyin ha nfẹ ki emi ki o ṣe si ẹniti ẹnyin npẹ̀ li 
Ọba awọn Ju? 

13 Nwọn si tún kigbe soke, wipe, Kàn a mọ 
agbelebu. 

14 Nigbana ni Pilatu si bi wọn l€re, wipe, 
Eṣe? buburu kili o ṣe? Nwọn si kigbe soke 
gidigidi, wipe, Kàn a mọ agbelebu. 

15 qPilatu si nfẹ se eyi ti o wù awọn enia, o 
da Barabba silẹ fun wọn. Nigbati o si nà Jesu 
tan, o fà a le wọn lọwọ lati kàn a mọ agbelebu. 

16 Awọn ọmọ—ogun si fà a jade lọ sinu 
gbòngan, ti a npẹ ni Pretorioni; nwọn si pẹ̀ 
gbogbo ẹgbẹ awọn ọmọ-ogun jọ. 

17 Nwọn si fi aṣọ elesẹ̀ àluko wò ọ, nwọn 
hun ade ẹgún, nwọn si fi dé e li ori; 

18 Nwọn si bẹ̀rẹ si ikí i, wipe, Kabiyesi, Ọba 
awọn Ju! 

19 Nwọn si fi ọpá iye lù u lori, nwọn si tute 
si i lara, nwọn si kunlẹ niwaju rẹ̀, nwọn si 
foribalẹ fun u. 

20 Nigbati nwọn si fi i ṣẹ̀sin tan, nwọn si bọ 
aṣọ elesẹ̀ àluko na kuro lara rẹ̀, nwọn si fi aṣọ rẹ̀ 
Wò ọ, nwọn si mu u jade lọ lati kàn a mọ 
agbelebu. 

21 Nwọn si fi agbara mu ọkunrin kan, lati 
rù agbelebu rẹ̀, Simoni ara Kirene, ẹniti 
nkọja lọ, ti nti igberiko bọ, baba Aleksanderu 
ati Rufu. 

22Nwọn si mu u wá si ibi ti a npẹ̀ ni Gol— 
gota, itumọ eyi ti ijẹ, Ibi agbari. 

23Nwọn si fi ọti—waini ti a dàpọ mọ ojia 
fun u lati mu: ṣugbọn on kò gbà a. 

24 Nigbati nwọn si kàn a mọ agbelebu tan, 
nwọn si pín aṣọ rẹ̀, nwọn si ṣẹ gẹ̀ge lori wọn, 
eyi ti olukuluku iba mú. 

25 Ni wakati kẹta ọjọ, on ni nwọn kàn a mọ 
agbelebu. 

26 A si kọwe akọle òran ifisùn rẹ̀ si igberi rẹ̀ 
ỌBA AWỌN JU. 

27 Nwọn si kàn awọn olẹ̀ meji mọ agbelebu 
pẹlu rẹ̀; ọkan li ọwọ ọtún, ati ekeji li ọwé òsi rẹ̀. 

28 Iwe—mimọ si ṣẹ, ti o wipe, A si kà a mọ 
awọn arufin. 

29 Awọn ti nrekọja lọ si nfi i ṣe ẹlẹyà, nwọn 


728 


si nmì ori wọn, Wipe, A, Iwọ ti o wé tẹmpili, 
ti o si kẹ ọ ni ijọ mẹta, 

30 Gbà ara rẹ, ki o si sọkalẹ lati ori agbele— 
bu wá. 

31 Gẹgẹ bẹli awọn olori alufa pẹlu, nwọn 
nsin i jẹ ninu ara wọn pẹlu awọn akọwe, 
Wipe, O gbà awọn ẹlomiran là; kò le gbà ara rẹ̀. 

32 jẹ ki Kristi, Ọba Israeli, sọkalẹ lati ori 
agbelebu wá nisisiyi, ki awa ki o le ri i, ki a si 
le gbagbe. Awọn ti a kàn mọ agbelebu pẹlu rẹ̀ 
si nkẹgan rẹ̀. 

33 Nigbati o di wakati kẹfa, òkunkun si ṣú 
bò gbogbo ilẹ titi o fi di wakati kẹsan. 

34 Ni wakati kẹsan ni Jesu si kigbe soke li 
ohùn rara, wipe, Eloi, Eloi, lama sabaktani? 
itumọ eyi ti ijẹ, Ọlọrun mi, Ọlọrun mi, €ṣe ti 
iwọ fi kò mi silẹ? 

35 Nigbati awọn kan ninu awọn ti o duro 
nibẹ̀ gbé eyi, nwọn wipe, Wò o, o npe Elijah. 

36 Ẹnikan si sare, o fi sponge bọ ọti kikan, o 
fi le ori ọpá iyẹ̀, o fifun u mu, wipe, Ẹ jọwọ rẹ̀ 
si; ẹ jẹ ki a ma wò bi Elijah yio wá gbé e 
sọkalẹ. 

37 Jesu si kigbe soke li ohùn rara, o jọwọ 
ẹmi rẹ̀ lọwọ. 

38 Aṣọ ikele tẹmpili si ya si meji lati oke de 
isalẹ. 

39 TNigbati balogun ọrún, ti o duro niha 
ọdọ rẹ̀ ri ti o kigbe soke bayi, ti o si jọwọ ẹmi 
rẹ̀ lọwọ, o wipe, Lotọ Ọmọ Ọlọrun li ọkunrin 
yi iṣe. 

40 Awọn obinrin pẹlu si wà li òkere nwọn 
nwò: ninu awọn ẹniti Marla Magdalene wà, ati 
Maria iya Jakọbu kekere, ati ti Jose ati Salome; 

A (Awọn ẹniti, nigbati o wà ni Galili, ti 
nwọn ntò ọ lẹhin, ti nwọn si nṣe iranṣẹ fun 
u;) ati ọpọ obinrin miran pẹlu, ti o ba a goke 
Wá si Jerusalemu. 

42 TiNigbati alẹ si lẹ, nitoriti iṣe ọjọ ipalẹmọ, 
eyini ni, ọjọ ti o ṣiwaju ọjọ isimi, 

43 Josefu ara Arimatea, ọlọlá ìgbimọ, ẹniti 
on tikalarẹ̀ pẹlu nreti ijọba Ọlọrun, o wá, o si 
wọle tò Pilatu lọ laifòya, o si tọrọ okú Jesu. 

44 Ẹnu si yà Pilatu gidigidi, bi o ti kú na: o si 
pẹ̀ balogun ọrún, o bi i l€re bi igba ti o ti kú ti 
pẹ diẹ. 

45 Nigbati o si mò lati ọdọ balọgun ọrún na, 
o si fi okú na fun Josefu. 

46 O si rà aṣọ ọgbọ wá, o si sò ọ kalẹ, o si fi 
aṣọ ọgbọ na dì i, o si t ẹ sinu ibojì ti a gbẹ ninu 
apata, o si yi okuta kan di ẹnu—òna ibojì na. 

47 Ati Maria Magdalene, ati Maria iya Jose, 
ri ibi ti a gbé tẹ̀ ẹ si. 


729 


l Ô 1NIGBATI ọjọ isimi si kọja, Maria 

Magdalene, ati Maria iya Jakọbu, 
ati Salome rà turari ki nwọn ba wá lati fi 
kùn u. 

2 Ni kutukutu owurò ọjọ kini òsẹ, nwọn wá 
si ibi iboji nigbati òrùn bẹ̀rẹ si ilà. 

3Nwọn si mba ara wọn ṣe aroye, Wipe, 
Tani yio yi okuta kuro li ẹnu ibojì na fun wa? 

4 Nigbati nwọn si wò o, nwọn ri pe a ti yi 
okuta na kuro: nitoripe o tobi gidigidi. 

5 Nigbati nwọn si wò inu ibojì na, nwọn ri 
ọmọkunrin kan joko li apa ọtún, ti o wọ 
agbada funfun; ẹ̀ru si ba wọn. 

80 si wi fun wọn pe, Ẹ má bẹ̀ru: ẹnyin nwá 
Jesu ti Nasareti, ti a kàn mọ agbelebu: o jinde; 
kò si nihinyi: ẹ wò ibi ti nwọn gbé tẹ̀ ẹ si. 

7 Ṣugbọn ẹ lọ, ki ẹ si wi fun awọn ọmọ-ẹhin 
rẹ̀ ati Peteru pe, o ṣaju nyin lọ si Galili: nibẹ̀ li 
ẹnyin o gbe ri i, bi o ti wi fun nyin. 

8Nwọn si jade lọ kánkan, nwọn si sá kuro 
ni ibojì; nitoriti nwọn nwarìrìi, ẹ̀ru si ba wọn 
gidigidi: bẹni nwọn ko Wi ohunkohun fun 
ẹnikan; nitoripe ẹ̀ru ba wọn. 

9 TiNigbati Jesu jinde li owurò kutukutu ni 
ijọ kini ẹsẹ, o ké fi ara hàn fun Maria Magda— 
lene, lara ẹniti o ti lé ẹmi ẹ̀ṣu meje jade. 

10 On si lọ sọ fun awọn ti o ti mba a gbé, bi 
nwọn ti ngbàwẹ, ti nwọn si nsọkun. 


LUKU 1 
11 Ati awọn, nigbati nwọn si gbé pe o ti di 
aláye, ati pe, on si ti ri i, nwọn kò gbagbọ. 

12 Lẹhin eyini, o si fi ara hàn fun awọn 
meji ninu wọn li ọna miran, bi nwọn ti nrìn li 
òna, ti nwọn si nlọ si igberiko. 

13Nwọn si lọ isọ fun awọn iyokù: nwọn kò 
si gbà wọn gbọ pelu. 

14 Nilẹhinna o si fi ara hàn fun awọn mọkanla 
bi nwọn ti joko tì onje, o si ba aigbagbọ ati lile 
àiya wọn wi, nitoriti nwọn ko gbà awọn ti o ti ri 
i gbé lẹhin igbati o jinde. 

15 O si wi fun wọn pe, Ẹ lọ si gbogbo aiye, 
ki ẹ si ma wasu ihinrere fun gbogbo ẹda. 

16 Ẹniti o ba gbagbé, ti a ba si baptisi rẹ̀ yio 
là; ṣugbọn ẹniti kò ba gbagbọ yio jẹbi. 

17 Àmi wọnyi ni yio si ma ba awọn ti o 
gbagbe lọ; Li orukọ mi ni nwọn o ma lé awọn 
ẹmi ẹ̀ṣu jade; nwọn o si ma fi ẹ̀de titun sọrọ; 

18 Nwọn o si ma gbé ejò lọwọ; bi nwọn ba si 
mu ohunkohun ti o li oré, kì yio pa wọn lara 
rara: nwọn o gbé ọwé le awọn ọlọkunrun, ara 
wọn ô da. 

19 TíBẹni nigbati Oluwa si ti ba wọn sòrọ tan, 
a si gbà a lọ soke ọrun, o si joko li ọwọ ọtún 
Ọlọrun. 

20 Nwọn si jade lọ, nwọn si nwasu nibi— 
gbogbo, Oluwa si mba wọn ṣiṣẹ, o si nfi idi 
ẹrọ na kalẹ, nipa àmi ti ntẹ̀le e. Amin. 


IHINRERE 


LUKU 


i1NIWỌNBI ẹòpọ enia ti dawọle e lati tò 
ìhin wọnni jọ lẹsẹsẹ, eyiti o ti gbilẹ ṣinṣin 
larin wa, 

2 Ani gẹgẹ bi awọn ti o ṣe oju wọn lati 
ibẹrẹ, ti nwọn si jasi iranṣẹ ọrọ na, ti fi le wa 
lọwọ; 

30 si yẹ fun mi pẹlu, lati kọwe si ọ lẹsẹsẹ 
bi mo ti wadi ohun gbogbo kinikini si lati 
ipilẹsẹ, Teofilu ọlọla jùlọ, 

4 Ki iwọ ki o le mò ọtitọ ohun wọnni, ti a ti 
kẹ ọ. 

5 JiNigba ọjọ Herodu ọba Judea, alufa kan 
wà, ni ipa ti Abia, orukọ rẹ̀ a ma jẹ Sakariah: 
aya rẹ̀ si ṣe ọkan ninu awọn ọmọbinrin Aaroni, 
orukọ rẹ̀ a si ma jẹ Elisabeti. 


6 Awọn mejeji si ṣe olododo niwaju Ọlọrun, 
nwọn nrìn ni gbogbo ofin on ìlana Oluwa li 
ailẹgan. 

7 Ṣugbọn nwọn kò li ọmọ, nitoriti Elisabeti 
yàgan, awọn mejeji si di arugbo. 

80 si ṣe, nigbati o nṣe iṣẹ alufa niwaju 
Ọlọrun ni ipa iṢ tirẹ̀, 

9 Bi iṣe awọn alufa, ipa tirẹ̀ ni ati ma fi turari 
jôna, nigbati o ba wò inu tẹmpili Oluwa lọ. 

10 Gbogbo ijọ awọn enia si ngbadura lode li 
akokò sisun turari. 

11 Angẹli Oluwa kan si fi ara hàn a, o duro li 
apa ọtún pẹpẹ turari. 

12 Nigbati Sakariah si ri i, ori rẹ̀ wúle, ẹ̀ru si 
ba a. 


LUKU 1 

13 Ṣugbọn angẹli na wi fun u pe, Má bẹ̀ru, 
Sakariah: nitoriti adura rẹ gbà; Elisabeti aya rẹ 
yio si bi ọmọkunrin kan fun ọ, iwọ o si sọ 
orukọ rẹ̀ ni Johannu. 

14 Iwọ o si li ayò ati inu didùn: enia pipọ yio 
si yò si ibi rẹ̀. 

15 Nitori on o pò niwaju Oluwa, kì yio si 
mu ọti—waini, bẹni kì yio si mu ọti—lile; yio si 
kún fun Ẹmi Mimọ ani lati inu iya rẹ̀ wá. 

16 On o si pa pipọ da ninu awọn ọmọ Israeli 
si Oluwa Ọlọrun wọn. 

17 Ẹmí ati agbara Elijah ni on o si fi ṣaju rẹ̀ 
lọ, lati pa ọkàn awọn baba dà si ti awọn ọmọ, 
ati ti awọn alaigbọran si ọgbéôn awọn oléôtọ; ki 
o le pẹ̀se enia ti a mura silẹ dẹ̀ Oluwa. 

18 Sakariah si wi fun angẹli na pe, Àmi wo li 
emi o fi mò eyi? Emi sá di àgba, ati Elisabeti 
aya mi si di arugbo. 

19 Angẹli na si dahùn o wi fun u pe, Emi ni 
Gabrieli, ti ima duro niwaju Ọlọrun; emi li a 
rán wá lati sọ fun ọ, ati lati mu ìhin ayọ wọnyi 
fun ọ wá. 

20 Si kiyesi i, iwọ o yadi, iwọ kì yio si le 
fọhun, titi ọjọ na ti nkan wọnyi yio fi ṣẹ, nitori 
iwọ ko gbà ẹrọ mi gbé ti yio ṣẹ li akokò wọn. 

21 Awọn enia si duro dẹ̀ Sakariah, ẹnu si yà 
wọn nitoriti o pẹ ninu tẹmpili. 

22 Nigbati o si jade, kò le fọhun si wọn: nwọn 
si woye pe o rí iran ninu tẹmpili: nitoriti o nṣe 
apẹrẹ si wọn, o si yà odi. 

230 si ṣe, nigbati ọjọ iṣẹ isin rẹ̀ pe, o lọ si 
ile rẹ̀. 

24 Lẹhin ọjọ wọnyi ni Elisabeti aya rẹ̀ léyun, 
o si fi ara rẹ̀ pamQ li oṣù marun, o ni, 

25 Bayi li Oluwa ṣe fun mi li ọjọ ti o ṣijuwò 
mi, lati mu ẹ̀gan mi kuro lọdọ araiye. 

26 li oṣù kẹfa a si rán angẹli Gabrieli lati 
ọdọ Ọlọrun lọ si ilu kan ni Galili, ti a npẹ̀ ni 
Nasareti, 

27 Si wundia kan ti a fẹ fun ọkunrin kan, ti a 
npe ni Josefu, ti idile Dafidi; orukọ wundia na 
a si ma jẹ Maria. 

28 Angẹli na si tò ọ wá, o ni, Alafia iwọ ẹniti a 
kọjusi ṣe li ore, Oluwa pẹlu rẹ: alabukun—fun 
ni iwọ ninu awọn obinrin. 

29 Ṣugbọn ọkàn rẹ̀ kò lelẹ nitori ọrọ na, o si 
rò ninu ara rẹ̀ pe, irú kíki kili eyi. 

30 Angẹli na si wi fun u pe, Má bẹ̀ru, Maria: 
nitori iwọ ti ri ojurere lọdọ Ọlọrun. 

31 Sá si kiyesi i, iwọ o lôyun ninu rẹ, iwọ o si 
bi ọmọkunrin kan, iwọ o si pẹ̀ orukọ rẹ̀ ni 
JESU. 

32On o pò, Ọmọ Ọgá-—ogo julọ li a o si ma 


730 


pẹ̀ e: Oluwa Ọlọrun yio si fi it€ Dafidi baba rẹ̀ 
fun u: 

33 Yio si jọba ni ile Jakọbu titi aiye; ijọba rẹ̀ 
ki yio si ni ipẹkun. 

34 Nigbana ni Maria wi fun angẹli na pe, Eyi 
yio ha ti ṣe ri bẹ, nigbati emi kò ti mò ọkunrin? 

35 Angẹli na si dahùn o si wi fun u pe, Ẹmí 
Mimẹ yio tò ọ wá, ati agbara Ọgá—ogo yio ṣiji 
bò ọ: nitorina ohun mimé ti a o ti inu rẹ bi, 
Ọmọ Ọlọrun li a o ma pẹ̀ e. 

36 Si kiyesi i, Elisabeti ibatan rẹ, on pẹlu si 
lôéyun ọmọkunrin kan li ogbologbo rẹ̀: eyi si li 
oṣu kẹfa fun ẹniti a npe li agàn. 

37 Nitori kò si ohun ti Ọlọrun ko le ṣe. 

38 Maria si wipe, Wò ọmọ—ọdọ Oluwa; ki o 
ri fun mi gẹgẹ bi òrọ rẹ. Angẹli na si fi i silẹ lọ. 

38 Ni ijọ wọnyi ni Maria si dide, o lọ kánkan 
si ilẹ—òke, si ilu kan ni Juda; 

400 si wò ile Sakariah lọ o si ki Elisabeti. 

A O si ṣe, nigbati Elisabeti gbọ kikí Maria, 
ọlẹ̀ sọ ninu rẹ̀; Elisabeti si kún fun Ẹmí Mim: 

420 si ke li ohùn rara, o si wipe, 
Alabukun-fun ni iwọ ninu awọn obinrin, 
alabukun— fun si ni fun ọmọ inu rẹ. 

43Nibo si li eyi ti wá ba mi, ti iya Oluwa mi 
iba fi tọ mi wá? 

44 Sawò o, bi ohùn kiki rẹ ti b6 si mi li etí, 
ọlẹ̀ sọ ninu mi fun ayọ. 

45 Alabukun-fun si li ẹniti o gbagbQ: nitori 
nkan wọnyi ti a ti sọ fun u lati ọdọ Oluwa wá 
yio ṣẹ. 

46 Maria si dahùn, o ni, Ọkàn mi yìn Oluwa 
logo, 

47 Ẹmi mi si yò si Ọlọrun Olugbala mi. 

48 Nitoriti o ṣijuwò ìwa irẹlẹ ọmọbinrin ọdọ 
rẹ̀: sá wò o, lati isisiyi lọ gbogbo iran enia ni 
yio ma pò mi li alabukunfun. 

49 Nitori ẹniti o li agbara ti ṣe ohun ti o tobi 
fun mi; mimQ si li orukọ rẹ̀. 

50 Anu rẹ̀ si mbẹ fun awọn ti o bẹ̀ru rẹ̀ lati 
irandiran. 

51O ti fi agbara hàn li apa rẹ̀; o ti tù awọn 
onirera ká ni ironu ọkàn wọn. 

52 O ti mu awọn alagbara kuro lori it€ wọn, 
o si gbé awọn talakà leke. 

53 O ti fi ohun ti o dara kún awọn ti ebi npa; 
o si rán awọn ọlọrò pada lọwọ ofo. 

540 ti ràn Israeli ọmọ—ọdọ rẹ̀ lọwọ, ni 
iranti ánu rẹ̀; 

55 Bi o ti sọ fun awọn baba wa, fun Abraha— 
mu, ati fun irú—ọmọ rẹ̀ lailai. 

56 Maria si ba a joko niwọn oṣù mẹta, o si 
pada lọ si ile rẹ̀. 


731 


57 Ọjọ Elisabeti pe Wayi ti yio bí; o si bí 
ọmọkunrin kan. 

58 Ati awọn aladugbo, ati awọn ibatan rẹ̀ gbẹ 
bi Oluwa ti ṣe anu nla fun u; nwọn si ba a yọ. 

580 si ṣe, ni ijọ kẹjọ nwọn wá lati kọ ọmọ 
na nila; nwọn si sọ orukọ rẹ̀ ni Sakariah, gẹgẹ 
bi orukọ baba rẹ̀. 

60 Iya rẹ̀ si dahùn, o ni Bẹkọ; bikoṣe Johan— 
nu li a o pé e. 

61 Nwọn si wi fun u pe, Kò si ọkan ninu 
awọn ará rẹ ti a npò li orukọ yi. 

62Nwọn si ṣe apẹrẹ si baba rẹ̀, bi o ti nfẹ ki 
a pe e. 

630 si bẹ̀re walá, o kọ, wipe, Johannu li 
orukọ rẹ̀. Ẹnu si yà gbogbo wọn. 

64 Ẹnu rẹ̀ si ṣí lọgan, okùn ahọn rẹ̀ si tú, o si 
sòrọ, o si nyìn Ọlọrun. 

65 Ẹru si ba gbogbo awọn ti mbẹ li àgbegbe 
Wọn: a si rohin gbogbo nkan wọnyi ká gbogbo 
ilẹ òke Judea. 

66 Gbogbo awọn ti o gbQ si tò o sinu ọkàn 
wọn, nwọn nwipe, Irú ọmọ kili eyi yio jẹ! 
Ọwọ Oluwa si wà pẹlu rẹ̀. 

67 Sakariah baba rẹ̀ si kún fun Ẹmí Mim€, o 
si sọtẹlẹ, o ni, 

68 Olubukun li Oluwa Ọlọrun Israeli; nito— 
riti o ti bojuwò, ti o si ti dá awọn enia rẹ̀ 
nide, 

68 O si ti gbé iwo igbala soke fun wa ni ile 
Dafidi ọmọ—ọdọ rẹ̀; 

70 Bi o ti wi li ẹnu awọn woli rẹ̀ mim€, ti 
nwọn ti mbẹ nigbati aiye ti ṣẹ̀: 

T1 Pe, a o gbà wa là lọwọ awọn ọtá wa, ati 
lọwọ gbogbo awọn ti o korira wa; 

72 Lati ṣe ánu ti o ti leri fun awọn baba wa, 
ati lati ranti majẹmu rẹ̀ mim, 

73 Ara ti o ti bú fun Abrahamu baba wa, 

74 Pe on o fifun wa, lati gbà wa lọwọ awọn 
ọtá wa, ki awa ki o le ma sìn i laifòya, 

75 Ni mim ìwa ati li ododo niwaju rẹ̀, li ọjọ 
aiye wa gbogbo. 

76 Ati iwọ, ọmọ, woli Ọgá—ogo li a o ma pẹ̀ 
ọ: nitori iwọ ni yio Ṣaju Oluwa lati tún ọna rẹ̀ 
ṣe; 

77 Lati fi ìmọ igbala fun awọn enia rẹ̀ fun 
imukuro ẹ̀ṣẹ wọn, 

78 Nitori iyẹnu Ọlọrun wa; nipa eyiti ìla— 
òôrùn lati oke wá bojuwò wa, 

78 Lati fi imọlẹ fun awọn ti o joko li òkun— 
kun ati li ojiji ikú, ati lati fi ẹsẹ wa le ọna ala— 
fia. 

80 Ọmọ na si dàgba, o si le li ọkàn, o si wà 
ni ijù titi o fi di ọjọ ifihàn rẹ̀ fun Israeli. 


LUKU 1, 2 
1O SI ṣe li ọjọ wọnni, aṣẹ ti ọdọ Kesari 
Augustu jade wá pe, ki a kọ orukọ 
gbogbo aiye sinu iwe. 

2(Eyi ni ikọsinu—iwe ikini ti a ṣe nigbati 
Kireniu fi jẹ Balẹ Siria.) 

3 Gbogbo awọn enia si lọ lati kọ orukọ rẹ̀ 
sinu iwe, olukuluku si ilu ara rẹ̀. 

4 Josefu pẹlu si goke lati Nasareti ilu Galili 
lọ, si ilu Dafidi ni Judea, ti a npé ni Betlehe— 
mu; nitoriti iran ati idile Dafidi ni iṣe, 

5 Lati kọ orukọ rẹ̀, pẹlu Maria aya rẹ̀ afẹsọ— 
na, ti o tobi fun oyún. 

60 si ṣe, nigbati nwọn wà nibẹ̀, ọjọ rẹ̀ pé ti 
on o bí. 

7O si bí akọbi rẹ̀ ọmọkunrin, o si fi ọja wé 
e, o si tẹ̀ ẹ sinu ibujẹ ẹran; nitoriti àye kò si 
fun wọn ninu ile ẹ̀ro. 

8 Awọn oluṣọ—agutan mbẹ ni ilu na, nwọn 
nṣọ agbo agutan wọn li oru ni pápá ti nwọn 
ngbé. 

9 Sá si kiyesi i, angẹli Oluwa na yọ si wọn, 
ogo Oluwa si ràn yi wọn ká: ẹ̀ru si ba wọn 
gidigidi. 

10 Angẹli na si wi fun wọn pe, Má bẹ̀ru: 
sawò o, mo mu ihinrere ayò nla fun nyin Wá, 
ti yio ṣe ti enia gbogbo. 

11 Nitori a bí Olugbala fun nyin loni ni ilu 
Dafidi, ti iṣe Kristi Oluwa. 

12 Eyi ni yio si ṣe àmi fun nyin; ẹnyin Ô ri 
ọmọ-—ọwọ ti a fi ọja wé, o dubulẹ ni ibujẹ ẹran. 

13 Ọpọlọpọ ogun ọrun si yọ si angẹli na li 
ojijì, nwọn nyìn Ọlọrun, wipe, 

14 Ogo ni fun Ọlọrun loke ọrun, ati li aiye 
alafia, ifẹ inu rere si enia. 

15 O si ṣe, nigbati awọn angẹli na pada kuro 
lọdọ wọn lọ si ọrun, awọn ọkunrin oluṣọ— 
agutan na ba ara wọn sọ pe, Ẹ jẹ ki a lọ tàra si 
Betlehemu, ki a le ri ohun ti o ṣẹ, ti Oluwa fi— 
hàn fun wa. 

16 Nwọn si wá lọgan, nwọn si ri Maria, ati 
Josefu, ati ọmọ—ọwọ na, o dubulẹ ninu ibujẹ 
ẹran. 

17 Nigbati nwọn si ti ri i, nwọn sọ ohun ti a 
ti wi fun wọn nipa ti ọmọ yi. 

18 Ẹnu si yà gbogbo awọn ti o gbọ si nkan 
Wọnyi, ti a ti wi fun wọn lati ọdọ awọn oluṣọ— 
agutan wá. 

19 Ṣugbọn. Maria pa gbogbo nkan wọnyi 
m$, o nrò wọn ninu ọkàn rẹ̀. 

20 Awọn oluṣọ—agutan si pada lọ, nwọn nfi 
ogo fun Ọlọrun, nwọn si nyìn i, nitori ohun 
gbogbo ti nwọn ti gbé ati ti nwọn ti ri, bi a ti 
wi i fun wọn. 


LUKU 2, 3 

21 Nigbati ijọ mẹjọ si pé lati kọ ọmọ na nila, 
nwọn pẹ̀ orukọ rẹ̀ ni JESU, bi a ti sọ ọ tẹlẹ lati 
ọdọ angẹli na wá ki a to lôyun rẹ̀ ninu. 

22 Nigbati ọjọ iwẹnu Maria si pé gẹgẹ bi 
ofin Mose, nwọn gbé Jesu wá si Jerusalemu 
lati fi i fun Oluwa; 

23 (Bi a ti kọ ọ sinu ofin Oluwa pe, Gbogbo 
ọmọ ọkunrin ti o ṣe akọbi, on li a o pẹ̀ ni 
mimQ fun Oluwa;) 

24 Ati lati rubọ gẹgẹ bi eyi ti a wi ninu ofin 
Oluwa, Àdaba meji, tabi ọmọ ẹiyẹle meji. 

25Si kiyesi i, ọkunrin kan wà ni Jerusalemu, 
orukọ rẹ̀ a ma jẹ Simeoni; ọkunrin na si ṣe olôtọ 
ati olufọkànsin, o nreti itunu Israeli: Ẹmí Mimô6 
si bà le e. 

26 A si ti fihan a lati ọdọ Ẹmí Mim6ô na wá 
pe, on kì yio ri ikú, ki o to ri Kristi Oluwa. 

27O si ti ipa Ẹmí wá sinu tẹmpili: nigbati 
awọn obi rẹ̀ si gbé ọmọ na Jesu wá, lati ṣe fun 
u bi iṣe ofin. 

28 Nigbana li o gbé e li apa rẹ̀, o fi ibukun 
fun Ọlọrun, o ni, 

29 Oluwa, nigbayi li o to jọwọ ọmọ—ọdọ rẹ 
lọwọ lọ li alafia, gẹgẹ bi ẹrọ rẹ: 

30 Nitoriti oju mi ti ri igbala rẹ na, 

31 Ti iwọ ti pese silẹ niwaju enia gbogbo; 

32 Imọlẹ lati m6 si awọn Keferi, ati ogo Is— 
Taeli enia rẹ. 

33 Ẹnu si yà Josefu ati iya rẹ̀ si nkan ti a nsọ 
si i wọnyi. 

34 Simeoni si sure fun wọn, o si wi fun 
Maria iya rẹ̀ pe, Kiyesi i, a gbé ọmọ yi kalẹ fun 
iṣubu ati idide òpọ enia ni Israeli; ati fun ami 
ti a nsẹrọ òdi si; 

35 (Idà yio si gún iwọ na li ọkàn pẹlu,) ki a 
le fi ironu ọpọ ọkàn hàn. 

36 Ẹnikan si mbẹ, Anna woli, ọmọbinrin 
Fanueli, li ẹ̀ya Aseri: ọjọ ogbô rẹ̀ pò, o ti ba 
ọkọ gbé li ọdún meje lati igba wundia rẹ̀ 
wá; 

370 si ṣe opô ìwọn ọdún mẹrinlelọgọrin, 
ẹniti kò kuro ni tẹmpili, o si nfi awẹ ati adura 
sìn Ọlọrun lọsán ati loru. 

3BO si wọle li akokò na, o si dupẹ fun 
Oluwa pẹlu, o si sọrọ rẹ̀ fun gbogbo awọn ti o 
nreti idande Jerusalemu. 

39 Nigbati nwọn si ti ṣe nkan gbogbo tan 
gẹgẹ bi ofin Oluwa, nwọn pada lọ si Galili, si 
Nasareti ilu wọn. 

40 Ọmọ na si ndàgba, o si nlagbara, o si kún 
fun ọgbọn: ore—ọfẹ Ọlọrun si mbẹ lara rẹ̀. 

41 Awọn ôbi rẹ̀ a si má lọ si Jerusalemu li 
ọdọdún si ajọ irekọja. 


732 


42 Nigbati o si di ọmọ ọdún mejila, nwọn 
goke lọ si Jerusalemu gẹgẹ bi iṣe ajọ na. 

43 Nigbati ọjọ wọn si pé bi nwọn ti npada 
bọ, ọmọ na Jesu duro lẹhin ni Jerusalemu; 
Josefu ati iya rẹ̀ kò mọ. 

A44AṢugbọn nwọn ṣebi o wà li ẹgbẹ ẹ̀ro, 
nwọn rìn ìrin ọjọ kan; nwọn wá a kiri ninu 
awọn ará ati awọn ojulumò wọn. 

45 Nigbati nwọn kò si ri i, nwọn pada si 
Jerusalemu, nwọn nwá a kiri. 

ABO si ṣe, lẹhin ijọ mẹta nwọn ri i ninu 
tẹmpili o joko li arin awọn olukọni, o ngbọ ti 
wọn, o si mbi wọn l6re. 

47 Ẹnu si yà gbogbo awọn ti o gbẹ òrọ rẹ̀ fun 
oyé ati idahún rẹ̀. 

48 Nigbati nwọn si ri i, hà ṣe wọn: iya rẹ̀ si 
bi i pe, Ọmọ, eṣe ti iwọ fi ṣe wa bẹ? sawò o, 
baba rẹ ati emi ti nfi ibinujẹ wá ọ kiri. 

480 si dahùn wi fun wọn pe, Éṣe ti ẹnyin fi 
nwá mi kiri? ẹnyin kò mọ pe, emi kò le ṣàima 
wa nibi iṣẹ Baba mi? 

50 Ọrọ ti o sọ kò si yé wọn. 

51 O si ba wọn sọkalẹ lọ si Nasareti, o si fi 
ara balẹ fun wọn: ṣugbọn iya rẹ̀ pa gbogbo 
nkan wọnyi mọ ninu ọkàn rẹ̀. 

52 Jesu si npò li ọgbén, o si ndàgba, o si wà 
li ojurere li ọdọ Ọlọrun ati enia. 

3 1LI ọdún kẹdogun ijọba Tiberiu Kesari, 

nigbati Pontiu Pilatu jẹ Bálẹ, Judea, ti 
Herodu si jẹ tetrarki Galili, Filippi arakunrin 
rẹ̀ si jẹ tetrarki Iturea ati ti Trakoniti, Lisania 
si jẹ tetrarki Abilene, 

2 Ti Anna on Kaiafa nṣe olori awọn alufa, 
nigbana li ọrọ Ọlọrun tò Johannu ọmọ Saka— 
Tiah wá ni ijù. 

3 O si wá si gbogbo ilẹ ìha Jordani, o nwasu 
baptismu ironupiwada fun imukuro ẹ̀ṣẹ; 

4 Bi a ti kọ ọ ninu iwe ẹ̀Qrọ woli Isaiah pe, 
Ohùn ẹni ti nkigbe ni ijù, Ẹ tún òna Oluwa 
ṣe, ẹ mu ipa—ọna rẹ̀ tẹ. 

5 Gbogbo ọgbún li a o kún, gbogbo òke nla 
ati òke kekere li a o tẹ—bẹrẹ; wíwọ li a o ṣe ni 
títọ, ati òna palapala li a o sọ di kikuna; 

6 Gbogbo enia ni yio si ri igbala Ọlọrun. 

7 Nigbana li o wi fun ọpọ awọn enia ti o wá 
lati baptisi lọdọ rẹ̀ pe, Ẹnyin iran paramọlẹ, tali 
o kilọ fun nyin lati sá kuro ninu ibinu ti mbọ? 

83Nitorina ki ẹnyin ki o so eso ti o yẹ fun 
ironupiwada, ki ẹ má si ṣe bẹ̀rẹ si iwi ninu ara 
nyin pe, awa ni Abrahamu ni baba: ki emi ki 
o wi fun nyin, Ọlọrun le gbe ọmọ dide fun 
Abrahamu ninu okuta wọnyi. 


733 


9 Ati nisisiyi pẹlu, a fi áke le gbòngbo igi na: 
gbogbo igi ti kò ba so eso rere, a ke e lulẹ, a si 
wọ ọ jù sinu iná. 

10 Awọn enia si mbi i pe, Kini ki awa ki o 
ha ṣe? 

11 O dahùn o si wi fun wọn pe, Ẹniti o ba li 
ẹ̀wu meji, ki o fi ọkan fun ẹniti kò ni; ẹniti o 
ba si li onjẹ, ki o ṣe bẹ pẹlu. 

12 Awọn agbowode si tò ọ wá lati baptisi 
lọdọ rẹ̀, nwọn si bi i pe, Olukọni, kili awa o 
ha ṣe? 

130 si wi fun wọn pe, Ẹ máṣe fi agbara gbà 
jù bi a ti rán nyin lọ m€. 

14 Awọn ọmọ-ogun si bẹ̀re lọdọ rẹ̀, pe, Ati 
awa, kili awa o ṣe? O si wi fun wọn pe, Ẹ 
máṣe huwa ipá si ẹnikẹni, ki ẹ má si ṣe rẹ 
ẹnikẹni jẹ; ki owo onjẹ nyin to nyin. 

15 Bi awọn enia si ti nreti, ti gbogbo wọn si 
nrò ninu ara wọn nitori Johannu, bi on ni 
Kristi bi on kọ; 

16 Johannu dahùn o si wi fun gbogbo wọn 
pe, Lotọ li emi nfi omi baptisi nyin; ṣugbọn 
ẹniti o lagbarà ju mi lọ mbọ, okùn bàta ẹsẹ 
ẹniti emi ko to itú: on ni yio fi Ẹmí Mimẹ ati 
iná baptisi nyin: 

1? Ẹniti atẹ rẹ̀ mbẹ li ọwé rẹ̀, lati gbá ilẹ 
ipaka rẹ̀ mẹ toto, ki o si kô alikama rẹ̀ sinu 
aká; ṣugbọn ìyangbo ni yio fi iná ajôku sun. 

18 Ohun pipọ pẹlu li o si wasu fun awọn 
enia ni ọrọ iyanju rẹ̀. 

19 Ṣugbọn Herodu tetrarki, ti o bawi nitori 
Herodia aya Filippi arakunrin rẹ̀, ati nitori 
ohun buburu gbogbo ti Herodu ti ṣe, 

20 O fi eyi pari gbogbo rẹ̀ niti o fi Johannu 
sinu tubu. 

21 Nigbati a si baptisi awọn enia gbogbo 
tan, o si ṣe, a baptisi Jesu pẹlu, bi o ti ngba— 
dura, ọrun ṣí silẹ̀, 

22Ẹmí Mimọ si sọkalẹ si ori rẹ̀ li àwọ 
àdaba, ohùn kan si ti ọrun wá, ti o wipe, Iwọ 

23 Jesu tikararẹ̀ nto bi ẹni ìwọn ọgbọn ọdún, 
o jẹ (bi a ti fi pé) ọmọ Josefu, ti iṣe ọmọ Eli, 

24 Ti iṣe ọmọ Mattati, ti iṣe ọmọ Lefi, ti iṣe 
ọmọ Melki, ti iṣe ọmọ Janna, ti iṣe ọmọ Josefu, 

25 Ti iṣe ọmọ Mattatai, ti iṣe ọmọ Amosi, ti 
iṣe ọmọ Naumu, ti iṣe ọmọ Esli, ti iṣe ọmọ 
Naggai, 

26 Ti iṣe ọmọ Maati, ti iṣe ọmọ Mattatia, ti iṣe 
ọmọ Simei, ti iṣe ọmọ Josefu, ti iṣe ọmọ Juda, 

27 Ti iṣe ọmọ Joanna, ti iṣe ọmọ Resa, ti iṣe 
ọmọ Sorobabeli, ti iṣe ọmọ Salatieli, ti iṣe ọmọ 
Neri, 


LUKU 3, 4 
28 Ti iṣe ọmọ Melki, ti iṣe ọmọ Addi, ti iṣe 
ọmọ Kosamu, ti iṣe ọmọ Elmodamu, ti iṣe 
ọmọ Eri, 

28 Ti iṣe ọmọ Jose, ti iṣe ọmọ Elieseri, ti iṣe 
ọmọ Jorimu, ti iṣe ọmọ Mattati, ti iṣe ọmọ Lefi, 

30 Ti iṣe ọmọ Simeoni, ti iṣe ọmọ Juda, ti iṣe 
ọmọ Josefu, ti iṣe ọmọ Jonani, ti iṣe ọmọ 
Eliakimu, 

31 Ti iṣe ọmọ Melea, ti iṣe ọmọ Menani, ti iṣe 
ọmọ Mattata, ti iṣe ọmọ Natani, ti iṣe ọmọ 
Dafidi, 

32 Ti iṣe ọmọ Jesse, ti iṣe ọmọ Obedi, ti iṣe 
ọmọ Boasi, ti iṣe ọmọ Salmoni, ti iṣe ọmọ 
Naassoni, 

33 Ti iṣe ọmọ Aminadabu, ti iṣe ọmọ Aramu, 
ti iṣe ọmọ Esromu, ti iṣe ọmọ Faresi, ti iṣe ọmọ 
Juda, 

34 Ti iṣe ọmọ Jakọbu, ti iṣe ọmọ Isaaki, ti iṣe 
ọmọ Abrahamu, ti iṣe ọmọ Tera, ti iṣe ọmọ 
Nakoru, 

35 Ti iṣe ọmọ Saruku, ti iṣe ọmọ Ragau, ti 
iṣe ọmọ Faleki, ti iṣe ọmọ Eberi, ti iṣe ọmọ 
Sala, 

36 Ti iṣe ọmọ Kainani, ti iṣe ọmọ Arfaksadi, 
ti iṣe ọmọ Semu, ti iṣe ọmọ Noa, ti iṣe ọmọ 
Lameki, 

37 Ti iṣe ọmọ Metusala, ti iṣe ọmọ Enoku, ti 
iṣe ọmọ Jaredi, ti iṣe ọmọ Maleleeli, ti iṣe 
ọmọ Kainani, 

38 Ti iṣe ọmọ Enosi, ti iṣe ọmọ Seti, ti iṣe 
ọmọ Adamu, ti iṣe ọmọ Ọlọrun. 


1JESU si kún fun Ẹmí Mim, o pada ti 
Jordani wá, a si ti ọwọ Ẹmí dari rẹ̀ si ijù; 

2 Ogoji ọjọ li a fi dán a wò lọwọ ṣu. Kò si jẹ 
ohunkohun li ọjọ wọnni: nigbati nwọn si 
pari, lẹhinna li ebi wá npa a. 

3 Eṣu si wi fun u pe, Bi iwọ ba ṣe Ọmọ 
Ọlọrun, paṣẹ fun okuta yi ki o di akara. 

4 Jesu si dahùn wi fun u pe, A ti kọwe rẹ 
pe, Enia kì yio wà láye nipa akara nikan, 
bikoṣe nipa gbogbo òrọ Ọlọrun. 

5 Eṣu si mu u re ori òke giga, o si fi gbogbo 
ilẹ—ọba aiye hàn a ni iṣẹju kan. 

6 Eṣu si wi fun u pe, Iwọ li emi o fi gbogbo 
agbara yi ati ogo wọn fun: gbogbo rẹ̀ li a sá ti 
fifun mi; ẹnikẹni ti o ba si wù mi, emi a fi i fun. 

7 Njẹ bi iwọ ba foribalẹ fun mi, gbogbo rẹ̀ ni 
yio jẹ tirẹ. 

8 Jesu si dahùn o si wi fun u pe, Kuro lẹhin 
mi, Satani, nitoriti a kọwe rẹ̀ pe, Iwọ foribalẹ 
fun Oluwa Ọlọrun rẹ, on nikanṣoṣo ni ki iwọ 
ki o si ma sìn. 


LUKU 4, 5 


SO si mu u lọ si Jerusalemu, o si gbé e le 
ṣonṣo tẹmpili, o si wi fun u pe, Bi iwọ ba ṣe 
Ọmọ Ọlọrun, bẹ̀ silẹ fun ara rẹ lati ihinyi lọ: 

10A sá ti kọwe rẹ̀ pe, Yio paṣẹ fun awọn 
angẹli rẹ̀ nitori rẹ, lati ma ṣe itọju rẹ: 

11 Ati pe li ọwẹ wọn ni nwọn o gbé ọ soke, 
ki iwọ ki o má ba fi ẹsẹ rẹ gbún okuta. 

12 Jesu si dahùn o wi fun u pe, A ti sọ pe, 
Iwọ kò gbọdọ dán Oluwa Ọlọrun rẹ wò. 

134 Nigbati Eṣu si pari idanwò na gbogbo, o 
fi i silẹ lọ di sá kan. 

14Ji Jesu si fi agbara Ẹmí pada wá si Galili: 
okikí rẹ̀ si kàn kalẹ ni gbogbo àgbegbe ti o yiká. 

150 si nkọni ninu sinagogu wọn; a nyìn i 
logo lati ọdọ gbogbo awọn enia wá. 

16 TO si wá si Nasareti, nibiti a gbé ti tẹ ọ 
dàgba: bi iṣe rẹ̀ ti ri, o si wò inu sinagogu lọ li 
ọjọ isimi, o si dide lati kàwe. 

17 A si fi iwe woli Isaiah fun u. Nigbati o si 
ṣí iwe na, o ri ibiti a gbé kọ ọ pe, 

18 Ẹmi Oluwa mbẹ lara mi, nitoriti o fi ami 
orôòro yàn mi lati wasu ihinrere fun awọn 
òtoṣi; o ti rán mi wá lati ṣe iwosan awọn ọkàn 
onirobinujẹ, lati wasu idasilẹ fun awọn igbe— 
kun, itunriran fun awọn afọju, ati lati jọwọ 
awọn ti a pa lara lọwọ. 

19 Lati kede ọdún itẹwọgba Oluwa. 

20 O si pa iwe na de, o tun fi i fun iranṣẹ, o 
si joko. Gbogbo awọn ti o mbẹ ninu sinagogu 
si tẹjumọ ọ. 

20 si bẹ̀rẹ si iwi fun wọn pe, Loni ni 
Iwe—mimọ yi ṣẹ li etí nyin. 

22 Gbogbo wọn si jẹri rẹ̀, ha si ṣe wọn si òrọ 
ore-ọfẹ ti njade li ẹnu rẹ̀. Nwọn si wipe, 
Ọmọ Josefu kẹ yi? 

230 si wi fun wọn pe, Lotọ li ẹnyin o pa 
owe yi si mi pe, Oniṣegun, wò ara rẹ sàn: 
ohunkohun ti awa gb pe o ti ọwọ rẹ ṣe ni 
Kapernaumu, ṣe e nihinyi pẹlu ni ilẹ ara rẹ. 

240 si wipe, Lôtọ ni mo wi fun nyin, Kò si 
Woli ti a tẹwọgbà ni ilẹ baba rẹ̀. 

25 Ṣugbọn mo wi fun nyin nitôtọ, opô pipọ 
li o wà ni Israeli nigba ọjọ woli Elijah, nigbati 
ọrun fi sé li ọdún mẹta on oṣu mẹfa, nigbati 
ìyan nla fi mu ká ilẹ gbogbo; 

26 Kò si si ẹnikan ninu wọn ti a rán Elijah 
si, bikoṣe si obinrin opô kan ni Sarefati, ilu 
kan ni Sidoni. 

27 Ati adẹtẹ̀ pipọ ni mbẹ ni Israeli nigba 
woli Eliṣa; kò si si ọkan ninu wọn ti a 
wẹnumẹ̀, bikoṣe Naamani ara Siria. 

28 Nigbati gbogbo awọn ti o wà ninu 
sinagogu gbẹ nkan wọnyi, inu ru wọn ṣÙṣú, 


734 


28 Nwọn si dide, nwọn tì i sode si ẹhin ilu, 
nwọn si fa a lọ si bẹ̀be òke nibiti nwọn gbé tẹ̀ 
ilu wọn do, ki nwọn ba le tari rẹ̀ li ogedengbe. 

30 Ṣugbọn o kọja larin wọn, o ba tirẹ̀ lọ. 

31 O si sọkalẹ wá si Kapernaumu, ilu kan ni 
Galili, o si nk6 wọn li ọjọ isimi. 

32 Ẹnu si yà wọn si ẹkọ rẹ̀: nitori taṣẹ—taṣẹ 
li ẹ̀rọ rẹ̀. 

33 Ọkunrin kan si wà ninu sinagogu, ẹniti 
o li ẹmi aimẹ, o kigbe li ohiin rara, 

340 ni, Jọwọ wa jẹ; kini ṣe tawa tirẹ, Jesu 
ara Nasareti? iwọ wá lati pa wa run? emi mọ 
ẹniti iwọ iṣe; Ẹni MimQ Ọlọrun. 

35 Jesu si ba a wi, o ni, Pa ẹnu rẹ mé, ki o si 
jade lara rẹ̀. Nigbati ẹmí eṣu na si gbé e ṣanlẹ 
li awujọ, o jade kuro lara rẹ̀, kò si pa a lara. 

36 Ha si ṣe gbogbo wọn nwọn si mba ara 
wọn sọ, wipe, Ọrọ kili eyi! nitori pẹlu aṣẹ ati 
agbara li o fi ba awọn ẹmi aimQô wi, nwọn si 
jade kuro. 

37 Okikí rẹ̀ si kàn nibi gbogbo li àgbegbe ilẹ 
na yiká. 

38 TNigbati o si dide kuro ninu sinagogu, o 
si wò ile Simoni lọ; iba si ti dá iya aya Simoni 
bulẹ; nwọn si bẹ̀ ẹ nitori rẹ̀. 

380 si duro tirisi i, o ba ibà na wi; ibà si jọwọ 
rẹ̀ lọwọ: o si dide lọgan, o nṣe iranṣẹ fun wọn. 

40 TiNigbati 6rùn si nwò, gbogbo awọn ẹniti 
o ni olokunrun ti o li arunkarun, nwọn mu 
wọn tò ọ wá; o si fi ọwọ le olukuluku wọn, o 
si mu wọn larada. 

41 Awọn ẹmi eṣu si jade lara ẹni pipọ pẹlu, 
nwọn nkigbe, nwọn si nwipe, Iwọ ni Kristi 
Ọmọ Ọlọrun. O si mba wọn wi, kò si jẹ ki 
nwọn ki o fọhun: nitoriti nwọn mò pe Kristi 
ni iṣe. 

42 Nigbati ilẹ si mẹ, o dide lọ si ibi ijù: ijọ 
enia si nwá a kiri, nwọn si tò ọ wá, nwọn si 
da a duro, nitori ki o má ba lọ kuro lọdọ wọn. 

43 Ṣugbọn o si wi fun wọn pe, Emi kò le 
Ṣaima wasu ijọba Ọlọrun fun ilu miran pẹlu: 
nitorina li a sá ṣe rán mi. 


44 O si nwasu ninu sinagogu ti Galili. 

5 1O si ṣe, nigbati ijọ enia ṣu mẹ ọ lati gb 
ọrọ Ọlọrun, ti o si duro leti adagun 
Genesareti, 

2O ri ọkọ meji ti nwọn gún leti adagun: 
ṣugbọn awọn apẹja sọkalẹ kuro ninu wọn, 
nwọn nfò àwọn wọn. 

30 si wò ọkan ninu awọn ọkò na, ti iṣe ti 
Simoni, o si bẹ̀ ẹ ki o tẹ̀ si ẹhin diẹ kuro ni ilẹ. 
O si joko, o si nkọ ijọ enia lati inu ọkẹ na. 


735 


4 Bi o si ti dakẹ ọrọ isọ, o Wi fun Simoni pe, 
Tì si ibu, ki o si jù àwọn nyin si isalẹ fun akopò. 

5 Simoni si dahùn o si Wi fun u pe, Olukọni, 
gbogbo oru aná li awa fi ṣìṣẹ, awa kò si mú 
nkan: ṣugbọn nitori ọrọ rẹ emi ô jù àwọn na si 
isalẹ. 

6 Nigbati nwọn si ti ṣe eyi, nwọn kô ọpọlọ-— 
pọ ẹja: àwọn wọn si ya. 

T Nwọn si ṣapẹrẹ si ẹgbẹ wọn, ti o wà li ọkò 
keji, ki nwọn ki o wá ràn wọn lọwọ. Nwọn si 
wá, nwọn si kún ọkò mejeji, bẹni nwọn bẹ̀rẹ 
si irì. 

8 Nigbati Simoni Peteru si ri i, o wolẹ lẹba 
€kun Jesu, o Wipe, Lọ kuro lọdọ mi; nitori 
ẹlẹṣẹ ni mi, Oluwa. 

9 Hà si ṣe e, ati gbogbo awọn ti mbẹ pẹlu rẹ̀, 
fun akopò ẹja ti nwọn kò: 

10 Bẹ ni Jakọbu ati Johannu awọn ọmọ 
Sebede, ti nṣe olupẹja pọ pẹlu Simoni. Jesu si 
wi fun Simoni pe, Má bẹ̀ru; lati isisiyi lọ iwọ 
o ma mú enia. 

11 Nigbati nwọn si ti mu ọkò wọn de ilẹ, 
nwọn fi gbogbo rẹ̀ silẹ, nwọn si tò ọ lẹhin lọ. 

12 JO si ṣe, nigbati o wò ilu kan, kiyesi i, 
ọkunrin kan ti ẹ̀tẹ bò: nigbati o ri Jesu, o 
wolẹ, o si mbẹ̀ ẹ, wipe, Oluwa, bi iwọ ba fẹ, 
iwọ le sọ mi di mim€. 

130 si nà ọwẹ̀ rẹ̀, o fi kàn a, o ni, Mo fẹ: 
iwọ di mimQ. Lọgan ẹ̀tẹ si fi i silẹ lọ. 

140 si kílọ fun u pe, ki o máṣe sọ fun 
ẹnikan: ṣugbọn ki o lọ, ki o si fi ara rẹ hàn fun 
alufa, ki o si ta ọrẹ fun iwẹnum€ rẹ, gẹgẹ bi 
Mose ti paṣẹ fun ẹrí si wọn. 

15 Ṣugbọn si iwaju li ok?kí rẹ̀ nkàn kalẹ: òpọ 
ijọ enia si jumọ pade lati gbẹ òrọ rẹ̀, ati lati 
gbà dida ara lọdọ rẹ̀ kuro lọwọ ailera wọn. 

16 JO si yẹra si ijù, o si gbadura. 

17 O si ṣe ni ijọ kan, bi o si ti nkẹni, awọn 
Farisi ati awọn amofin joko ni ìha ibẹ̀, awọn ti 
o ti ilu Galiti gbogbo, ati Judea, ati Jerusalemu 
Wá: agbara Oluwa si mbẹ lati mu wọn larada. 

18 TiSá si kiyesi i, awọn ọkunrin gbé ọkun— 
rin kan ti o lẹ̀gba wá lori akete: nwọn nwá 
òna ati gbé e wọle, ati lati tẹ ẹ siwaju rẹ̀. 

18 Nigbati nwọn kò si ri òna ti nwọn iba fi 
gbé e wọle nitori ijọ enia, nwọn gùn oke àja 
ile lọ, nwọn sò ọ kalẹ li alafo àja ti on ti akete 
rẹ̀ larin niwaju Jesu. 

20 Nigbati o si ri igbagbẹ wọn, o wi fun u 
pe, Ọkunrin yi, a dari ẹ̀ṣẹ rẹ jì ọ. 

21 Awọn akọwe ati awọn Farisi bẹ̀rẹ si 
igberò, Wipe, Tali eleyi ti nsọ ọrọ—odi? Tali o 
le dari ẹ̀ṣẹ jìni bikoṣe Ọlọrun nikanṣoṣo? 


LUKU. 5 


22 Ṣugbọn nigbati Jesu mò ìro inu wọn, o 
dahùn o si wi fun wọn pe, Kili ẹnyin nrò ninu 
ọkàn nyìn? 

23 Ewo li o ya jù, lati wipe, A dari ẹ̀ṣẹ rẹ jì ọ; 
tabi lati wipe, Dide ki iwọ ki o si ma rìn? 

24 Ṣugbọn ki ẹnyin ki o le mọ pe, Ọmọ-— 
enia li agbara li aiye lati dari ẹ̀ṣẹ jìni, (o wi fun 
ẹlẹgba na pe,) Mo wi fun ọ, Dide, si gbé akete 
rẹ, ki o si lọ si ile rẹ. 

250 si dide lọgan niwaju wọn, o gbé ohun ti 
o dubulẹ le, o si lọ si ile rẹ̀, o nyìn Ọlọrun logo. 

26 Ẹnu si yà gbogbo wọn, nwọn si nyìn 
Ọlọrun logo, ẹ̀ru si bà wọn, nwọn nwWipe, 
Awa ri ohun abàmi loni. 

27 Lẹhin nkan wọnyi o jade lọ, o si ri agbo— 
wode kan ti a npe ni Lefi, o joko ni bode: o si 
wi fun u pe, Má tò mi lẹhin. 

28 O si fi gbogbo nkan silẹ, o dide, o si ntò ọ 
lẹhin. 

28 1 efi si se àse nla fun u ni ile rẹ̀: òpọ ijọ 
awọn agbowode, ati awọn ẹlomiran mbẹ nibẹ̀ 
ti nwọn ba wọn joko. 

30 Ṣugbọn awọn akọwe, ati awọn Farisi 
nkùn si awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀, wipe, EÉṣe ti 
ẹnyin fi mbá awọn agbowode ati awọn ẹlẹṣẹ 
jẹ, ti ẹ mba wọn mu. 

31 Jesu dahùn o si wi fun wọn pe, Awọn ti 
ara wọn dá kò wá oniṣegun, bikoṣe awọn ti 
ara wọn kò da. 

32Emi kò wá ipẹ̀ awọn olododo, bikoṣe 
awọn ẹlẹṣẹ si ironupiwada. 

33 TINwọn si bi i pe, Fṣe ti awọn ọmọ—ẹhin 
Johannu fi ngbàwẹ nigbakugba, ti nwọn a si 
ma gbadura, gẹgẹ bẹ si ni awọn ọmọ-ẹhin 
awọn. Farisi; ṣugbọn awọn tirẹ njẹ, nwọn 
nmu? 

34 O si wi fun wọn pe, Ẹnyin le mu ki awọn 
ọmọ ile iyawo gbàwẹ, nigbati ọkọ iyawo mbẹ 
lọdọ wọn? 

35Ṣugbọn ọjọ mbọ nigbati a o gbà ọkọ 
iyawo lọwọ wọn, nigbana ni nwọn o si gbàwẹ 
ni ijọ wọnni. 

36 JIO si pa owe kan fun wọn pẹlu pe, Kò si 
ẹniti ifi idása aṣọ titun lẹ ogbologbo ẹ̀wu; 
bikoṣepe titun fà a ya, ati pẹlu idásà titun kò si 
ba ogbologbo aṣọ rẹ. 

37 Kò si si ẹniti ifi ọti—waini titun sinu ogbo— 
logbo ìgo; bikoṣepe ọti—Waini titun bẹ̀ ìgo na, a 
si danù, ìgo a si bajẹ. 

38 Ṣugbọn ọti—waini titun li a ifi sinu igo 
titun; awọn mejeji a si ṣe dede. 

38 Kò si si ẹniti imu ìsà ọti—waini tan, ti o si 
fẹ titun lojukanna: nitoriti o ni, ìsà san jù. 


LUKU 6 
TO si ṣe li ọjọ isimi keji lẹhin ekini, Jesu 
kọja larin oko ọkà; awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ si 

nya ipẹ ọkà, nwọn nfi ọwọ ra a jẹ. 

2 Awọn kan ninu awọn Farisi si wi fun wọn 
pe, Éṣe ti ẹnyin fi nṣe eyi ti kò yẹ lati ṣe li ọjọ 
isimi? 

3 Jesu si da wọn li ohùn, wipe, Ẹnyin kò 
kawe to bi eyi, bi Dafidi ti ṣe, nigbati ebi npa 
on tikararẹ̀ ati awọn ti o wà lọdọ rẹ̀; 

4 Bi o ti wò ile Ọlọrun lọ, ti o si mu akara 
ifihàn ti o jẹ, ti o si fifun awọn ti mbẹ lọdọ rẹ̀ 
pẹlu; ti kò yẹ fun u lati jẹ, bikoṣe fun awọn 
alufa nikanṣoṣo? 

SO si wi fun wọn pe, Ọmọ—enia li oluwa 
ọjọ isimi. 

60 si ṣe li ọjọ isimi miran, ti o wò inu 
sinagogu lọ, o si nkẹni: ọkunrin kan si mbẹ 
nibẹ̀ ti ọwọ rẹ̀ ọtún rọ. 

T Ati awọn akọwe ati awọn Farisi nṣọ ọ, bi 
yio mu u larada li ọjọ isimi; ki nwọn ki o le ri 
ọna ati fi i sùn. 

8Ṣugbọn o mò ìro inu wọn, o si Wi fun 
ọkunrin na ti ọwọ rẹ̀ rọ pe, Dide, ki o si duro 
larin. O si dide duro. 

9 Nigbana ni Jesu wi fun wọn pe, Emi o bi 
nyin lére ohunkan; O tẹ̀ lati má ṣe ore li ọjọ 
isimi, tabi lati má ṣe buburu? lati gbà ẹmí là, 
tabi lati pa a run? 

10 Nigbati o si wò gbogbo wọn yiká, o wi 
fun ọkunrin na pe, Nà ọwọ rẹ. O si ṣe bẹ̀: 
ỌWỌ rẹ̀ si pada bọ sipò gẹgẹ bi ekeji. 

11 Nwọn si kún fun ibinu gbigbona; nwọn 
si ba ara wọn rò ohun ti awọn iba ṣe si Jesu. 

120 si ṣe ni ijọ wọnni, o lọ si ori òke lọ 
igbadura, o si fi gbogbo oru na gbadura si 
Ọlọrun. 

13 qNigbati ilẹ si mẹ, o pẹ̀ awọn ọmọ—ẹhin 
rẹ̀: ninu wọn li o si yàn mejila, ti o si sọ ni 
Aposteli; 

14 Simoni, (ẹniti o si sọ ni Peteru,) ati 
Anderu arakunrin rẹ̀, Jakọbu ati Johannu, 
Filippi ati Bartolomeu, 

15 Matteu ati Tomasi, Jakọbu ọmọ Alfeu, ati 
Simoni ti a npe ni Selote, 

16 Ati Juda arakunrin. Jakọbu, ati Judasi 
Iskariotu ti iṣe onikupani. 

17 JO si ba wọn sọkalẹ, o si duro ni pẹ̀tẹlẹ, 
pẹlu ọpọ awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀, ati òpọ ijọ enia, 
lati gbogbo Judea, ati Jerusalemu, ati àgbegbe 
Tire on Sidoni, ti nwọn wá lati gbọ òrọ rẹ̀, ati 
lati gbà dida ara kuro ninu arùn wọn; 

18 Ati awọn ti ara kan fun ẹmi aim€6: a si mu 
wọn larada. 


736 


19 Gbogbo ijọ enia si nfẹ fi ọwọ kàn a; 
nitoriti aṣẹ njade lara rẹ̀, o si mu gbogbo wọn 
larada. 

20 Ti Nigbati o si gbé oju rẹ̀ soke si awọn 
ọmọ-ẹhin rẹ̀, o ni, Alabukun-fun li ẹnyin 
òtoṣi: nitori ti nyin ni ijọba Ọlọrun. 

21 Alabukun-fun li ẹnyin ti ebi npa nisisiyi: 
nitoriti ẹ ô yo. Alabukun-fun li ẹnyin ti 
nsọkun nisisiyi: nitoriti ẹnyin ô rẹrin. 

22 Alabukun-fun li ẹnyin, nigbati awọn 
enia ba korira nyin, ti nwọn ba yà nyin kuro 
ninu ẹgbẹ wọn, ti nwọn ba gàn nyin, ti nwọn 
ba ta orukọ nyin nù bi ohun buburu, nitori 
Ọmọ-enia. 

23 Ki ẹnyin ki o yò ni ijọ na, ki ẹnyin ki o si 
fò soke fun ayò: sá wò o, ẹ̀re nyin pò li ọrun: 
nitori bẹ gẹgẹ li awọn baba wọn ṣe si awọn 
woli. 

24 Ṣugbọn egbé ni fun ẹnyin ọlọrọ! nitoriti 
ẹnyin ti ri irọra nyin na. 

25 Egbé ni fun ẹnyin ti o yé! nitoriti ebi yio 
pa nyin. Egbé ni fun ẹnyin ti nrẹrin nisisiyi! 
nitoriti ẹnyin o gbàwẹ, ẹnyin o si sọkun. 

26 Egbé ni fun nyin, nigbati gbogbo enia ba 
nsọrọ nyin ni rere! nitori bẹ gẹgẹ li awọn 
baba wọn ṣe si awọn eke woli. 

21 IṢugbọn mo wi fun ẹnyin ti ngbỌ, Ẹ fẹ 
awọn ọtá nyin, ṣore fun awọn ti o korira nyin. 

28 Sure fun awọn ti nfi nyin ré, si gbadura 
fun awọn ti nkẹgan nyin. 

28 Ẹniti o ba si lù ọ ni ẹrẹkẹ kan, pa ekeji dà 
si i pẹlu; ati ẹniti o gbà agbada rẹ, máṣe da a 
duro lati gbà àwọtẹlẹ rẹ pẹlu. 

30 Si fifun gbogbo ẹniti o tọrọ lọdọ rẹ; lọdọ 
ẹniti o si kô ọ li ẹrù, má si ṣe pada bẹ̀re. 

31 Gẹgẹ bi ẹnyin si ti fẹ ki enia ki o ṣe si 
nyin, ki ẹnyin ki o si ṣe bẹ si wọn pẹlu. 

32 Njẹ bi ẹnyin ba fẹ awọn ti o fẹ nyin, ọpẹ 
kili ẹnyin ni? awọn ẹlẹṣẹ pẹlu nfẹ awọn ti o 
fẹ wọn. 

33 Bi ẹnyin si ṣore fun awọn ti o ṣore fun 
nyin, ọpẹ kili ẹnyin ni? awọn ẹlẹṣẹ pẹlu nṣe 
bẹ gẹgẹ. 

34 Bi ẹnyin si win wọn ni nkan lọwọ ẹniti 
ẹnyin ô reti ati ri gbà pada, ọpé€ kili ẹnyin ni? 
awọn ẹlẹṣẹ pẹlu nwin ẹlẹṣẹ, ki nwọn ki o le 
gbà iwọn bẹ pada. 

35 Ṣugbọn ki ẹnyin ki o fẹ awọn ọtá nyin, ki 
ẹnyin ki o si ṣore, ki ẹnyin ki o si winni, ki 
ẹnyin ki o máṣe reti ati ri nkan gbà pada; ẹ̀re 
nyin yio si pọ, awọn ọmọ Ọgá—ogo li a o si ma 
pẹ̀ nyin: nitoriti o ṣeun fun alaimore ati fun 
ẹni—buburu. 


737 


36 Njẹ ki ẹnyin ki o li anu, gẹgẹ bi Baba 
nyin si ti li anu. 

37Ẹ máṣe dani li ẹjọ, a kì yio si da nyin li 
ẹjọ: ẹ máṣe dani li ẹbi, a kì yio si da nyin li 
ẹbi: ẹ dariji, a o si darijì nyin: 

3BẸ fifun ni, a o si fifun nyin; oṣuwọn 
daradara, akìmọlẹ, ati amipọ, akún—wọsilẹ, li 
a o wòn si àiya nyin; nitori oṣuwọn na ti 
ẹnyin fi wòn, on li a o pada fi wọn fun nyin. 

3980 si pa owe kan fun wọn, Afọju le ṣe 
amòna afọju? awọn mejeji kì yio ṣubu sinu 
ihò? 

40 Ẹniti a nké ki ijù olukọ rẹ̀ lọ: ṣugbọn 
olukuluku ẹniti o ba pé, yio dabi olukẹ rẹ̀. 

a Éṣe ti iwọ si nwò ẹrún igi ti mbẹ li oju 
arakunrin rẹ, ṣugbọn iwọ kò kiyesi ìti igi ti 
mbẹ li oju ara rẹ? 

42 Tabi iwọ o ti ṣe le wi fun arakunrin rẹ pe, 
Arakunrin, jẹ ki emi ki o yọ ẹrún igi ti mbẹ li 
oju rẹ, nigbati iwọ tikararẹ kò kiyesi ìti igi ti 
mbẹ li oju ara rẹ? iwọ agabagebe, tẹ̀tekọ yọ ìti 
igi jade kuro li oju ara rẹ na, nigbana ni iwọ o 
si to riran gbangba lati yọ ẹrún igi kuro ti mbẹ 
li oju arakunrin rẹ. 

43 Nitori igi rere ki iso eso buburu; bẹni igi 
buburu kì iso eso rere. 

44 Olukuluku igi li a ifi eso rẹ̀ mò; nitori lori 
ẹgún oṣuṣu, enia ki iká eso ọpọtọ bẹni lori 
ẹgún ọgaàn a kì iká eso ajara. 

45 Enia rere lati inu iṣura rere ọkàn rẹ̀ ni 
imu ohun rere jade wá; ati enia buburu lati 
Inu iṣura buburu ọkàn rẹ̀ ni imu ohun buburu 
jade wá: nitori lati òpọlọpọ ohun ọkàn li ẹnu 
rẹ̀ isọ. 

46 JÉsitiṣe ti ẹnyin npe mi li Oluwa, Olu— 
wa, ti ẹnyin kò si ṣe ohun ti mo Wi? 

41 Ẹnikẹni ti o tọ mi wá, ti o si ngbo òrọ mi, 
ti o si nṣe e, emi o fi ẹniti o jọ hàn nyin: 

48 O jọ ọkunrin kan ti o kẹ ile, ti o si walẹ 
jìn, ti o si fi ipilẹ sọlẹ lori apata: nigbati kíkun 
omi de, igbi—omi bilù ile na, kò si le mì i: 
nitoriti a fi ipilẹ rẹ̀ sọlẹ lori apata. 

49 Ṣugbọn ẹniti o gbẹ, ti kò si ṣe, o dabi 
ọkunrin ti o kẹ ile si ori ilẹ laini ipilẹ; nigbati 
igbi—omi bilù u, lọgan o si wô; iwé ile na si pọ. 


7 1NIGBATI o si pari gbogbo Ọrọ rẹ̀ li eti 
awọn enia, o wò Kapernaumu lọ. 
2Ọmọ-—ọdọ balogun ọrún kan, ti o ṣọwọn 
fun u, o ṣaisàn, o nkú lọ. 
3Nigbati o si gburô Jesu, o rán awọn 
agbagba Ju si i, o mbẹ̀ ẹ pe, ki o máṣai wá mu 
ọmọ-ọdọ on larada. 


LUKU. 6, 7 
4 Nigbati nwọn si de ọdọ Jesu, nwọn fi itara 
bẹ̀ ẹ, wipe, O yẹ li ẹniti on iba ṣe eyi fun: 

5 Nitoriti o fẹran orilẹ-ede wa, o si ti Kẹ 
sinagogu kan fun wa. 

6 Jesu si mba wọn lọ. Nigbati kò si jìn si eti 
ile mẹ, balogun ọrún na rán awọn ọrẹ si i, 
Wipe, Oluwa, má yọ ara rẹ lẹnu: nitoriti emi 
kò to ti iwọ iba fi wò abẹ orule mi: 

7 Nitorina emi kò si rò pe emi na yẹ lati tò ọ 
wá: ṣugbọn sọ ni gbolohùn kan, a o si mu 
ọmọ-ọdọ mi larada. 

8 Nitori emi na pẹlu jẹ ẹniti a fi si abẹ aṣẹ, ti 
o li ọmọ—ogun li ẹhin mi, mo wi fun ọkan pe, 
Lọ, a si lọ; ati fun omiran pe, Wá, a si wá; ati 
fun ọmọ—ọdọ mi pe, Ṣe eyi, a si ṣe e. 

9 Nigbati Jesu gbé nkan wọnni, ẹnu yà a si 
i, o si yipada si ijọ enia ti ntọ ọ lẹhin, o wipe, 
Mo wi fun nyin, emi kò ri irú igbagb6 nla bi 
eyi ninu awọn enia Israeli. 

10 Nigbati awọn onṣẹ si pada re ile, nwọn 
ba ọmọ-—ọdọ na ti nṣaisàn, ara rẹ̀ ti da. 

ti AO si ṣe ni ijọ keji, o lọ si ilu kan ti a npẹ̀ 
ni Naini; awọn pipọ ninu awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ 
si mba a lọ ati òpọ ijọ enia. 

12 Bi o si ti sunmọ ẹnu bode ilu na, si kiyesi i, 
nwọn ngbé okú kan jade, ọmọ kanṣoṣo na ti iya 
rẹ̀, o si jẹ opô: òpọ ijọ enia ilu na si wà pẹlu rẹ̀. 

13 Nigbati Oluwa si ri i, anu rẹ̀ ṣe e, o si WÍ 
fun u pe, Má sọkun mQ. 

140 si wá, o si fi ọwọ tẹ aga posi na: awọn 
ti si nrù u duro jẹ. O si wipe, Ọdọmọkunrin, 
mo Wi fun ọ, Dide. 

15 Ẹniti o kú na si dide joko, o bẹ̀rẹ si ohùn 
ifò. O si fà a le iya rẹ̀ lọwọ. 

16 Ẹrù si ba gbogbo wọn: nwọn si nyìn 
Ọlọrun logo, wipe, Woli nla dide ninu wa; ati 
pe, Ọlọrun si wa ibẹ̀ awọn enia rẹ̀ W0. 

17 Okikí rẹ̀ si kàn ni gbogbo Judea, ati 
gbogbo àgbegbe ti o yiká. 

18 Awọn. ọmọ-ẹhin Johannu si fi ninu 
gbogbo nkan wọnyi hàn fun u. 

18 TINigbati Johannu si pẹ awọn meji ninu 
awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀, o rán wọn sọdọ Jesu, Wipe, 
Iwọ li ẹniti mbò, tabi ki a ma reti ẹlomiran? 

20 Nigbati awọn ọkunrin na si de ọdọ rẹ̀, 
nwọn ni, Johannu Baptisti rán wa sọdọ rẹ, 
Wipe, Iwọ li ẹniti mbọ, tabi ki a ma reti 
ẹlomiran? 

21 Ni wakati na, o si ṣe dida ara ọpọlọpọ 
enia ninu aisan, ati arun, ati ẹmi buburu; o si 
fi iriran fun ọpọlọpọ awọn afọju. 

22 Jesu si dahùn o wi fun wọn pe, Ẹ pada lọ, 
ẹ ròhin nkan ti ẹnyin ri, ti ẹnyin si gbẹ fun 


LUKU. 7,8 


Johannu: awọn afọju nriran, awọn amukun 
nrìn Ṣaṣa, a sọ awọn adẹtẹ̀ di mimọ, awọn 
aditi ngbọran, a njí awọn okú dide, ati fun 
awọn òtoṣi li a nwasu ihinrere. 

23 Alabukun-fun si li ẹnikẹni ti ki yio kọsẹ̀ 
lara mi. 

24 TINigbati awọn onṣẹ Johannu pada lọ, o 
bẹ̀rẹ si isọ fun ijọ enia niti Johannu pe, Kili 
ẹnyin jade rẹ̀ ijù lọ iwò? ifefe ti afẹfẹ nmì? 

25 Ṣugbọn kili ẹnyin jade lọ iwò? ọkunrin ti 
a wò li aṣọ fẹlẹfẹlẹ? wò o, awọn ti a wò li aṣọ 
ogo, ti nwọn si njaiye, mbẹ li afin ọba. 

26 Ṣugbọn kili ẹnyin jade lọ iwò? woli? l6tọ 
ni mo wi fun nyin, o si jù woli lọ. 

27 Eyiyi li ẹniti a ti kọwe nitori rẹ̀ pe, Wò o, 
mo rán onṣẹ mi siwaju rẹ, ẹniti yio tún òna rẹ 
ṣe niwaju rẹ. 

28 Mo wi fun nyin, ninu awọn ti a bí ninu 
obinrin, kò si woli ti o pòju Johannu Baptisti 
lọ: ṣugbọn ẹniti o kerejulọ ni ijọba Ọlọrun, o 
pọju u lọ. 

29 Gbogbo awọn enia ti o gb6 ati awọn 
agbowode, nwọn da Ọlọrun lare, nitori a ti fi 
baptismu Johannu baptisi wọn. 

30 Ṣugbọn awọn Farisi ati awọn amofin kọ 
ìmọ Ọlọrun fun ara wọn, a kò baptisi wọn 
lọdọ rẹ̀. 

31 TOluwa si wipe, Kili emi iba fi awọn 
enia iran yi wé? kini nwọn si jọ? 

32 Nwọn dabi awọn ọmọ kekere ti o joko ni 
ibi ọjà, ti nwọn si nkọ si ara wọn, ti nwọn si 
nwipe, Awa fùn fẹ̀re fun nyin, ẹnyin kò jé; 
awa si ṣọfọ fun nyin, ẹnyin kò sọkun. 

33 Nitori Johannu Baptisti wá, kò jẹ akara, 
bẹ̀ni kò si mu ọti—waini; ẹnyin si wipe, O li 
ẹmi ẹ̀ṣu. 

34 Ọmọ-enia de, o njẹ, o si nmu; ẹnyin si 
Wipe, Wò o, ọjẹun, ati ọmuti, ọré awọn agbo— 
Wode ati awọn ẹlẹṣẹ! 

35 Ṣugbọn a da ọgbọn lare lati ọdọ awọn 
ọmọ rẹ̀ gbogbo wá. 

36 T Farisi kan si rọ ọ ki o wá ba on jẹun. O 
si wò ile Farisi na lọ o si joko lati jẹun. 

37 Si kiyesi i, obinrin kan wà ni ilu na, ẹniti 
iṣe ẹlẹṣẹ, nigbati o mọ pe Jesu joko njẹun ni 
ile Farisi, o mu oruba alabastar ororo ikunra 
wá, 

38 O si duro tì i lẹba ẹsẹ rẹ̀ lẹhin, o nsọkun, 
o si bẹ̀rẹ si ifi omije wẹ̀ ẹ li ẹsẹ, o si nfi irun 
ori rẹ̀nù u nù, o si nfi ẹnu kò o li ẹsẹ, o si nfi 
ororo kùn wọn. 

39 Nigbati Farisi ti o pẹ e si ri i, o wi ninu 
ara rẹ̀ pe, ọkunrin yi iba ṣe woli, iba mò ẹni 


738 


ati irú ẹniti obinrin yi iṣe ti nfi ọwọ kan a: 
nitori ẹlẹṣẹ ni. 

40 Jesu si dahùn wi fun u pe, Simoni, Mo ni 
ohun kan isọ fun ọ. O si dahùn wipe, Olukọ— 
ni, ma wi. 

41 Onigbese kan wà ti o ni ajigbese meji: 
ọkan jẹ ẹ ni ẹdẹgbẹta owo idẹ, ekeji si jẹ ẹ ni 
adọta. 

42 Nigbati nwọn kò si ni ti nwọn o san, o 
darijì awọn mejeji. Wi, ninu awọn mejeji tani 
yio fẹ ẹ jù? 

43 Simoni dahùn o si wipe, mo ṣebi ẹniti o 
darijì jù ni. O si wi fun u pe, O wi i 're. 

440 si yipada si obinrin na, o wi fun Simoni 
pe, Iwọ ri obinrin yi? Emi wò ile rẹ, omi wiwẹ̀ 
ẹsẹ iwọ kò fifun mi: ṣugbọn on, omije li o fi 
nrọjo si mi li ẹsẹ, irun ori rẹ̀ li o finnù wọn nù. 

45 Ifẹnukonu iwọ kò fi fun mi: ṣugbọn on, 
nigbati mo ti wò ile, ko dabò ẹnu ifi kò mi li 
ẹsẹ. 

46 Iwọ kò fi orôro pa mi li ori: ṣugbọn on ti 
fi ororo pa mi li ẹsẹ. 

47 Njẹ mo wi fun ọ, A dari ẹ̀ṣẹ rẹ̀ ti o pò jì i; 
nitoriti o ni ifẹ pipọ: ẹniti a si dari diẹ jì, on na 
li o ni ifẹ diẹ. 

480 si wi fun u pe, A dari ẹ̀ṣẹ rẹ jì ọ. 

49 Awọn ti o bá a joko njẹun si bẹ̀rẹ si irò 
ninu ara wọn pe, Tali eyi ti ndari ẹ̀ṣẹ jì—ni pẹlu? 

50 O si dahùn wi fun obinrin na pe, Igbagbo 
rẹ gbà ọ là; ma lọ li alafia. 


8 TO si ṣe lẹhinna, ti o nlà gbogbo ilu ati 
iletò lọ, o nwasu, o nrò ìhin ayò ijọba 
Ọlọrun: awọn mejila si mbẹ lọdọ rẹ̀. 

2 Ati awọn obinrin kan, ti a ti mu larada 
kuro lọwọ awọn ẹmi buburu, ati ninu ailera 
wọn, Maria ti a npẹ ni Magdalene, lara ẹniti 
ẹmi ẹ̀ṣu meje ti jade kuro, 

3 Ati Joanna aya Kusa ti iṣe iriju Herodu, ati 
Susanna, ati awọn pipọ miran, ti nwọn nṣe 
iranṣẹ fun u ninu ohun ini wọn. 

4diNigbati Ọpọ ijọ enia pejọ pò, lati ilu 
gbogbo si tò ọ wá, o fi owe ba wọn sòrọ pe: 

5 Afunrugbin kan jade lọ lati fun irugbin rẹ̀: 
bi o si ti nfunrugbin, diẹ bé si ẹba òna; a si tẹ̀ 
ẹ mọlẹ, awọn ẹiyẹ oju ọrun si ṣà a jẹ. 

6 Omiran si bẹ sori apata; bi o si ti hù jade, 
o gbẹ nitoriti kò ni irinlẹ omi. 

TOmiran si bẹ sinu ẹgún; ẹgún si ba a rú 
soke, o si fun u pa. 

8 Omiran si bẹ si ilẹ rere, o si rú soke, o si so 
eso ọrọrun. Nigbati o si wi nkan wọnyi tan, o 
nahùn wipe, Ẹniti o ba li etí lati fi gbé, ki o gbe. 


739 


8 Awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ si bi i lére, wipe, Kili 
a le mò owe yi si? 

10 O si wi fun wọn pe, Ẹnyin li a fifun lati 
mò òrọ ijinlẹ ijọba Ọlọrun: ṣugbọn fun awọn 
miran li owe; pe ni riri, ki nwọn ki o má le ri, 
ati ni gbigbọ ki o má le yé wọn. 

11 Njẹ owe na li eyi: Irugbin li ọrọ Ọlọrun. 

12 Awọn ti ẹba òna li awọn ti o gbọ; nigba— 
na li Eṣu wá o si mu òrọ na kuro li ọkàn wọn, 
ki nwọn ki o má ba gbagbQ, ki a ma ṣe gbà 
wọn là. 

13 Awọn ti ori apata li awọn, nigbati nwọn 
gbé, nwọn fi ayò gbà òrọ na; awọn wọnyi kò 
si ni gbòngbo, nwọn a gbagbọ fun sá diẹ; 
nigba idanwò, nwọn a pada sẹhin. 

14 Awọn ti o bọ sinu ẹgún li awọn, nigbati 
nwọn gb6 tan, nwọn lọ, nwọn a si fi itọju ati 
ọrẹ ati irọra aiye fun u pa, nwọn kò si le so eso 
asogbo. 

15 Ṣugbọn ti ilẹ rere li awọn, ti nwọn fi 
ọkàn otitọ ati rere gbọ ọrọ na, nwọn di i mu 
ṣinṣin, nwọn si fi stiru so eso. 

16 JÍKò si ẹnikẹni, nigbati o ba tàn fitilà tan, 
ti yio fi ohun elò bò o mọlẹ, tabi ti yio gbé e kà 
abẹ akete; bikoṣe ki o gbé e kà ori ọpá fitilà, ki 
awọn ti nwọ ile ki o le ri imọlẹ. 

17 Nitori kò si ohun ti o lumẹ, ti a ki yio fi 
hàn, bẹni kò si ohun ti o pam, ti a kì yio mò, 
ti ki yio si yọ si gbangba. 

18 Njẹ ki ẹnyin ki o ma kiyesara bi ẹnyin ti 
ngbé: nitori ẹnikẹni ti o ba ni, on li a o fifun; 
ati ẹnikẹni ti kò ba si ni, lọwọ rẹ̀ li a o si gbà 
eyi ti o ṣebi on ni. 

18 TiNigbana ni iya rẹ̀, ati awọn arakunrin rẹ̀ 
tò ọ wá, nwọn kò si le sunmọ ọ nitori Ọpọ enia. 

20 Nwọn si Wi fun u pe, Iya rẹ ati awọn 
arakunrin rẹ duro lode, nwọn nfẹ ri ọ. 

21 O si dahùn o si wi fun wọn pe, Iya mi ati 
awọn arakunrin mi li awọn wọnyi ti nwọn 
ngbọ òrọ Ọlọrun, ti nwọn si nṣe e. 

22 JO si ṣe ni ijọ kan, o si wò ọkò kan lọ ti 
on ti awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀: o si wi fun wọn pe, 
Ẹ jẹ ki awa ki o rekọja lọ si ìha keji adagun. 
Nwọn si ṣikò lọ. 

23 Bi nwọn si ti nlọ, o sùn; iji nla si de, o nfẹ 
li oju adagun; nwọn si kún fun omi, nwọn si 
wà ninu eWu. 

24 Nwọn si tò ọ wá, nwọn si jí i, Wipe, 
Olukọni, Olukọni, awa gbé. Nigbana li o dide, 
o si ba ẹfufu on riru omi Wi: nwọn si da, 
idakẹ—rọrọ si de. 

250 si Wi fun wọn pe, IgbagbQ nyin dà? Bi 
ẹ̀ru ti mba gbogbo wọn, ti hà si nṣe wọn, nwọn 


LUKU 8 
mbi ara wọn pe, irú ọkunrin kili eyi! nitori o ba 
ẹfufu on riru omi wi, nwọn si gbẹ tirẹ̀. 

26 qdNwọn si gúnlẹ ni ilẹ awọn ara Gadara, 
ti o kọju si Galili. 

27 Nigbati o si sọkalẹ, ọkunrin kan pade rẹ̀ 
li ẹhin ilu na, ti o ti ni awọn ẹmi ẹ̀ṣu fun igba 
pipẹ, ti kì iwò aṣọ, bẹni kì ijoko ni ile kan, 
bikoṣe ni ìboji. 

28 Nigbati o ri Jesu, o ke, o wolẹ niwaju rẹ̀, 
o Wi li ohùn rara, pe, Kini ṣe temi tirẹ Jesu, 
iwọ Ọmọ Ọlọrun Ọgá—ogo? emi bẹ̀ ọ máṣe da 
mi loré. 

29 (Nitoriti o ti wi fun ẹmi aimẹ na pe, ki o 
jade kuro lara ọkunrin na. Nigbakugba ni isá 
ma mu u: a si fi ẹ̀wọn ati ṣẹkẹṣẹkẹ dẹ e; o si 
da gbogbo ìde na, ẹmi ẹ̀ṣu na si dari rẹ̀ si ijù.) 

30 Jesu si bi i pe, Orukọ rẹ? o si dahùn pe, 
Legioni: nitoriti ẹmi eṣu pipọ wọ ọ lara lọ. 

31 Nwọn si bẹ̀ ẹ pe, ki o máṣe rán wọn lọ 
sinu ibu. 

32 Agbo ẹlẹdẹ pipọ si mbẹ nibẹ̀ ti njẹ li ori 
òke: nwọn si bẹ̀ ẹ ki o jẹ ki awọn wò inu wọn 
lọ. O si jọwọ wọn. 

33 Nigbati awọn ẹmi ẹ̀ṣu si jade kuro lara 
ọkunrin na, nwọn si wò inu awọn ẹlẹdẹ lọ: 
agbo ẹlẹdẹ si tu pti nwọn si sure lọ si ibi bẹ̀be 
sinu adagun, nwọn si rì sinu omi. 

34 Nigbati awọn ti mbQ wọn ri ohun ti o ṣe, 
nwọn sá, nwọn si lọ, nwọn si ròhin ni ilu ati 
ni ilẹ na. 

35 Nigbana ni nwọn jade lọ iwò ohun na ti o 
ṣe; nwọn si tò Jesu wá, nwọn si ri ọkunrin na, 
lara ẹniti awọn ẹmi ẹ̀ṣu ti jade lọ, o joko lẹba ẹsẹ 
Jesu, o wọṣọ, iyẹ̀ rẹ̀ si bò si ipò: ẹ̀ru si ba wọn. 

36 Awọn ti o ri i si ròhin fun wọn bi o ti ṣe ti 
a fi mu ẹniti o li ẹmi ẹ̀ṣu larada. 

37 TINigbana ni gbogbo enia lati ilẹ Gadara 
yiká bẹ̀ ẹ pe, ki o lọ kuro lọdọ wọn; ẹ̀ru sá ba 
wọn gidigidi: o si bọ sinu ọkọ, o pada sẹhin. 

38 Njẹ ọkunrin na ti ẹmi ẹ̀ṣu jade kuro lara 
rẹ̀, o bẹ̀ ẹ ki on ki o le ma bá a gbé: ṣugbọn 
Jesu rán a lọ, wipe, 

38 Pada lọ ile rẹ, ki o si sọ ohun ti Ọlọrun ṣe 
fun ọ bi o ti pọ to. O si lọ, o si nròhin já gbogbo 
ilu na bi Jesu ti ṣe ohun nla fun on to. 

400 si ṣe, nigbati Jesu pada lọ, awọn enia 
tẹwọgbà a: nitoriti gbogbo nwọn ti nreti rẹ̀. 

41 qSi kiyesi i, ọkunrin kan ti a npẹ̀ ni Jairu, 
ọkan ninu awọn olori sinagogu, o wá: o si wolẹ 
lẹba ẹsẹ Jesu, o bẹ̀ ẹ pe, ki o máṣai wá si ile on: 

42 Nitori o ni ọmọbinrin. kanṣoṣo, ọmọ 
ìwọn ọdún mejila, o nkú lọ. Bi o si ti nlọ awọn 
enia nhá a li àye. 


LUKU 8, 9 

43 obinrin kan ti o si ni isun ẹ̀jẹ lati igba 
ọdún mejila, ti o ná ohun gbogbo ti o ni fun 
awọn oniṣegun, bẹni a ko le mu u larada lati 
ọwọ ẹnikan wá, 

440 wá lẹhin rẹ̀, o fi ọwọ tẹ iṣẹti aṣọ rẹ̀: 
lọgan ni isun ẹ̀jẹ rẹ̀ si ti gbẹ. 

45 Jesu si wipe, Tali o fi ọwé tẹ mi? Nigbati 
gbogbo wọn sẹ̀, Peteru ati awọn ti mbẹ lọdọ rẹ̀ 
wipe, Olukọni, awọn enia nhá ọ li àye, nwọn si 
mbilù ọ, iwọ si wipe, Tali o fi ọwẹ kàn mi? 

46 Jesu si Wipe, Ẹnikan fi ọwé kàn mi: 
nitoriti emi mò pe aṣẹ jade lara mi. 

41 Nigbati obinrin na si mò pe on ko 
farasin, o warìri, o wá, o si wolẹ niwaju rẹ̀, o 
si sọ fun u li oju awọn enia gbogbo nitori 
ohun ti o ṣe, ti on fi fi ọwọ t6 ọ, ati bi a ti mu 
on larada lojukanna. 

ABO si wi fun u pe, Ọmọbinrin, tújuka: 
igbagbọ rẹ mu ọ larada; ma lọ li alafia. 

49 TiBi o si ti nsọrọ li ẹnu, ẹnikan ti ile olori 
sinagogu wá, o wi fun u pe, Ọmọbinrin rẹ kú; 
má yọ olukọni lẹnu mọ. 

50 Ṣugbọn nigbati Jesu gbẹ, o da a li ohùn, 
wipe, Má bẹ̀ru: gbagbọ nikan ṣa, a o si mu u 
larada. 

51 Nigbati Jesu si wò ile, kò jẹ ki ẹnikẹni 
wọle, bikoṣe Peteru, ati Jakọbu, ati Johannu, 
ati baba on iya ọmọbinrin na. 

52 Gbogbo nwọn si sọkun, nwọn pohùnrere 
ẹkún rẹ̀: o si wi fun wọn pe, Ẹ má sọkun mẹ; 
kò kú, sisùn li o sùn. 

53 Nwọn si fi i ṣẹ̀fẹ, nwọn sa mò pe o kú. 

54 Nigbati o si sé gbogbo wọn m6 ode, o mu 
u li ọwẹ, o si wipe, Ọmọbinrin, dide. 

55 Ẹmí rẹ̀ si pada bò, o si dide lọgan: o ni ki 
nwọn ki o fun u li onjẹ. 

56 Ẹnu si yà awọn GObi rẹ̀: ṣugbọn o kilọ fun 
wọn pe, ki nwọn ki o máṣe wi fun ẹnikan li 


ohun ti a ṣe. 

Ọ 1O si pé awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ mejila jọ, o 
si fun wọn li agbara on aṣẹ lori awọn ẹmi 

ẹ̀ṣu gbogbo, ati lati wò arùn sàn. 

20 si rán wọn lọ iwasu ijọba Ọlọrun, ati 
lati mu awọn olokunrun larada. 

30 si wi fun wọn pe, Ẹ máṣe mu nkan lọ fun 
àjo nyin, ọpá, tabi àpo tabi akara, tabi owo; 
bẹni ki ẹnyin ki o má si ṣe ni àwọtẹlẹ meji. 

4Ni ilekile ti ẹnyin ba si wò, nibẹ̀ ni ki ẹnyin 
ki o gbé, lati ibẹ̀ ni ki ẹnyin ki o si ti jade. 

SIye awọn ti kò ba si gbà nyin, nigbati 
ẹnyin ba jade kuro ni ilu na, ẹ gbọn ekuru ẹsẹ 
nyin fun ẹri si wọn. 


740 


6Nwọn si jade, nwọn nlà iletò lọ, nwọn si 
nwasu ihinrere, nwọn si nmu enia larada nibi 
gbogbo. 

7 Herodu tetrarki si gbẹ nkan gbogbo ti 
nṣe lati ọdọ rẹ̀ wá: o si damu, nitoriti awọn 
ẹlomiran nwipe, Johannu li o jinde kuro ninu 
okú; 

8 Awọn ẹlomiran si wipe Elijah li o farahàn; 
ati awọn ẹlomiran pe, ọkan ninu awọn woli 
atijọ li o jinde. 

9 Herodu si wipe, Johannu ni mo ti bé lori: 
ṣugbọn tali eyi, ti emi ngb6 irú nkan wọnyi 
si? O si nfẹ lati ri i. 

10 TINigbati awọn aposteli si pada de, nwọn 
ròhin ohun gbogbo fun u ti nwọn ti ṣe. O si 
mu wọn, o si lọ si apakan nibi ijù si ilu ti a 
npe ni Betsaida. 

11 Nigbati ọpọ enia si mọ, nwọn tẹle e: o si 
gbà wọn, o si sòrọ ijọba Ọlọrun fun wọn; 
awọn ti o fẹ imularada, li o si mu larada. 

12 Nigbati ọjọ bẹ̀ rẹ si irẹlẹ, awọn mejila wá, 
nwọn si wi fun u pe, Tú ijọ enia ká, ki nwọn 
ki o le lọ si iletò ati si ilu yiká, ki nwọn ki o le 
wò, ati ki nwọn ki o le wá onjẹ: nibi ijù li awa 
sá gbé wà nihinyi. 

13Ṣugbọn o wi fun wọn pe, Ẹ fi onjẹ fun 
wọn jẹ. Nwọn si wi fun u pe, Awa kò ni jù iṣu 
akara marun lọ, pẹlu ẹja meji; bikoṣepe awa 
lọ irà onjẹ fun gbogbo awọn enia wọnyi. 

14 Nitori awọn ọkunrin to ìwọn ẹgbẹdọgbọn 
enia. O si wi fun awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ pe, ki 
nwọn ki o mu wọn joko li ẹgbẹ—ẹgbẹ, li ara— 
dọta. 

15NNwọn si ṣe bẹ, nwọn si mu gbogbo wọn 
joko. 

16 Nigbana li o mu iṣu akara marun, ati ẹja 
meji na, nigbati o gbé oju soke, o sure si i, o si 
bù u, o si fifun awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀, ki nwọn ki 
o gbé e kalẹ niwaju awọn enia. 

17 Nwọn si jẹ, gbogbo wọn si yá: nwọn ṣà 
agbòn mejila jọ ninu ajẹkù ti o kù fun wọn. 

18 TO si ṣe, nigbati o kù on nikan, o ngba— 
dura, awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ si wà lọdọ rẹ̀: o si bi 
wọn pe, Tali awọn enia nfi emi pẹ̀? 

19Nwọn si dahùn wipe, Johannu Baptisti; 
ṣugbọn. ẹlomiran. ni, Elijah. ni; ati awọn 
ẹlomiran wipe, ọkan ninu awọn woli atijọ li o 
jinde. 

20 O si bi wọn pe, Ṣugbọn tali ẹnyin nfi emi 
ipẹ? Peteru si dahùn, wipe, Kristi ti Ọlọrun. 

21 O si kìlọ fun wọn, o si paṣẹ fun wọn, pe, 
ki nwọn ki o máṣe sọ ohun na fun ẹnikan. 

220 si wipe, Ọmọ—enia ko le ṣaima jìya 


741 


ohun pipọ, a o si kò ọ lati ọdọ awọn àgbagba ati 
lati ọdọ awọn olori alufa, ati lati ọdọ awọn 
akọwe wá, a o si pa a, ni ijọ kẹta a o si ji i dide. 

23qO si wi fun gbogbo wọn pe, Bi ẹnikan 
ba nfẹ lati má tò mi lẹhin, ki o s€ ara rẹ̀, ki o si 
gbé agbelebu rẹ̀ ni ijọ gbogbo, ki o si má tò mi 
lẹhin. 

24 Nitori ẹnikẹni ti o ba fẹ gbà ẹmí rẹ̀ là, yio 
sọ ọ nù: ṣugbọn ẹnikẹni ti o ba sọ ẹmi rẹ̀ nù 
nitori mi, on na ni yio si gbà a là. 

25 Nitoripe ẹ̀re kini fun enia, bi o jẹ̀re 
gbogbo aiye, ti o si sọ ara rẹ̀ nù, tabi ki o fi ara 
rẹ̀ ṣòfò. 

26 Nitori ẹnikẹni ti o ba tiju mi, ati ọrọ mi, 
oju rẹ̀ li Ọmọ—enia yio si tì, nigbati o ba de inu 
ogo tirẹ̀, ati ti baba rẹ̀, ati ti awọn angẹli mimQ. 

27 Ṣugbọn emi wi fun nyin nitôtọ, ẹlomiran 
duro nihinyi, ti kì yio ri ikú, titi nwọn o fi ri 
ijọba Ọlọrun. 

28 TO si ṣe bi iwọn ijọ kẹjọ lẹhin òrọ wọnyi, 
o mu Peteru, ati Johannu, ati Jakọbu, o gùn 
ori òke lọ lati gbadura. 

29 Bi o si ti ngbadura, àwọ oju rẹ̀ yipada, aṣọ 
rẹ̀ si fun lawu, o njo fòfo. 

30 Si kiyesi i, awọn ọkunrin meji, ti iṣe Mose 
on Elijah, nwọn mba a sòrọ: 

31 Ti nwọn fi ara hàn ninu ogo, nwọn si 
nsòrọ ikú rẹ̀, ti on ô Ṣe pari ni Jerusalemu. 

32 Ṣugbọn oju Peteru ati ti awọn ti mbẹ lọdọ 
rẹ̀ wuwo fun 6run. Nigbati nwọn si taji, nwọn 
ri ogo rẹ̀, ati ti awọn ọkunrin mejeji ti o ba a 
duro. 

330 si ṣe, nigbati nwọn lọ kuro lọdọ rẹ̀, 
Peteru wi fun Jesu pe, Olukọni, o dara fun wa 
ki a má gbé ihinyi: jẹ ki awa ki o pa agẹ mẹta; 
ọkan fun iwọ, ati ọkan fun Mose, ati ọkan fun 
Elijah: kò mò eyi ti o nwi. 

34 Bi o ti nsọ bayi, ikúkú kan Wá, o ṣiji bò 
wọn: ẹ̀ru si ba wọn nigbati nwọn nwò inu 
ikuku lọ. 

35 Ohùn kan si ti inu ikúikti wá, o ni, Eyiyi li 
ayanfẹ Ọmọ mi: ẹ má gbé tirẹ̀. 

36 Nigbati ohùn na si dakẹ, Jesu nikanṣoṣo li a 
rì. Nwọn si pa a mẹ, nwọn kò si sọ ohunkohun 
ti nwọn ri fun ẹnikẹni ni ijọ wọnni. 

37 NTO si ṣe, ni ijọ keji, nigbati nwọn sọkalẹ 
lati ori òke wá, òpọ awọn enia wá ipade rẹ̀. 

38 Si kiyesi i, ọkunrin kan ninu ijọ kigbe 
soke, wipe, Olukọni, mo bẹ̀ ọ, wò ọmọ mi; 
nitori ọmọ mi kanṣoṣo na ni. 

38 Si kiyesi i, ẹmi ṣu a ma mu u, a si ma 
kigbe lojijì; a si ma nà a tàntàn titi yio fi yọ ifofô 
li ẹnu, a ma pa a lara, a tilẹ fẹrẹ má fi i silẹ lọ. 


LUKU 9 
40 Mo si bẹ̀ awọn ọmọ-ẹhin rẹ lati lé e 
jade; nwọn kò si le ṣe e. 

41 Jesu si dahùn, wipe, Iran alaigbagbọ ati 
arekereke, emi o ti ba nyin gbé pẹ to? emi o si 
ti ṣe siru fun nyin pẹ to? Fà ọmọ rẹ wá nihinyi. 

42 Bi o si ti mbò, ẹmi ẹ̀ṣu na gbé e ṣanlẹ, o 
si nà a tantan. Jesu si ba ẹmi aimô na wi, o si 
mu ọmọ na larada, o si fà a le baba rẹ̀ lọwọ. 

43 dẸnu si yà gbogbo wọn si iṣẹ ọlánla Ọlọ— 
run. Ṣugbọn nigbati hà si nṣe gbogbo wọn si 
ohun gbogbo ti Jesu ṣe, o wi fun awon ọmọ— 
ẹhin rẹ̀ pe, 

44Ẹ jẹ ki ọrọ wọnyi ki o rì si nyin li eti: 
nitori a o fi Ọmọ—enia le awọn enia lọwọ. 

45 Ṣugbọn ẹrọ na ko yé wọn, o si ṣú wọn li 
oju, bẹni nwọn kò si mò ọ: ẹ̀ru si mba wọn 
lati bẹ̀re idi ẹrọ na. 

46 Iyan kan si dide lárin wọn, niti ẹniti yio 
ṣe olori ninu wọn. 

47 Nigbati Jesu si mò ìro ọkàn wọn, o mu 
ọmọde kan, o gbé e joko lọdọ rẹ̀, 

480 si wi fun wọn pe, Ẹnikẹni ti o ba gbà 
ọmọde yi nitori orukọ mi, o gbà mi: ati ẹnikẹni 
ti o ba gbà mi, o gbà ẹniti o rán mi: nitori ẹniti o 
ba kere ju ninu gbogbo nyin, on na ni yio pọ. 

49 Ji Johannu si dahùn o si wi fun u pe, 
Olukọni, awa ri ẹnikan o nfi orukọ rẹ lé awọn 
ẹmi ẹ̀ṣu jade; awa si da a lẹkun, nitoriti kò ba 
Wa tò ọ lẹhin. 

50 Jesu si wi fun u pe, Máṣe da a lẹkun m€: 
nitori ẹniti kò ba lodi si wa, o wà fun wa. 

51 JO si ṣe, nigbati ọjọ atigbà soke rẹ̀ pé, o 
gbé oju le gangan lati lọ si Jerusalemu. 

52 O si rán awọn onṣẹ lọ si iwaju rẹ̀: nigbati 
nwọn si lọ nwọn wò iletò kan ti iṣe ti ara Sa— 
maria lọ ipẹ̀se silẹ dẹ̀ e. 

53 Nwọn kò si gbà a, nitoriti oju rẹ̀ dabi 
ẹnipe o nlọ si Jerusalemu. 

54 Nigbati awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ Jakọbu on 
Johannu si ri i, nwọn ni, Oluwa, iwọ ko jẹ ki 
awa ki o pẹ̀ iná lati ọrun wá, ki a sun wọn 
lúlu, bi Elijah ti ṣe? 

55 Ṣugbọn Jesu yipada, o si ba wọn wi, o ni, 
Ẹnyin kò mò irú ẹmí ti mbẹ ninu nyin. 

56 Nitori Ọmọ—enia ko wá lati pa ẹmi enia 
run, bikoṣe lati gbà a là. Nwọn si lọ si iletò 
miran. 

57 JO si ṣe, bi nwọn ti nlọ li òna, ọkunrin 
kan wi fun u pe, Oluwa, Emi nfẹ lati ma tò ọ 
lẹhin nibikibi ti iwọ ba nlọ. 

58 Jesu si wi fun u pe, Awọn kẹọlọkọlọ ni 
ihò, awọn ẹiyẹ oju ọrun si ni itẹ; ṣugbọn 
Ọmọ-enia kò ni ibi ti yio fi ori rẹ̀ le. 


LUKU 9, 10 

58 O si wi fun ẹlomiran pe, Ma tò mi lẹhin. 
Ṣugbọn o wi fun u pe, Oluwa, jẹ ki emi ki o 
kẹ lọ isinku baba mi na. 

60 Jesu si wi fun u pe, Je ki awọn okú ki o 
ma sinkú ara wọn: ṣugbọn iwọ lọ ki o si ma 
wasu ijọba Ọlọrun. 

61 Ẹlomiran si wi fun u pe, Oluwa, emi nfẹ 
lati má tò ọ lẹhin; ṣugbọn jẹ ki emi ki o pada 
lọ idagbere fun awọn ara ile mi. 

62 Jesu si wi fun u pe, Kò si ẹni, ti o fi ọwé 
rẹ̀ le ohun—elo itulẹ, ti o si wò ẹhin, ti o yẹ 


fun ijọba Ọlọrun. 

l 0 1LẸHIN nkan wọnyi, Oluwa si yàn 
adọrin ọmọ-ẹhin miran pẹlu, o si 

rán wọn ni mejimeji lọ ṣaju rẹ̀, si gbogbo ilu 

ati ibi ti on tikararẹ̀ yio gbé de. 

20 si wi fun wọn pe, Ikore pò, ṣugbọn 
awọn alagbaṣe ko to nkan: nitorina ẹ bẹ̀ 
Oluwa ikore, ki o le rán awọn alagbaṣe sinu 
ikore rẹ̀. 

3Ẹ mu òna nyin pòn: sa wò o, emi rán nyin 
lọ bi ọdọ—agutan sárin ikôkò. 

4Ẹ máṣe mu asuwọn, ẹ máṣe mu apò, tabi 
bàta: ẹ má si ṣe kí ẹnikẹni li òna. 

5Ni ilekile ti ẹnyin ba wò, ki ẹ ké wipe, 
Alafia fun ile yi. 

6 Bi ọmọ alafia ba si mbẹ nibẹ̀, alafia nyin 
yio bà le e: ṣugbọn bi kò ba si, yio tún pada 
sọdọ nyin. 

TNi ile kanna ni ki ẹnyin ki o si gbé, ki ẹ 
ma jẹ, ki ẹ si ma mu ohunkohun ti nwọn ba 
fifun nyin; nitori Ọya alagbaṣe tẹ si i. Ẹ maṣe ṣi 
lati ile de ile. 

8 Ati ni ilukilu ti ẹnyin ba wò, ti nwọn ba si 
gbà nyin, ẹ jẹ ohunkohun ti a ba gbé kà iwaju 
nyin: 

9Ẹ si mu awọn alaisan ti mbẹ ninu rẹ̀ larada, 
ki ẹ si wi fun wọn pe, Ijọba Ọlọrun kù dẹ̀dẹ si 
nyin. 

10 Ṣugbọn ni ilukilu ti ẹnyin ba si wò, ti 
nwọn kò ba si gbà nyin, nigbati ẹnyin ba si 
jade si igboro ilu na, ki ẹnyin ki o si wipe, 

11 Ekuru iyekuru ilu nyin ti o kù si wa lara, 
a gbọn ọ silẹ fun nyin: ṣugbọn ẹ mò eyi pe, 
ijọba Ọlọrun kù dẹ̀dẹ si nyin. 

12Ṣugbọn mo Wi fun nyin, yio san fun 
Sodomu ni ijọ na, jù fun ilu na lọ. 

13 Egbé ni fun iwọ, Korasini! Egbé ni fun 
ìwọ, Betsaida! nitori ibaṣepe a ti ṣe iṣẹ agbara 
ti a ṣe ninu nyin, ni Tire on Sidoni, nwọn iba 
ti ronupiwada lailai, nwọn iba si joko ninu aṣọ 
òfọ ati ninu €ru. 


742 


14 Ṣugbọn yio san fun Tire on Sidoni nigba 
idajọ jù fun ẹnyin lọ. 

15 Ati iwọ, Kapernaumu, a o ha gbe ọ ga de 
oke ọrun? a o rẹ̀ ọ silẹ de ipo—oku. 

16 Ẹniti o ba gbẹ ti nyin, o gbọ ti emi: ẹniti 
o ba si kò nyin, o kò mi; ẹniti o ba si kò mi, o 
kò ẹniti o rán mi. 

17 TAwọn adọrin na si fi ayọ pada, Wipe, 
Oluwa, awọn ẹmi ẹ̀ṣu tilẹ foribalẹ fun wa li 
orukọ rẹ. 

18 O si wi fun wọn pe, Emi ri Satani ṣubu bi 
manamana lati ọrun wá. 

18 Kiyesi i, emi fun nyin li aṣẹ lati tẹ̀ ejò 
ati akék€ mọlẹ, ati lori gbogbo agbara ọtá: kò 
si si ohunkan bi o ti wù ki o ṣe, ti yio pa— 
nyin-iara. 

20 Ṣugbọn ki ẹ máṣe yò si eyi, pe, awọn ẹmi 
nforibalẹ fun nyin; ṣugbọn ẹ kuku yọ, pe, a 
kọwe orukọ nyin li ọrun. 

21 Ni wakati kanna Jesu yò ninu Ẹmi 
Mimẹ o si wipe, Mo dupẹ lọwọ rẹ, Baba, 
Oluwa ọrun on aiye, pe, iwọ pa nkan wọnyi 
mẹ kuro lọdọ awọn ọlẹgbọn ati amoye, iwọ si 
fi wọn hàn fun awọn ọmọ—ọwọ: bẹni, Baba, 
bẹli o sá yẹ li oju rẹ. 

22 Ohun gbogbo li a fifun mi lati ọdọ Baba 
mi wá: kò si si ẹniti o mọ ẹniti Ọmọ iṣe, 
bikoṣe Baba; ati ẹniti Baba iṣe, bikoṣe Ọmọ, 
ati ẹnikẹni ti o ba si wù Ọmọ lati fi i hàn fun. 

23qO si yipada si awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ li 
apakan, o ni, Ibukún ni fun ojú ti nri ohun ti 
ẹnyin nri: 

24 Nitori mo Wi fun nyin, Woli ati ọba pipọ 
li o nfẹ lati ri ohun ti ẹnyin nri, nwọn kò si ri 
wọn, ati lati gbọ ohun ti ẹnyin ngb6, nwọn ko 
si gbẹ wọn, 

25 (Si kiyesi i, amofin kan dide, o ndán a 
wò, o ni, Olukọni, kili emi o ṣe ki emi ki o le 
jogún iyò ainipẹkun? 

26 O si bi i pe, Kili a kọ sinu iwe ofin? bi 
iwọ ti kà a? 

27O si dahùn Wipe, Ki iwọ ki o fi gbogbo 
àiya rẹ, ati gbogbo ọkàn rẹ, ati gbogbo agbara 
rẹ, ati gbogbo inu rẹ fẹ Oluwa Ọlọrun rẹ; ati 
ẹnikeji rẹ bi ara rẹ. 

28 O si wi fun u pe, Iwọ dahùn rere: ṣe eyi, 
iwọ o si yẹ̀. 

28 Ṣugbọn o nfẹ lati dá ara rẹ̀ lare, o wi fun 
Jesu pe, Tani ha si li ẹnikeji mi? 

30 Jesu si dahùn o Wipe, ọkunrin kan nti 
Jerusalemu sọkalẹ lọ si Jeriko, o si bọ si ọwọ 
awọn ọlọṣà, ti nwọn gbà a li aṣọ, nwọn ṣá a 
lọgbẹ, nwọn si fi i silẹ lọ li aipa li apatan. 


743 


31 Ni alabapade, alufa kan si nsọkalẹ lọ lọna 
na: nigbati o si ri i, o kọja lọ niha keji. 

32 Bẹna si ni ọmọ Lefi kan pẹlu, nigbati o de 
ibẹ̀, ti o si ri i, o kọja lọ niha keji. 

33 Ṣugbọn ara Samaria kan, bi o ti nrẹ̀ àjo, o 
de ibi ti o gbé wà: nigbati o si ri i, anu ṣe e, 

340 si tò ọ lọ, o si dì i lọgbẹ, o da orôéro on 
ọti—Wwaini si i, o si gbé e le ori ẹranko ti on 
tikalarẹ̀, o si mu u Wá si ile—ẹ̀ro, o si nṣe itọju rẹ̀. 

35 Nigbati o si lọ ni ijọ keji, o fi owo idẹ 
meji fun olori ile—ero, o si wi fun u pe, Ma 
tọju rẹ̀; ohunkohun ti iwọ ba si ná kun u, 
nigbati mo ba pada de, emi ô san a fun ọ. 

36 Ninu awọn mẹtẹta wọnyi, tani iwọ rò pe 
iṣe ẹnikeji ẹniti o bọ si ọwé awọn ọlọṣà? 

370 si dahùn wipe, Ẹniti o ṣánu fun u ni. 
Jesu si wi fun u pe, Lọ, ki iwọ ki o si Ṣe bẹ gẹgẹ. 

38 TO si ṣe, bi nwọn ti nlọ, o wò iletò kan: 
obinrin kan ti a npẹ̀ ni Marta si gbà a si ile rẹ̀. 

39 O si ni arabinrin kan ti a npẹ̀ ni Maria, ti 
o si joko lẹba ẹsẹ Jesu, ti o ngbe òrọ rẹ̀. 

40 Ṣugbọn Marta nṣe iyọnu ohun pupọ, o si 
tò ọ wá, o ni, Oluwa, iwọ kò kuku ṣu si i ti 
arabinrin mi fi mi silẹ lati ma nikan ṣe aisimi? 
Wi fun u ki o ràn mi lọwọ. 

3 Ṣugbọn Jesu si dahùn, o si wi fun u pe, 
Marta, Marta, iwọ nṣe aniyan ati lálá nitori 
ohun pipọ: 

42 Ṣugbọn ohun kan li a kò le ṣe alaini. Maria 
si ti yàn ipa rere na, ti a kò le gbà lọwọ rẹ̀. 

1 O si ṣe, bi o ti ngbadura ni ibi kan, bi 


l l o ti dakẹ, ọkan ninu awọn ọmọ-ẹhin 
rẹ̀ wi fun u pe, Oluwa, kẹ wa bi ati igbadura, 
bi Johannu si ti kẹ awọn ọmọ--ẹhin rẹ̀. 

20 si wi fun wọn pe, Nigbati ẹnyin ba 
ngbadura, ẹ má wipe, Baba wa ti mbẹ li ọrun, 
Ki a bòwò fun orukọ rẹ. Ki ijọba rẹ de. Ifẹ tirẹ 
ni ki a ṣe, bi ti ọrun, bẹni li aiye. 

3 Fun wa li onjẹ ojọ wa li ojojumọ. 

4Ki o si dari ẹ̀ṣẹ wa jì wa; nitori awa 
tikarawa pẹlu a ma darijì olukuluku ẹniti o jẹ 
Wa ni gbese. Má si fà wa sinu idẹwò; ṣugbọn 
gbà wa lọwọ bilisi. 

50 si wi fun wọn pe, Tani ninu nyin ti yio 
ni ọrẹ̀ kan, ti yio si tò ọ lọ larin ọganjọ, ti yio si 
wi fun u pe, Ọrẹ̀, win mi ni ìṣu akara mẹta: 

6 Nitori ọré mi kan ti àjo bọ sọdọ mi, emi 
kò si ni nkan ti emi o gbé kalẹ niwaju rẹ̀; 

7 'Ti on o si gbé inu ile dahùn wi fun u pe, 
Má yọ mi lẹnu: a ti sé ilẹkun na, awọn ọmọ 
mi si mbẹ lori ẹní pẹlu mi; emi ko le dide 
fifun ọ? 


LUKU 10, 141 
8 Mo wi fun nyin, bi on kò tilẹ, fẹ dide ki o 
fifun u, nitoriti iṣe ọrọ rẹ̀, ṣugbọn nitori 
awiyannu rẹ̀ yio dide, yio si fun u pọ to bi o ti 
nfẹ. 

9 Emi si wi fun nyin, Ẹ bẹ̀re, a o si fifun 
nyin; ẹ wá kiri, ẹnyin o si ri; ẹ kànkun, a o si 
ṣi i silẹ fun nyin. 

10 Nitori ẹnikẹni ti o ba bẹ̀re, o ri gbà; ẹniti 
o si nwá kiri o ri; ati ẹniti o kànkun li a o ṣí i 
silẹ fun. 

tI Tani iṣe baba ninu nyin ti ọmọ rẹ̀ yio 
bẹ̀re akara lọdọ rẹ̀, ti o jẹ fun u li okuta? tabi 
bi o bẹ̀re ẹja, ti o jẹ fun u li ejò dipo ẹja? 

12 Tabi bi o si bẹ̀re ẹyin, ti o jẹ fun u li 
akeke? 

13 Njẹ bi ẹnyin ti iṣe enia buburu ba mò bi 
ati ifi ẹ̀bun didara fun awọn ọmọ nyin: 
melomelo ni Baba nyin ti mbẹ li ọrun yio fi 
Ẹmí MimQ rẹ̀ fun awọn ti o mbòre lọdọ rẹ̀? 

14 JO si nlé ẹmi ẹ̀ṣu kan jade, ti o si yadi. O 
si ṣe, nigbati ẹmi ẹ̀ṣu na jade, odi sọrọ; ẹnu si 
yà ijọ enia. 

15 Ṣugbọn awọn ẹlomiran ninu Wọn wipe, 
Nipa Beelsebubu olori awọn ẹmi ẹ̀ṣu li o fi nlé 
awọn ẹmi ẹ̀ṣu jade. 

16 Awọn ẹlomiran si ndan a wò, nwọn fẹ 
àmi lọdọ rẹ̀ lati ọrun wá. 

17 Ṣugbọn on mò ìro inu wọn, o wi fun wọn 
pe, Gbogbo ijọba ti o yà ara rẹ̀ ni ipa, a sọ ọ di 
ahoro; ile ti o si yà ara rẹ̀ ni ipa, a WÒ. 

18 Bi Satani si yàpa si ara rẹ̀, ijọba rẹ̀ yio ha 
ṣe duro? nitori ẹnyin wipe, Nipa Beelsebubu 
li emi fi nle awọn ẹmi ẹ̀ṣu jade. 

19 Bi o ba si ṣepe nipa Beelsebubu li emi fi 
nlé awọn ẹmi ẹ̀ṣu jade, nipa tali awọn ọmọ 
nyin fi nlé wọn jade? nitorina awọn ni yio ṣe 
onidajọ nyin. 

20 Ṣugbọn bi o ba ṣepe ika Ọlọrun li emi fi 
nlé awọn ẹmi ẹ̀ṣu jade, kò si aniani, ijọba 
Ọlọrun de ba nyin. 

21 Nigbati ọkunrin alagbara ti o hamọra ba 
nṣọ afin rẹ̀, ẹrù rẹ̀ a wà li alafia: 

22 Ṣugbọn nigbati ẹniti o li agbara jù u ba 
kọlù u, ti o si ṣẹgun rẹ̀, a gbà gbogbo ihamọra 
rẹ̀ ti o gbẹkẹle lọwọ rẹ̀, a si pin ikogun rẹ̀. 

23 Ẹniti kò ba wà pẹlu mi, o lodi si mi: ẹniti 
kò ba si bá mi kopò, o nfunká. 

24 Nigbati ẹmi aimQ ba jade kuro lara enia, 
ama rìn kiri ni ibi gbigbẹ, ama wá ibi isimi; 
nigbati ko ba si ri, a wipe, Emi o pada lọ si ile 
mi nibiti mo gbé ti jade wá. 

25 Nigbati o si de, o bá a, a gbá a, a si ṣe e li 
ọṣẹ. 


LUKU 11, 12 

26 Nigbana li o lọ, o si mu ẹmi meje miran 
ti o buru jù on tikararẹ̀ lọ; nwọn wọle, nwọn 
si joko nibẹ̀: igbẹhin ọkunrin na si buru jù 
iṣaju rẹ̀ lọ. 

27 JO si ṣe, bi o ti nsọ nkan wọnyi, obinrin 
kan nahùn ninu ijọ, o si wi fun u pe, Ibukun 
ni fun inu ti o bí ọ, ati ọmú ti iwọ mu. 

28 Ṣugbọn on wipe, Nitotọ, ki a kuku wipe, 
Ibukun ni fun awọn ti ngbé òrọ Ọlọrun, ti 
nwọn si pa a mQ. 

29 Nigbati ijọ enia si ṣùjọ si ọdọ rẹ̀ o bẹ̀rẹ si 
iwipe, Iran buburu li eyi: nwọn nwá àmi; a kì 
yio si fi àmi kan fun u, bikoṣe àmi Jona woli. 

30 Nitori bi Jona ti jẹ àmi fun awọn ara 
Ninefe, gẹgẹ bẹ li Ọmọ—enia yio ṣe àmi fun 
iran yi. 

31 Ọbabinrin gusù yio dide li ọjọ idajọ pẹlu 
awọn enia iran yi, yio si da wọn lẹbi: nitoriti o 
ti iha ipẹkun aiye wá lati gbô ọgbọn Solomoni: 
si kiyesi i, ẹniti o pọju Solomoni lọ mbẹ nihinyi. 

32 Awọn ara Ninefe yio dide li ọjọ idajọ pẹlu 
iran yi, nwọn o si da a lẹbi: nitoriti nwọn 
ronupiwada nipa iwasu Jona; si kiyesi i, ẹniti 
o pòju Jona lọ mbẹ nihinyi. 

33 Kò si ẹnikan, nigbati o ba tan fitila tán, ti 
ìgbé e si ìkọkọ, tabi sabẹ oṣuwọn, bikoṣe sori 
Ọpá fitilà, ki awọn ti nwọle ba le má ri imọlẹ. 

34Oju ni imọlẹ ara: bi oju rẹ ba mọ, gbogbo 
ara rẹ a mọlẹ; ṣugbọn bi oju rẹ ba buru, ara rẹ 
pẹlu a kun fun òkunkun. 

35 Nitorina kiyesi i, ki imọlẹ ti mbẹ ninu rẹ 
ki o máṣe di òkunkun. 

36 Njẹ bi gbogbo ara rẹ ba kun fun imọlẹ, ti 
ko li apakan ti o ṣokunkun, ara rẹ, gbogbo ni 
yio kun fun imọlẹ, bi igbati fitila ba fi itanṣan 
rẹ̀ fun ọ ni imọlẹ. 

37 Bi o si ti nwi, Farisi kan bẹ̀ ẹ ki o ba on 
jẹun: o si wọle, o joko lati jẹun. 

38 Nigbati Farisi na si ri i, ẹnu yà a nitoriti 
kò kẹ̀ wẹ̀ ki o to jẹun. 

39 Oluwa si wi fun u pe, Ẹnyin Farisi a ma 
fò ode ago ati awopọké; ṣugbọn inu nyin kún 
fun irẹjẹ iwa—buburu. 

40 Ẹnyin alaimoye, ẹniti o ṣe eyi ti mbẹ 
lode, on kẹ̀ ha ṣe eyi ti mbẹ ninu pẹlu? 

41 Ki ẹnyin ki o kuku má ṣe itọrẹ ánu ninu 
ohun ti ẹnyin ni; si kiyesi i, ohun gbogbo li o 
di mim fun nyin. 

42 Ṣugbọn egbé ni fun nyin, ẹnyin Farisi! 
nitoriti ẹnyin a ma san idamẹwa minti, ati 
rue, ati gbogbo ewebẹ̀, ṣugbọn ẹnyin gbojufò 
idajọ ati ifẹ Ọlọrun: wọnyi li ẹnyin iba ṣe, ẹ kì 
ba si ti fi ekeji silẹ laiṣe. 


744 


43 Egbé ni fun nyin, ẹnyin Farisi! nitoriti 
ẹnyin fẹ ipò—ọlá ninu sinagogu, ati ikí—ni li 
ọjà. 

44 Ẹgbé ni fun nyin, ẹnyin akọwe, ati ẹnyin 
Farisi, agabagebe! nitoriti ẹnyin dabi isa okú ti 
kò hàn, awọn enia ti o si nrìn lori wọn kò mò. 

45 iNigbana li ọkan ninu awọn amofin 
dahùn, o si wi fun u pe, Olukọni, li eyi ti iwọ 
nwi nì iwọ ngàn awa pẹlu. 

460 si wipe, Egbé ni fun ẹnyin amofin 
pẹlu! nitoriti ẹnyin di ẹrù ti o wuwo lati rù le 
enia lori, bẹni ẹnyin tikara nyin kò jẹ fi ika 
nyin kan kàn ẹrù na. 

41 Egbé ni fun nyin! nitoriti ẹnyin. kéle 
oju—ôrì awọn woli, awọn baba nyin li o si ti 
pa wọn. 

48 Njẹ ẹnyin njẹ ẹlẹri, ẹ si ni inudidun si iṣe 
awọn baba nyin: nitori nwọn pa wọn, ẹnyin 
si kẹle oju—ôrì wọn. 

49 Nitori eyi li ọgbẹn Ọlọrun si ṣe wipe, 
emi ô rán awọn woli ati awọn aposteli si wọn, 
ninu wọn ni nwọn o si pa, ti nwọn o si ṣe 
inunibini si: 

50 Ki a le bẹ̀re ẹ̀jẹ awọn woli gbogbo, ti a ti 
ta silẹ lati igba ipilẹṣẹ aiye wá, lọdọ iran yi; 

51Iati ẹ̀jẹ Abeli wá, titi o si fi de ẹ̀jẹ 
Sakarlah, ti o ṣegbé lárin pẹpẹ on tẹmpili: lôtọ 
ni mo wi fun nyin, A o bẹ̀re rẹ̀ lọdọ iran yi. 

52 Egbé ni fun nyin, ẹnyin amofin! nitoriti 
ẹnyin gbà ọmọ—ṣika ìmọ: ẹnyin tikaranyin kò 
wọle, awọn ti si nwọle, li ẹnyin kò fun. 

53 Bi o ti nwi nkan wọnyi fun wọn, awọn 
akọwe ati awọn Farisi bẹ̀rẹ si ibinu si i 
gidigidi, nwọn si nyọ ọ lẹnu lati wi nkan pipọ: 

54 Nwọn nṣọ ọ, nwọn nwá òna ati ri nkan 
gbámu li ẹnu rẹ̀, ki nwọn ki o le fi i sùn. 

TO si ṣe, nigbati ainiye ijọ enia pejọ 


l 2 pò, tobẹ ti nwọn ntẹ̀ ara wọn mọlẹ, o 

tẹ̀tekẹ wi fun awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ pe, Ẹ má 
ṣọra nyin nitori iwukara awọn Farisi, ti iṣe 
agabagebe. 

2 Kò si ohun ti a bò, ti a kì yio si fihàn; tabi 
ti o pamọ, ti a ki yio mọ. 

3Nitorina ohunkohun ti ẹnyin sọ li òkun— 
kun, ni gbangba li a o gbé gbQ; ati ohun ti ẹn— 
yin ba sọ si etí ni ìkọkọ, lori orule li a o gbé 
kede rẹ̀. 

4 Emi si wi fun nyin ẹnyin ọré mi, Ẹ máṣe 
bẹ̀ru awọn ti ipa ara enia kú, lẹhin eyini ti 
nwọn kò si li eyiti nwọn le ṣe m€. 

5 Ṣugbọn emi o si sọ ẹniti ẹnyin o bẹ̀ru fun 
nyin: Ẹ bẹru ẹniti o lagbara lẹhin ti o ba pani 


745 


tan, lati wQni lọ si ọrun apadi; lôtọ ni mo wi 
fun nyin, On ni ki ẹ bẹru. 

6 Ologoṣẹ marun ki a ntà li owo idẹ wẹwẹ 
meji? a kò si gbagbé ọkan ninu wọn niwaju 
Ọlọrun? 

T Ṣugbọn gbogbo irun ori nyin li a kà pé 
ṣanṣan. Nitorina ki ẹ máṣe bẹ̀ru: ẹnyin ni iye 
lori jù ologoṣẹ pipọ lọ. 

8 Mo si wi fun nyin pẹlu, Ẹnikẹni ti o ba 
jẹwọ mi niwaju enia, Ọmọ-—ẹnia yio si jẹwọ 
rẹ̀ niwaju awọn angẹli Ọlọrun: 

8 Ṣugbọn ẹniti o ba sé mi niwaju enia, a o 
sé ẹ niwaju awọn angẹli Ọlọrun. 

10 Ati ẹnikẹni ti o ba sọrọ—òdi si Ọmọ—enia, 
a o dari rẹ̀ jì i: ṣugbọn ẹnikẹni ti o ba sọrọ—odi 
si Ẹmí Mim, a kì yio dari rẹ̀ jì i. 

11 Nigbati nwọn ba si mu nyin Wá si sina— 
gogu, ati siwaju awọn olori, ati awọn alaṣẹ, ẹ 
máṣe ṣàniyàn pe, bawo tabi ohùn kili ẹnyin ôé 
da, tabi kili ẹnyin o Wi: 

12 Nitori Ẹmí Mim yio kẹ nyin ni wakati 
kanna li ohun ti o yẹ ki ẹ Wi. 

13 Ọkan ninu awujọ si Wi fun u pe, Olukọ— 
ni, sọ fun arakunrin mi ki o pín mi li ogún. 

14 O si wi fun u pe, ọkunrin yi, tali o fi mi jẹ 
onidajọ tabi olùpín—ogún wá fun nyin? 

150 si wi fun wọn pe, Kiyesara ki ẹ si ma 
ṣọra nitori ojukòkoro: nitori igbesi aiye enia 
ki iduro nipa ọpọ ohun ti o ni. 

IBO si pa owe kan fun wọn, wipe, Ilẹ 
ọkunrin kan ọlọrò so eso òpọlọpọ: 

17O si rò ninu ara rẹ̀, wipe, Emi o ti ṣe, 
nitoriti emi kò ni ibiti emi o gbé kô eso mi jọ si? 

180 si wipe, Eyi li emi o ṣe: emi o wô aká 
mi palẹ, emi o si kọ eyi ti o tobi; nibẹ̀ li emi o 
gbé tò gbogbo eso ati ọrò mi jọ si. 

185 Emi o si wi fun ọkàn mi pe, Ọkàn, iwọ li 
ọrọ pipọ ti a tò jọ fun òpọ ọdún; simi ma jẹ, 
má mu, ma yò. 

20 Ṣugbọn Ọlọrun wi fun u pe, Iwọ aṣiwere, 
li oru yi li a o bẹ̀re ẹmi rẹ lọwọ rẹ: njẹ titani 
nkan wọnni yio ha ṣe, ti iwọ ti pẹ̀se silẹ? 

21 Bẹ li ẹniti o tò iṣura jọ fun ara rẹ̀, ti ko si 
li ọrọ lọdọ Ọlọrun. 

22 TO si wi fun awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ pe, Ni— 
torina mo wi fun nyin pe, ẹ máṣe ṣaniyàn ni— 
tori ẹmí nyin pe, kili ẹnyin ô jẹ; tabi nitori ara 
nyin pe, kili ẹnyin ô fi bora. 

23 Ẹmí sa jù onjẹ lọ, ara si jù aṣọ lọ. 

24 Ẹ kiyesi awọn ìwo: nwọn kì ifọnrugbin, 
bẹni nwọn ki kore; nwọn kò li aká, bẹni 
nwọn kò li abà; Ọlọrun sá mb wọn: melo— 
melo li ẹnyin sàn jù ẹiyẹ lọ? 


LUKU 12 
25 Tani ninu nyin nipa aniyan ṣiṣe ti o le fi 
igbọnwọ kan kún ọjọ aiyé rẹ̀? 

26 Njẹ bi ẹnyin kò le ṣe eyi ti o kere julọ, 
eṣe ti ẹnyin fi nṣaniyan nitori iyokù? 

27Ẹ kiyesi awọn lili bi nwọn ti ndàgba: 
nwọn ki iṣiṣẹ nwọn ki iranwu; ṣugbọn ki emi 
wi fun nyin, a kò ṣe Solomoni pápa li ọṣẹ ni 
gbogbo ogo rẹ̀ to ọkan ninu wọnyi. 

28 Njẹ bi Ọlọrun ba wò koriko igbé li aṣọ 
tobẹ eyiti o wà loni, ti a si gbá a sinu ina 
lọla; melomelo ni yio wò nyin li aṣọ, ẹnyin 
onigbagbQ kekere? 

25 Ẹ má si ṣe bere ohun ti ẹnyin ô jẹ, tabi 
ohun ti ẹnyin o mu, ki ẹnyin ki o má si ṣiye— 
meji. 

30 Nitori gbogbo nkan wọnyi ni awọn 
orilẹ—ẹ̀de aiye nwá kiri: Baba nyin si mò pe, 
ẹnyin nfẹ nkan wọnyi. 

31 qdṢugbọn ẹ má wá ijọba Ọlọrun; gbogbo 
nkan wọnyi li a o si fi kún nyin. 

32 Má bẹ̀ru, agbo kekere; nitori didùn inu 
Baba nyin ni lati fi ijọba fun nyin. 

33 Ẹ tà ohun ti ẹnyin ni, ki ẹnyin ki o si tọrẹ 
anu; ki ẹnyin ki o si pése àpo fun ara nyin, ti 
kì igbé, iṣura li ọrun ti kì itán, nibiti olẹ̀ kò le 
sunmọ, ati ibiti kòkoro kì iba a jẹ. 

34 Nitori nibiti iṣura nyin gbé wà, nibẹ̀ li 
ọkàn nyin yio gbé wà pẹlu. 

35 Ẹ di amure nyin, ki fitila nyin ki o si má jo: 

36 Ki ẹnyin tikara nyin ki o dabi ẹniti nreti 
oluwa wọn, nigbati on o pada ti ibi iyawo de; 
pe, nigbati o ba de, ti o si kànkun, ki nwọn ki 
o le ṣí i silẹ fun u lọgan. 

37Ibukun ni fun awọn ọmọ-ọdọ wọnni 
nigbati oluwa na ba de ti yio ba ki nwọn ki o 
ma ṣọna: lôtọ ni mo wi fun nyin, yio di ara rẹ̀ 
li amure, yio si mu wọn joko lati jẹun, yio si 
jade wá lati ṣe iranṣẹ fun wọn. 

38 Bi o ba si de nigba iṣọ keji, tabi ti o si de 
nigba iṣọ kẹta, ti o si ba wọn bẹ, ibukun ni 
fun awọn ọmọ—ọdọ wọnni. 

39 Ṣugbọn ẹ mò eyi pe, bale ile iba mọ 
wakati ti olẹ̀ yio wá, on iba ma ṣọna, kì ba ti jẹ 
ki a lu ile on já. 

40 Nitorina ki ẹnyin ki o mura pẹlu: Nitori 
Ọmọ-enia mbò ni Wakati ti ẹnyin kò daba. 

41 TiPeteru si Wipe, Oluwa, iwọ pa owe yi 
fun wa, tabi fun gbogbo enia? 

42 Oluwa si dahùn Wipe, Tani olotọ ati 
ọlégbọn iriju na, ti oluwa rẹ̀ fi jẹ olori agbo ile 
rẹ̀, lati ma fi ìwọn onjẹ wọn fun wọn li akokò? 

43 Ibukun ni fun ọmọ—ọdọ na, nigbati olu— 
wa rẹ̀ ba de, ti yio ba a ki o ma ṣe bẹ̀. 


LUKU. 12, 13 

44 Lôtọ ni mo wi fun nyin, yio si fi i jẹ olori 
ohun gbogbo ti o ni. 

45 Ṣugbọn bi ọmọ—ọdọ na ba wi li ọkàn rẹ̀ 
pe, Oluwa mi yẹ̀ igba atibò rẹ̀; ti o si bẹ̀rẹ si 
ilù awọn iranṣẹkunrin ati iranṣẹbinrin, ti o si 
bẹ̀rẹ si ijẹ ati si imu amupara; 

46 Oluwa ọmọ—ọdọ na yio de li ọjọ ti kò reti 
rẹ̀, ati ni Wakati ti kò daba, yio si jẹ ẹ niya gi— 
digidi, yio si yàn ipò rẹ̀ pẹlu awọn alaigbagbQ. 

47 Ati ọmọ—ọdọ na, ti o mò ifẹ oluwa rẹ̀, ti 
kò si mura silẹ ti kò si ṣe gẹgẹ bi ifẹ rẹ̀, on li a 
o nà pipọ. 

48 Ṣugbọn eyi ti kò mò, ti o ṣe ohun ti o yẹ 
si lilu, on li a o lù niwọn. Nitori ẹnikẹni ti a 
fun ni pipọ, lọdọ rẹ̀ li a o gbé bẹ̀re pipọ: lọdọ 
ẹniti a ba gbé fi pipọ si, lọdọ rẹ̀ li a o gbé bẹre 
si i. 

48 diIná li emi wá lati fọn si aiye; kili emi si 
nfẹ bi a ba ti da a ná? 

50 Ṣugbọn emi ni baptismu kan ti a o fi 
baptisi mi; ara ti nni mi to titi yio fi pari! 

51 Ẹnyin ṣebi alafia li emi wá fi si aiye? mo 
Wi fun nyin, Bẹkọ; ki a sá kuku pe iyapa: 

52 Nitori lati isisiyi lọ, enia marun yio wà ni 
ile kanna ti a o yà ni ipa, mẹta si meji, ati meji 
si mẹta. 

53 A o yà baba ni ipa si ọmọ rẹ̀ ọkunrin, ati 
ọmọkunrin si baba; iya si ọmọbinrin rẹ̀, ati 
ọmọbinrin si iya rẹ̀; iyakọ si iyawo rẹ̀, ati iyawo 
si iyako rẹ̀. 

54 JO si wi fun ijọ enia pẹlu pe, Nigbati 
ẹnyin ba ri awọsanma ti o ṣú ni ìha ìwọ—ôrùn, 
ọgan ẹnyin a ni, Ọwara òjo mbọ; a si ri bẹ. 

55 Nigbati afẹfẹ gusù ba nfẹ, ẹnyin a ni, Oru 
yio mu; a si ṣẹ. 

56 Ẹnyin agabagebe, ẹnyin le moye oju ọrun 
ati ti aiye; éhatiṣe ti ẹnyin kò le mò akokò yi? 

S7 Éha si ti ṣe ti ẹnyin tikara nyin ko fi rò 
ohun ti o tẹ? 

58 TNigbati iwọ ba mbá ọtá rẹ lọ sọdọ oléri, 
mura li Ọna ki a le gbà ọ lọwọ rẹ̀; ki o máṣe fi ọ 
le onidajọ lọwọ, ki onidajọ máṣe fi ọ le ẹṣọ 
lọwọ, on a si tì ọ sinu tubu. 

59 Ki emi ki o wi fun ọ, iwọ ki yio jade kuro 
nibẹ̀, titi iwọ o fi san 6kan ti o ba kù. 

l 3 1AWỌN kan si wà li akokò na ti o sọ 
ti awọn ara Galili fun u, ẹ̀jẹ ẹniti 
Pilatu dapọ mọ ẹbọ wọn. 

2 Jesu si dahitn o wi fun wọn pe, Ẹnyin ṣebi 
awọn ara Galili wọnyi ṣe ẹlẹṣẹ ju gbogbo awọn 
ara Galili lọ, nitoriti nwọn jẹ irú ìya bawọnni? 

3Mo wi fun nyin, Bẹ̀kọ: bikoṣepe ẹnyin 


746 


ronupiwada, gbogbo nyin ni yio ṣegbé bẹ̀ 
Bẹgẹ. 

4'Tabi awọn mejidilogun, ti ile—iṣọ ni Silo— 
amu wáúôlu, ti o si pa wọn, ẹnyin ṣebi nwọn ṣe 
ẹlẹṣẹ ju gbogbo awọn enia ti mbẹ̀ ni Jerusale— 
mu lọ? 

5 Mo wi fun nyin, Bẹkọ: bikoṣepe ẹnyin ro— 
nupiwada, gbogbo nyin ni yio ṣegbé bẹ̀ gẹgẹ. 

6 JO si pa owe yi fun wọn pe; ọkunrin kan 
ni igi ọpọtọ kan ti a gbìn si ọgbà ajara rẹ̀; o si 
de, o nwá eso lori rẹ̀, kò si ri nkan. 

TO si Wi fun oluṣọgba rẹ̀ pe, Sawô, lati 
ọdún mẹta li emi ti nwá iwò eso lori igi ọpọtọ 
yi, emi ko si ri nkan: ké e lulẹ; eṣe ti o fi 
ngbilẹ lasan pẹlu? 

80 si dahùn o Wi fun u pe, Oluwa, jọwọ rẹ̀ 
li ọdún yi pẹlu, titi emi o fi tú ilẹ idi rẹ̀ yiká, 
titi emi o si fi bu ilẹdu si i: 

9 Bi o ba si so eso, gẹgẹ: bi kò ba si so, njẹ 
lẹhin eyini ki iwọ ki o ke e lulẹ̀. 

10 O si nkéni ninu sinagogu kan li ọjọ isimi. 

ti TSi kiyesi i, obinrin kan wà nibẹ̀ ti o ni 
ẹmí ailera, lati ọdún mejidilogun wá, ẹniti o tẹ̀ 
tan, ti ko le gbé ara rẹ̀ soke bi o ti wù ki o ṣe. 

12 Nigbati Jesu ri i, o pẹ e si ọdọ, o si wi fun 
u pe, Obinrin yi, a tú ọ silẹ lọwọ ailera rẹ. 

130 si fi ọwọ rẹ̀ le e: lojukanna a si ti sọ ọ di 
titọ, o si nyìn Ọlọrun logo. 

14 Olori sinagogu si kun fun irunu, nitoriti 
Jesu muni larada li ọjọ isimi, o si wi fun ijọ 
enia pe, Ijọ mẹfa ni mbẹ ti a fi iṣiṣẹ: ninu wọn 
ni ki ẹnyin ki o wá ki a ṣe dida ara nyin, ki o 
máṣẹ li ọjọ isimi. 

15 Nigbana li Oluwa dahúin, o si wi fun u 
pe, Ẹnyin agabagebe, olukuluku nyin ki itú 
malu tabi kẹtẹkẹtẹ rẹ̀ kuro nibuso, ki si ifà a lọ 
imu omi li ọjọ isimi? 

16 Kò si yẹ ki a tú obinrin yi ti iṣe ọmọbinrin 
Abrahamu silẹ ni ìde yi li ọjọ isimi, ẹniti Satani 
ti dẹ̀, sawô lati ọdún mejidilogun yi wá? 

17 Nigbati o si wi nkan wọnyi, oju tì gbogbo 
awọn ọtá rẹ̀: gbogbo ijọ enia si yọ fun ohun 
ogo gbogbo ti o ṣe lati ọwẹ rẹ̀ wá. 

18 O si Wipe, Kini ijọba Ọlọrun jọ? kili emi 
o si fi wé? 

190 dabi wáéro irugbin mustardi, ti ọkunrin 
kan mú, ti o si sọ sinu ọgbà rẹ̀; ti o si hù, o si di 
igi nla; awọn ẹiyẹ oju ọrun si ngbé ori ẹká rẹ̀. 

20 O si tún wipe, Kili emi iba fi ijọba Ọlọ— 
run wé? 

21O dabi iwukara, ti obinrin kan mu, ti o fi 
sinu oṣuwọn iyẹfun mẹta, titi gbogbo rẹ̀ o fi di 
Wiwu. 


747 


22 O si nlà arin ilu ati iletò lọ, o nkéni, o si 
nrìn lọ si iha Jerusalemu. 

23 Ẹnikan si bi i pe, Oluwa, diẹ ha li awọn ti 
a o gbalà? O si wi fun wọn pe, 

24 Ẹ làkaka lati wò oju—òna t6ro: nitori mo 
wi fun nyin, enia pipọ ni yio wá òna ati wọ ọ, 
nwọn kì yio si le wọle. 

25 Nigbati bale ile ba dide lẹkan fíi, ti o ba si 
ti sé ilẹkun, ẹnyin o si bẹ̀rẹ si iduro lode, ti ẹ o 
ma kànkun, wipe, Oluwa, Oluwa, ṣí i fun wa; 
on o si dahùn wi fun nyin pe, Emi kò mò nyin 
nibiti ẹnyin gbé ti wá: 

26 Nigbana li ẹnyin o bẹ̀rẹ si iwipe, Awa ti 
jẹ, awa si ti mu niwaju rẹ, iwọ si kéni ni 
igboro ilu wa. 

27 On o si wipe, Emi wi fun nyin, emi kò 
mọ nyin nibiti ẹnyin gbé ti wá; ẹ lọ kuro lọdọ 
mi gbogbo ẹnyin ti nṣiṣẹ ẹ̀ṣẹ. 

28 Ẹkún ati ipahinkeke yio wà nibẹ̀, nigbati 
ẹnyin o ri Abrahamu, ati Isaaki, ati Jakọbu, ati 
gbogbo awọn woli, ni ijọba Ọlọrun, ti a o si tì 
ẹnyin sode. 

25 Nwọn o si ti ìla—ôrùn, ati ìwọ—orùn wá, 
ati lati ariwa, ati gusù wá, nwọn o si joko ni 
ijọba Ọlọrun. 

30 Si wo o, awọn ẹni-ẹ̀hin mbẹ ti yio di 
ẹni—iwaju, awọn ẹni—iwaju mbẹ, ti yio di 
ẹni-ẹ̀hin. 

31 TINi wakati kanna diẹ ninu awọn Farisi 
tò ọ wá, nwọn si Wi fun u pe, Jade, ki iwọ ki o 
si lọ kuro nihinyi: nitori Herodu nfẹ pa ọ. 

320 si Wi fun wọn pe, Ẹ lọ, ki ẹnyin si sọ 
fun kòlọkọlọ nì pe, Kiyesi i, emi nlé awọn ẹmi 
ẹ̀ṣu jade, emi nṣe dida ara loni ati lọla, ati ni 
ijọ kẹta emi o ṣe aṣepe. 

33 Ṣugbọn emi kò jẹ má rìn loni, ati lọla, ati 
li ọtunla: kò le jẹ bẹ pe woli ṣegbé lẹhin odi 
Jerusalemu. 

34 Jerusalemu, Jerusalemu, iwọ ti o pa awọn 
Woli, ti o si sọ okuta lù awọn ti a rán si ọ pa; 
nigba melo li emi nfẹ iradọ bò awọn ọmọ rẹ, bi 
agbebò ti iradọ bò awọn ọmọ rẹ̀ labẹ apá rẹ̀, 
ṣugbọn ẹnyin kò fẹ! 

35 Sawô, a fi ile nyin silẹ fun nyin li ahoro: 
lôtọ ni mo si wi fun nyin, Ẹnyin ki yio ri mi, 
titi yio fi di akoko ti ẹnyin o wipe, Olubukun 


li ẹniti o mbò wá li orukọ Oluwa. 
l 4 1O si ṣe, nigbati o wò ile ọkan ninu 
awọn olori Farisi lọ li ọjọ isimi lati 
jẹun, nwọn si nṣọ ọ. 
2Si kiyesi i, ọkunrin kan ti o li asunkun 
mbẹ niwaju rẹ̀. 


LUKU. 13, 14 


3 Jesu si dahùn o wi fun awọn amofin ati 
awọn Farisi pe, O ha té lati mu—ni larada li 
ọjọ isimi, tabi kò tọ? 

4Nwọn si dakẹ. O si mu u, o mu u larada, o 
si jọwọ rẹ̀ lọwọ lọ; 

50 si dahùn o wi fun wọn pe, Tani ninu 
nyin ti kẹtẹkẹtẹ tabi malu rẹ̀ yio bọ sinu ihò, 
ti kì yio si fà a soke lojukanna li ọjọ isimi? 

6 Nwọn kò si le da a li ohùn mẹ si nkan 
wọnyi. 

TO si pa owe kan fun awọn ti a pẹ Wá 
jẹun, nigbati o wò bi nwọn ti nyàn ipò ọlá; o 
si wi fun wọn pe, 

8 Nigbati ẹnikan ba pẹ̀ ọ wá si ibi iyawo, 
máṣe joko ni ipò ọlá; ki o ma ba jẹ pe, a pẹ̀ 
ẹniti o li ọlá jù ọ lọ. 

8 Nigbati ẹniti o pẹ ọ ati on ba de, a si Wi 
fun ọ pe, Fun ọkunrin yi li àye; iwọ a si wa fi 
itiju mu ipò ẹhin. 

10 Ṣugbọn nigbati a ba pẹ̀ ọ, lọ ki o si joko ni 
ipò ẹhin; nigbati ẹniti o pẹ̀ ọ ba de, ki o le Wi 
fun ọ pe, Ọrẹ, bẹ soke: nigbana ni iwọ o ni 
iyin li oju awọn ti o ba ọ joko ti onjẹ. 

11 Nitori ẹnikẹni ti o ba gbé ara rẹ̀ ga, li a o 

rẹ̀ silẹ; ẹnikẹni ti o ba si rẹ̀ ara rẹ̀ silẹ, li a o si 
gbéga. 
12 TiNigbana li o si Wi fun alase ti o pẹ̀ e pe, 
Nigbati iwọ ba se àse ọsán, tabi àse alẹ, má pe 
awọn ọrẹ̀ rẹ, tabi awọn arakunrin rẹ, tabi 
awọn ibatan rẹ, tabi awọn aladugbo rẹ ọlọrọ; 
nitori ki nwọn ki o má ṣe pẹ̀ ọ ẹ̀wẹ lati san 
ẹsan fun ọ. 

13 Ṣugbọn nigbati iwọ ba se àse, pé awọn 
talakà, awọn alabùkù arùn, awọn amukun, ati 
awọn afọju: 

14 Iwọ o si jẹ alabukun fun; nitori nwọn kò 
ni ohun ti nwọn o fi san a fun ọ: ṣugbọn a o 
san a fun ọ li ajinde awọn ol6tọ. 

15 TINigbati ọkan ninu awọn ti o ba a joko tì 
onjẹ gbé nkan wọnyi, o wi fun u pe, Ibukun 
ni fun ẹniti yio jẹun ni ijọba Ọlọrun. 

16 Ṣugbọn o Wi fun u pe, ọkunrin kan se 
àse—alẹ nla, o si pẹ̀ enia pipọ: 

17O si rán ọmọ—odọ rẹ̀ ni wakati àse—alẹ 
lati sọ fun awọn ti a ti pé wipe, Ẹ wá; nitori 
ohun gbogbo ṣe tan. 

18 Gbogbo wọn so bẹ̀rẹ, li ohùn kan lati ṣe 
awawi. Ekini wi fun u pe, Mo rà ilẹ kan, emi 
kò si le ṣe ki ng má lọ iwò o: mo bẹ̀ ọ ṣe gafara 
fun mi. 

18 Ekeji si wipe, Mo rà ajaga malu marun, 
mo si nlọ idán wọn wò: mo bẹ̀ ọ ṣe gafara 
fun mi. 


LUKU. 14, 15 

20 Ẹkẹta si wipe, Mo gbeyawo, nitorina li 
emi kò fi le wá. 

21 Ọmọ—ọdọ na si pada de, o sọ nkan wọnyi 
fun oluwa rẹ̀. Nigbana ni bale ile binu, o Wi 
fun ọmọ-ọdọ rẹ̀ pe, Jade lọ si igboro, ati si 
abuja òna, ki o si mu awọn talakà, ati awọn 
alabùkù arùn, ati awọn amukun, ati awọn 
afọju wá si ihinyi. 

22 Ọmọ—ọdọ na si wipe, Oluwa, a ti ṣe bi o 
ti paṣẹ, àye si mbẹ sibẹ. 

23 Oluwa na si wi fun ọmọ—ọdọ na pe, Jade 
lọ si opôpo, ati si ọna ọgbà, ki o si rò wọn lati 
Wọle wá, ki ile mi le kún. 

24 Nitori mo wi fun nyin, Ẹnikẹni ninu 
awọn enia wọnyi ti a ti pẹ̀, ki yio tọwò ninu 
àse—alẹ mi. 

25 T Awọn ọpọ ijọ enia mba a lọ: o si yipada, 
o si wi fun wọn pe, 

26 Bi ẹnikan ba tò mi wá, ti ko si korira baba 
rẹ̀, ati iya, ati aya, ati ọmọ, ati arakunrin, ati 
arabinrin, ani ati ẹmí ara rẹ̀ pẹlu, kò le ṣe 
ọmọ-ẹhin mi. 

27 Ẹnikẹni ti kò ba rù agbelebu rẹ̀, ki o si 
ma tẹ̀ mi lẹhin, kò le ṣe ọmọ-ẹhin mi. 

28 Nitori tani ninu nyin ti npete ati kQ 
ile—iṣọ, ti ki yio kẹ joko ki o ṣiro iye owo rẹ̀, bi 
on ni to ti yio fi pari rẹ̀. 

29 Ki o ma ba jẹ pe nigbati o ba fi ipilẹ ile 
sọlẹ tan, ti kò le pari rẹ̀ m6, gbogbo awọn ti o 
Ti i a bẹ̀rẹ si ifi i ṣe ẹlẹyà, 

30 Wipe, ọkunrin yi bẹ̀rẹ si ile ikẹ, kò si le 
pari rẹ̀. 

31 Tabi ọba wo ni nlọ ibá ọba miran jà, ti ki 
yio kọ joko, ki o si gbẹ̀ro bi yio le fi ẹgbarun 
padegun ẹniti nmu ẹgbawa bò wá kò on loju? 

32 Bi bẹ̀kọ nigbati onitọhun si wà li òkere, 
on a ran ikọ si i, a si bere ipinhùn alafia. 

33 Gẹgẹ bẹni, ẹnikẹni ti o wù ki o ṣe ninu 
nyin, ti kò ba kò ohun gbogbo ti o ni silẹ, kò le 
ṣe ọmọ-ẹhin mi. 

34 TiIyò dara: ṣugbọn bi iyò ba di obu, kili a 
o fi mu u dùn? 

35Kò yẹ fun ilẹ, béni kò yẹ fun àtan; 
bikoṣepe ki a kô o danù. Ẹniti o ba li etí lati fi 


gbọ ki o gbẹ. 
l 5 1 GBOGBO awọn agbowode ati awọn 
ẹlẹṣẹ si sunmọ ọ lati gbé òrọ rẹ̀. 

2 Ati awọn Farisi ati awọn akọwe nkùn, wipe, 
ọkunrin yi ngbà ẹlẹṣẹ, o si mba wọn jẹun. 

3 TO si pa owe yi fun wọn, wipe. 

4 Ọkunrin wo ni ninu nyin, ti o ni ọgọrun 
agutan, bi o ba sọ ọkan nù ninu wọn, ti ki yio 


748 


fi mọkandilọgọrun iyokù silẹ ni iju, ti ki yio si 
tọsẹ eyi ti o nù: lọ, titi yio fi ri i? 

5 Nigbati o si ri i tan, o gbé e le ejika rẹ̀, o 
nyọ. 

6 Nigbati o si de ile, o pẹ̀ awọn ọrẹ̀ ati 
aladugbo rẹ̀ jọ, o nwi fun wọn pe, Ẹ ba mi yò; 
nitoriti mo ri agutan mi ti o ti nù. 

7Mo wi fun nyin, gẹgẹ bẹli ayò yio wà li 
ọrun lori ẹlẹṣẹ kan ti o ronupiwada, jù lori olôtọ 
mọkandilọgọrun lọ, ti kò ṣe aini ironupiwada. 

8 TTabi obinrin wo li o ni fadaka mẹwa bi o 
ba sọ ọkan nù, ti ki yio tàn fitilà, ki o si gbá ile, 

9Nigbati o si ri i, o pẹ̀ awọn ọrẹ ati awọn 
aladugbo rẹ̀ jọ, o wipe, Ẹ ba mi yò; nitori mo 
Ti fadakà ti mo ti sọnù. 

10 Mo wi fun nyin, gẹgẹ bẹli ayọ mbẹ 
niwaju awọn angẹli Ọlọrun lori ẹlẹṣẹ kan ti o 
Tonupiwada. 

ti JO si wipe, ọkunrin kan li ọmọkunrin 
meji: 

12 Eyi aburo ninu wọn wi fun baba rẹ̀ pe, 
Baba, fun mi ni ini rẹ ti o kàn mi. O si pín 
ohun ìni rẹ̀ fun wọn. 

13Kò si to ijọ melokan lẹhinna, eyi aburo 
kô ohun gbogbo ti o ni jọ, o si mu òna àjo rẹ̀ 
pòn lọ si ilẹ òkere, nibẹ̀ li o si gbé fi ìwa wọbia 
na ohun ini rẹ̀ ni inákuna. 

14 Nigbati o si bà gbogbo rẹ̀ jẹ tan, ìyan nla 
Wá imu ni ilẹ na; o si bẹ̀rẹ si idi alaini. - . 

15 O si lọ, o da ara rẹ̀ pò mọ ọlọtọ kan ni ilẹ 
na; on si rán a lọ si oko rẹ̀ lati tọju ẹlẹdẹ. 

16 Ayò ni iba fi jẹ onjẹ ti awọn ẹlẹdẹ njẹ li 
ajẹyé: ẹnikẹni kò si fifun u. 

17 Ṣugbọn nigbati oju rẹ̀ walẹ, o ni, Awọn 
alagbaṣe baba mi melomelo li o ni onjẹ ajẹyú, 
ati ajẹtì, emi si nkú fun ebi nihin. 

18 Emi o dide, emi o si tọ baba mi lọ, emi o 
si Wi fun u pe, Baba, emi ti dẹṣẹ si ọrun, ati 
niwaju rẹ; 

19 Emi kò si yẹ, li ẹniti a ba ma pẹ̀ li ọmọ rẹ 
mẹ; fi mi ṣe bi ọkan ninu awọn alagbaṣe rẹ. 

20 si dide, o si tò baba rẹ̀ lọ. Ṣugbọn nigbati 
o si wà li òkere, baba rẹ̀ ri i, anu ṣe e, o si sure, 
o rọmọ ọ li ọrùn, o si fi ẹnu kò o li ẹnu. 

21 Ọmọ na si wi fun u pe, Baba, emi ti dẹṣẹ 
si ọrun, ati niwaju rẹ, emi kò yẹ li ẹniti a ba 
ma pẹ̀ li ọmọ rẹ m€. 

22 Ṣugbọn baba na wi fun awọn ọmọ—ọdọ 
rẹ̀ pe, Ẹ mu ayo aṣọ Wá kánkán, ki ẹ si fi wò ọ; 
ẹ si fi oruka bò ọ lọwọ, ati bàta si ẹsẹ rẹ̀: 

23 Ẹ si mu ẹgbòrọ malu abọpa wá, ki ẹ si pa 
a; ki a ma jẹ, ki a si má ṣe ariya: 


749 


24 Nitori ọmọ mi yi ti kú, o si tún yẹ̀; o ti 
nù, a si ri i. Nwọn si bẹ̀re si iṣe ariya. 

25Ṣugbọn ọmọ rẹ̀ eyi ẹgbọn ti wà li oko: bi o 
si ti mbọ, ti o sunmọ eti ile, o gbQ orin on ijô. 

260 si pẹ ọkan ninu awọn ọmọ—ọdọ wọn, 
o bẹ̀re, kili a mọ nkan wọnyi si? 

27 O si wi fun u pe, Aburo rẹ de; baba rẹ si 
pa ẹgbòrọ malu abọpa, nitoriti o ri i pada li 
alafia ati ni ilera. 

280 si binu, o si kò lati wọle; baba rẹ̀ si 
jade, o si wá iṣipẹ fun u. 

29 O si dahùn o wi fun baba rẹ̀ pe, Wo o, lati 
ọdún melo wọnyi li emi ti nsin ọ, emi kò si ru 
ofin rẹ ri: iwọ kò si ti ifi ọmọ ewurẹ kan fun 
mi, lati fi ba awọn ọrẹ mi ṣe ariya: 

30 Ṣugbọn nigbati ọmọ rẹ yi de, ẹniti o fi 
panṣaga run ọrẹ rẹ, iwọ si ti pa ẹgbọrọ malu 
abọpa fun u. 

31 O si wi fun u pe, Ọmọ, nigbagbogbo ni iwọ 
mbẹ lọdọ mi, ohun gbogbo ti mo si ni, tìrẹ ni. 

320 yẹ ki a ṣe ariya ki a si yò: nitori aburo 
rẹ yi ti kú, o si tún yé; o ti nù, a si ri i. 

l Ô 1O si wi fun awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ pẹlu 

pe, ọkunrin ọlọrọ kan wà, ti o ni iriju 
kan; on na ni nwọn fi sùn u pe, o ti nfi 
ohun-ini rẹ̀ ṣòfo. 

2 Nigbati o si pẹ e, o wi fun u pe, Éṣe ti emi 
fi ngbQ eyi si ọ? siro iṣẹ iriju rẹ; nitori iwọ ko 
le ṣe iriju mẹ. 

3 Iriju na si wi ninu ara rẹ̀ pe, Ewo li emi o 
ṣe? nitoriti Oluwa mi gbà iṣẹ iriju lọwọ mi: 
emi kò le wàlẹ; lati ṣagbe oju ntì mi. 

4 Mo mẹ eyiti emi o ṣe, nigbati a ba mu mi 
kuro nibi iṣẹ iriju, ki nwọn ki o le gbà mi sinu 
ile wọn. 

50 si pẹ̀ awọn ajigbese oluwa rẹ̀ sọdọ rẹ̀, o 
si wi fun ekini pe, Elo ni iwọ jẹ oluwa mi? 

6 si wipe, Ọgọrun oṣuwọn oréro. O si wi 
fun u pe, Mu iwe rẹ, si joko nisisiyi, ki o si kọ 
adọta. 

T Nigbana li o si bi ẹnikeji pe, Elo ni iwọ jẹ? 
On si wipe, Ọgọrun oṣuwọn alikama. O si wi 
fun u pe, Mu iwe rẹ, ki o si kọ ọgọrin. 

8 Oluwa rẹ̀ si yìn alaiṣôtọ iriju na, nitoriti o 
fi ọgbọn ṣe e: awọn ọmọ aiye yi sá gbẹn ni 
iran wọn jù awọn ọmọ imọlẹ lọ. 

9 Emi si wi fun nyin, ẹ fi mammoni aiṣotọ 
yàn ọrẹ fun ara nyin pe, nigbati yio ba yẹ̀, ki 
nwọn ki o le gbà nyin si ibujoko wọn titi aiye. 

10 Ẹniti o ba ṣe olôtọ li ohun kikini, o ṣe 
olôtọ ni pipọ pẹlu: ẹniti o ba si ṣe alaiṣôtọ li 
ohun kikini, o ṣe alaiṣôtọ li ohun pipo pẹlu. 


LUKU 15, 16 
ti Njẹ bi ẹnyin kò ba ti jẹ olôtọ ni mammo- 
ni aiṣôtọ, tani yio fi ọrọ tôtọ ṣú nyin? 

12 Bi ẹnyin ko ba si ti jẹ olôtọ li ohun ti iṣe ti 
ẹlomiran, tani yio fun nyin li ohun ti iṣe ti 
ẹnyin tikara nyin? 

13TdiKò si iranṣẹ kan ti o le sin oluwa meji: 
ayaṣebi yio korira ọkan, yio si fẹ ekeji; tabi yio 
fi ara mọ ọkan, yio si yàn ekeji ni ipọsi. Ẹnyin 
kò le sin Ọlọrun pẹlu mammoni. 

14 Awọn Farisi, ti nwọn ni ojukokoro si gbẹ 
gbogbo nkan wọnyi, nwọn si yọ—ṣùti si i. 

150 si wi fun wọn pe, Ẹnyin li awọn ti 
ndare fun ara nyin niwaju. enia; ṣugbọn 
Ọlọrun mò ọkàn nyin: nitori eyi ti a gbé niyin 
lọdọ enia, irira ni niwaju Ọlọrun. 

16 Ofin ati awọn woli mbẹ titi di igba 
Johannu: lati igbana Wá li a ti nwasu ijọba 
Ọlọrun, olukuluku si nfi ipá wò inu rẹ̀. 

17 Ṣugbọn o rọrun fun ọrun on aiye lati kọja 
lọ, jù ki ṣonṣo kan ti ofin ki o yẹ̀. 

18 Ẹnikẹni ti o ba kò aya rẹ̀ silẹ, ti o si gbé 
omiran ni iyawo, o ṣe panṣaga: ẹnikẹni ti o ba 
si gbé, ẹniti ọkọ rẹ̀ kò silẹ ni iyawo, o ṣe 


panṣaga. 

19 TINjẹ ọkunrin ọlọrẹ kan wà, ti o nwò aṣọ 
elesẹ̀ àluko ati aṣọ àla daradara, a si ma jẹ 
didùndidun lojojumẹ: 

20 Alagbe kan si wà ti a npẹ̀ ni Lasaru, ti 
nwọn ima gbé wá kalẹ lẹba òna ile rẹ̀, o kún 
fun oju, 

21 On a si ma fẹ ki a fi ẹrún ti o ti ori tabili 
ọlọrọ bọ silẹ bẹ on: awọn ajá si wá, nwọn si fá 
a li ôju lá. 

220 si ṣe, alagbe kú, a si ti ọwọ awọn 
angẹli gbé e lọ si okan—àiya Abrahamu: ọlọrò 
na si kú pẹlu, a si sin i; 

23 Ni ipo—oku li o gbé oju rẹ̀ soke, o mbẹ 
ninu iṣẹ oré, o si ri Abrahamu li òkere, ati 
Lasaru li ôkan—àiya rẹ̀. 

240 si ke, o wipe, Baba Abrahamu, ṣánu 
fun mi, ki o si rán Lasaru, ki o tẹ̀ orika rẹ̀ 
bọmi, ki o si fi tù mi li ahọn; nitori emi njorô 
ninu ọwọ iná yi. 

25 Ṣugbọn Abrahamu wipe, Ọmọ, ranti pe, 
nigba aiye rẹ, iwọ ti gbà ohun rere tirẹ, ati 
Lasaru ohun buburu: ṣugbọn nisisiyi ara rò ọ, 
iwọ si njoro. 

26 Ati pẹlu gbogbo eyi, a gbe ọgbun nla kan 
si agbedemeji awa ati ẹnyin, ki awọn ti nfẹ 
má ba le rekọja lati ìhin lọ sọdọ nyin, ki 
ẹnikẹni má si le ti ọhun rekọja tò wa wá. 

27 O si wipe, Njẹ mo bẹ̀ ọ, baba, ki iwọ ki o 
rán a lọ si ile baba mi: 


LUKU. 16, 17 

28 Nitori mo ni arakunrin marun; ki o le rò 
fun wọn ki awọn ki o má ba wá si ibi oré yi 
pẹlu. 

29 Abrahamu si wi fun u pe, Nwọn ni Mose 
ati awọn woli; ki nwọn ki o gboô ti wọn. 

30 O si wipe, Bẹkọ, Abrahamu baba; ṣugbọn 
bi ẹnikan ba ti inu okú tò wọn lọ, nwọn ô 
ronupiwada. 

310 si wi fun u pe, Bi nwọn kò ba gbé ti 
Mose ati ti awọn woli, a kì yio yi wọn li ọkan 
pada bi ẹnikan tilẹ ti inu okú dide. 


l 7 1O SI wi fun awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ pe, 
Ko le ṣe ki ohun ikọsẹ̀ má de: ṣugbọn 
egbé ni fun ẹniti o ti ipasẹ rẹ̀ de. 

2Iba san fun u ki a so ọlọ nla mẹ ọ li ọrùn, 
ki a si gbé e jù sinu okun, ju ki o mu ọkan 
ninu awọn kekere wọnyi kọsẹ̀. 

3T-Ẹ má kiyesara nyin: bi arakunrin rẹ ba 
ṣẹ̀, ba a wi; bi o ba si ronupiwada, dari jì i. 

4 Bi o basi ṣẹ̀ ọ li ẹrinmeje li ôjọ, ti o si pada 
tò ọ wá li ẹrinmeje li ôjọ pe, Mo ronupiwada; 
dari jì i. 

5 Awọn aposteli si wi fun Oluwa pe, Busi 
igbagbọ wa. 

6 Oluwa si wipe, Bi ẹnyin ba ni igbagbQ bi 
wéáro irugbin mustardi, ẹnyin o le wi fun igi 
sikamine yi pe, Ki a fà ọ tú, ki a si gbìn ọ sinu 
okun; yio si gbé ti nyin. 

7 Ṣugbọn tani ninu nyin, ti o li ọmọ—ọdọ, ti o 
ntulẹ, tabi ti o mb ẹran, ti yio wi fun u 
lojukanna ti o ba ti oko de pe, Lọ ijoko lati jẹun? 

8'Ti kì yio kuku wi fun u pe, Pẹ̀se ohun ti 
emi o jẹ, si di amure, ki iwọ ki o má ṣe iranṣẹ 
fun mi, titi emi o fi Jẹ ti emi o si mu tan; 
lẹhinna ni iwọ o si jẹ, ti iwọ o si mu? 

9On o ha ma dupẹ lọwọ ọmọ—ọdọ na, 
nitoriti o ṣe ohun ti a palaṣẹ fun u bi? emi kò 
rò bẹ̀. 

10 Gẹgẹ bẹli ẹnyin pẹlu, nigbati ẹ ba ti ṣe 
ohun gbogbo ti a palaṣẹ fun nyin tan, ẹ wipe, 
Alailere ọmọ—ọdọ ni wa: eyi ti iṣe iṣẹ wa lati 
ṣe, li awa ti ṣe. 

11 (O si ṣe, bi o ti nlọ si Jerusalemu, o kọja 
larin Samaria on Galili. 

12Bi o si ti nwọ inu iletò kan lọ, awọn 
ọkunrin adẹtẹ̀ mẹwa pade rẹ̀, nwọn duro li 
òkere: 

13 Nwọn si nahùn soke, wipe, Jesu, Olukọni 
ṣánu fun Wa. 

14 Nigbati o ri wọn, o wi fun wọn pe, Ẹ lọ ifi 
ara nyin hàn fun awọn alufa. O si ṣe, bi nwọn 
ti nlọ, nwọn si di mim6. 


750 


15 Nigbati ọkan ninu wọn ri pe a mu on 
larada o pada, o si fi ohùn rara yin Ọlọrun logo. 

16 O si wolẹ lẹba ẹsẹ rẹ̀, o ndupẹ li ọwọ rẹ̀: 
ara Samaria ni on si iṣe. 

17 Jesu si dahùn wipe, Awọn mẹwa ki a ṣo 
di mimQ? Awọn mẹsan iyokù ha dà? 

18A ko ri ẹnikan ti o pada wá fi ogo fun 
Ọlọrun, bikọse alejò yi? 

190 si wi fun u pe, Dide, ki o si má lọ: 
igbagbQ rẹ mu ọ larada. 

20 TINigbati awọn Farisi bi i pe, nigbawo ni 
ijọba Ọlọrun yio de, o da wọn li ohùn pe, Ijọ— 
ba Ọlọrun ki iwá pẹlu àmi: 

21 Bẹni nwọn kì yio wipe, Kiyesi i nihin! 
tabi kiyesi i lọhun! saw6, ijọba Ọlọrun mbẹ 
ninu nyin. 

220 si wi fun awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ pe, Ọjọ 
mbò, nigbati ẹnyin o fẹ lati ri ọkan ninu ọjọ 
Ọmọ-enia, ẹnyin kì yio si ri i. 

23Nwọn o si wi fun nyin pe, Wo o nihin; 
tabi wo o lọhun: ẹ má lọ, ẹ máṣe tẹle wọn. 

24 Nitori gẹgẹ bi manamana ti ikọ li apakan 
labẹ ọrun, ti isi mọlẹ li apa keji labẹ ọrun: bẹli 
Ọmọ-enia yio si ri li ọjọ rẹ̀. 

25 Ṣugbọn kò le ṣaima kẹ jìya ohun pipo, ki 
a si kò ọ lọdọ iran yi. 

26 Bi o si ti ri li ọjọ Noa, bẹni yio ri li ọjọ 
Ọmọ-enia. 

27 Nwọn njẹ, nwọn nmu, nwọn ngbeyawo, 
nwọn si nfà iyawo fun ni, titi o fi di ọjọ ti Noa 
wò inu ọkò lọ, kíkun omi si de, o si run 
gbogbo wọn. 

28 Gẹgẹ bi o si ti ri li ọjọ Loti; nwọn njẹ, 
nwọn nmu, nwọn nrà, nwọn ntà, nwọn 
ngbìn, nwọn nkọle; 

29 Ṣugbọn li ọjọ na ti Loti jade kuro ni 
Sodomu, ojo ina ati sulfuru rọ lati ọrun wá, o 
si run gbogbo wọn. 

30 Gẹgẹ bẹni yio ri li ọjọ na ti Ọmọ—enia 
yio farahàn. 

31 Li ọjọ na, eniti o ba wà lori ile, ti ẹrù rẹ̀ si 
mbẹ ni ile, ki o máṣe sọkalẹ lati wá kô o; ẹniti 
o ba si wà li oko, ki o máṣe pada sẹhin. 

32 Ẹ ranti aya Loti. 

33 Ẹnikẹni ti o ba nwá ati gbà ẹmi rẹ̀ là yio 
sọ ọ nù; ẹnikẹni ti o ba si sọ ọ nù yio gbà a là. 

34 Mo wi fun nyin, li oru ọjọ na, enia meji 
yio wà lori akete kan; a o mu ọkan, a o si fi 
ekeji silẹ. 

35 Enia meji yio si ma lẹ ọlọ pò; a o mu 
ọkan, a o si fi ekeji silẹ. 

36 Enia meji yio wà li oko; a o mu ọkan, a o 
si fi ekeji silẹ. 


751 


37 Nwọn si da a lohùn, nwọn bi i pe, Nibo, 
Oluwa? O si wi fun wọn pe, Nibiti okú ba gbé 


Wà, nibẹ̀ pẹlu ni idì ikojọ pò si. 

18 1O si pa owe kan fun wọn nitori 
eyiyi pe, o yẹ ki a ma gbadura ni— 

gbagbogbo, ki a má si ṣárẹ̀; 

2 Wipe, Onidajé kan wà ni ilu kan, ti kò 
bẹ̀ru Ọlọrun, ti kò si ṣe ojusaju enia: 

3Opéòô kan si wà ni ilu na; o si ntò ọ wá, 
Wipe, Gbẹsan mi lara ọfá mi. 

4 Kò si ṣu si i nigba sa kan: ṣugbọn nikẹhin 
o Wi ninu ara rẹ̀ pe, Bi emi kò tilẹ bẹ̀ru 
Ọlọrun, ti emi ko si ṣe ojuṣáju enia; 

5 Ṣugbọn nitoriti opô yi nyọ mi lẹnu, emi o 
gbẹsan rẹ̀, ki o má ba fi wíwa rẹ̀ nigbakugba 
da mi lagára. 

6 Oluwa si Wipe, Ẹ gb6 bi alaiṣôtọ onidajọ 
ti wi. 

7Ọlọrun kì yio ha si gbẹsan awọn ayanfẹ 
rẹ̀, ti nfi ọsán ati oru kigbe pẹ̀ e, ti o si mu 
suru fun wọn? 

8 Mo wi fun nyin, yio gbẹsan wọn kánkán. 
Ṣugbọn nigbati Ọmọ—enia ba de yio ha ri 
igbagbQ li aiye? 

SO si pa owe yi fun awọn kan ti nwọn 
gbẹkẹle ara wọn pe, awọn li olododo, ti nwọn 
si ngàn awọn ẹlomiran: 

10 Pe, Awọn ọkunrin meji goke lọ si tẹmpili 
lati gbadura; ọkan jẹ Farisi, ekeji si jẹ agbo— 
wode. 

tI Eyi Farisi dide, o si ngbadura ninu ara rẹ̀ 
bayi pe, Ọlọrun, mo dupẹ lọwọ rẹ, nitoriti 
emi kò ri bi awọn ara iyokù, awọn alọnilọ— 
Wọgba, alaiṣôtọ, panṣaga, tabi emi kò tilẹ ri bi 
agbowode yi. 

12 Emi ngbàwẹ li ẹrinmeji li òsẹ, mo nsan 
idamẹwa ohun gbogbo ti mo ni. 

13 Ṣugbọn agbowode duro li òkere, kò tilẹ 
jẹ gbé oju rẹ̀ soke ọrun, ṣugbọn o lù ara rẹ̀ li 
6ôkan—àiya, o wipe, Ọlọrun ṣánu fun mi, emi 
ẹlẹṣẹ. 

14 Mo wi fun nyin, ọkunrin yi sọkalẹ lọ si 
ile rẹ̀ ni idalare jù ekeji lọ: nitori ẹnikẹni ti o 
ba gbé ara rẹ̀ ga, on li a o rẹ̀ silẹ; ẹniti o ba si 
rẹ̀ ara rẹ̀ silẹ on li a o gbéga. 

15 Nwọn si gbé awọn ọmọ—ọwọ tò ọ wá 
pẹlu, ki o le fi ọwé le wọn; ṣugbọn nigbati 
awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ ri i, nwọn mba wọn wi. 

16 Ṣugbọn Jesu pẹ̀ wọn sọdọ rẹ̀, o si wipe, Ẹ 
jẹ ki awọn ọmọ kekere wá sọdọ mi, ẹ má si ṣe 
da Wọn lẹkun: nitoriti irú wọn ni ijọba 
Ọlọrun. 


LUKU 17, 18 
17 Lotọ ni mo wi fun nyin, Ẹnikẹni ti kò ba 
gbà ijọba Ọlọrun bi ọmọ kekere, kì yio wò inu 
rẹ̀ bi o ti wù ki o ri. 

18 Ijoye kan si bẹ̀re lọwọ rẹ̀, wipe, Olukọni 
rere, kili emi o ṣe ti emi o fi jogún iye ainipẹkun? 

19 Jesu si wi fun u pe, Éṣe ti iwọ fi npẹ̀ mi li 
ẹni rere? ẹni rere kan kò si, bikoṣe ẹnikan, 
eyini li Ọlọrun. 

20 Iwọ mò ofin wọnni, Máṣe ṣe panṣaga, 
máṣe pania, máṣe jale, máṣe jẹri eke, bòwọ 
fun baba on iya rẹ. 

21 O si wipe, Gbogbo nkan wọnyi li emi ti 
pamọ lati igba ewe mi Wá. 

22 Nigbati Jesu si gbọ eyi, o wi fun u pe, 
Ohun kan li o kù fun ọ sibẹ: lọ ità ohun gbogbo 
ti o ni, ki o si pín i fun awọn talakà, iwọ o si ni 
iṣura li ọrun: si wá, ki o má tò mi lẹhin. 

23 Nigbati o si gbọ eyi, inu rẹ̀ bajẹ gidigidi: 
nitoriti o li ọrọ pipo. 

24 Nigbati Jesu ri i pe, inu rẹ̀ bajẹ gidigidi, o 
ni, Yio ti ṣoro to fun awọn ti o li ọrò lati wò 
ijọba Ọlọrun! 

25Nitori o rọrun fun ibakasiẹ lati gbà oju 
abẹrẹ wọle, jù fun ọlọrọ lati wò ijọba Ọlọrun lọ. 

26 Awọn ti o si gbé Wipe, Njẹ tali o ha le là? 

27O si wipe, Ohun ti o ṣoro lọdọ enia, kò 
ṣoro lọdọ Ọlọrun. 

28 Peteru si wipe, Sawo, awa ti fi tiwa silẹ, a 
si tò ọ lẹhin. 

298 si wi fun wọn pe, Lôtọ ni mo wi fun 
nyin, Kò si ẹniti o fi ile, tabi aya, tabi ará, tabi 
6bi, tabi ọmọ silẹ, nitori ijọba Ọlọrun, 

30 Ti kì yio gba ilọpo pipọ si i li aiye yi, ati li 
aiye ti mbò ìye ainipẹkun. 

31 TiINigbana li o pé awọn mejila sọdọ rẹ̀, o 
si wi fun wọn pe, Sawo, awa ngòke lọ si Je— 
rusalemu, a o si mu ohun gbogbo ṣẹ, ti a ti kọ 
lati ọwé awọn woli wá, nitori Ọmọ—enia. 

32 Nitori a o fi i le awọn Keferi lọwọ, a o fi i ṣe 
ẹlẹyà, a o si fi i ṣe ẹsin, a o si tuté si i lara: 

33 Nwọn o si nà a, nwọn o si pa a: ni ijọ 
kẹta yio si jinde. 

34 Ọkan ninu nkan Wọnyi kò si yé wọn: ẹ̀rọ 
yi si pam6 fun wọn, bẹni nwọn ko si mò ohun 
ti a Wi. 

35 TO si ṣe, bi on ti sunmọ Jeriko, afọju kan 
joko lẹba òna o nṣagbe: 

36 Nigbati o gbé ti ọp6é enia nkọja lọ, o bẹ̀re 
pe, kili a le mò eyi si. 

37 Nwọn si Wi fun u pe, Jesu ti Nasareti li o 
nkọja lọ. 

38 O si kigbe pe, Jesu, iwọ Ọmọ Dafidi, ṣánu 
fun mi. 


LUKU 18, 19 

39 Awọn ti nlọ niwaju ba a Wi pe, kí o pa 
ẹnu rẹ̀ mẹ: ṣugbọn on si kigbe si i kunkun pe, 
Iwọ Ọmọ Dafidi, ṣanu fun mi. 

30 Jesu si dẹṣẹ duro, o ni, ki a mu u tò on 
Wá: nigbati o si sunmọ ọ, o bi i, 

m Wipe, Kini iwọ nfẹ ti emi iba ṣe fun o? O 
si wipe, Oluwa, ki emi ki o le riran. 

42 Jesu si wi fun u pe, Riran: igbagboô rẹ gbà 
ọ là. 

43T1ojukanna o si riran, o si ntò ọ lẹhin, o 
nyìn Ọlọrun logo: ati gbogbo enia nigbati 


nwọn ri i, nwọn fi iyìn fun Ọlọrun. 
1 JESU si wò Jeriko lọ, o si nkọja lá— 


19 


2Si kiyesi i, ọkunrin kan wà ti a npẹ̀ ni 
Sakeu, o si jẹ olori agbowode kan, o si jẹ ọlọrọ. 

30 si nfẹ lati ri ẹniti Jesu iṣe; kò si le ri i, 
nitori ọpọ enia, ati nitoriti on ṣe enia kukuru. 

40 si sure siwaju, o gùn ori igi sikamore 
kan, ki o ba le ri i: nitoriti yio kọja lọ niha ibẹ̀. 

5 Nigbati Jesu si de ibẹ̀, o gbé oju soke, o si 
ri i, o si wi fun u pe, Sakeu, yara, ki o si 
sọkalẹ; nitori emi kò le ṣaiwọ ni ile rẹ loni. 

60 si yara, o sọkalẹ, o si fi ayò gbà a. 

T Nigbati nwọn si ri i, gbogbo wọn nkùn, 
Wipe, O lọ iwò lọdọ ọkunrin ti iṣe ẹlẹṣẹ. 

8 Sakeu si dide, o si wi fun Oluwa pe, Wo o, 
Oluwa, àbọ ohun ini mi ni mo fifun talakà; bi 
mo ba si fi ẹ̀sun eke gbà ohun kan lọwọ 
ẹnikẹni, mo san a pada ni ilọpo mẹrin. 

9 Jesu si wi fun u pe, Loni ni igbala wò ile 
yi, niwọnbi on pẹlu ti jẹ ọmọ Abrahamu. 

10 Nitori Ọmọ—enia de lati wá awọn ti o nù 
kiri, ati lati gbà wọn là. 

tI Nigbati nwọn si ngbé nkan wọnyi, o fi 
ẹrọ kún u, o si pa owe kan, nitoriti o sunmọ 
Jerusalemu, ati nitoriti nwọn nrò pe, ijọba 
Ọlọrun yio farahàn nisisiyi. 

12 JO si wipe, ọkunrin ọlọlá kan rẹ̀ ilu òke— 
re lọ igbà ijọba fun ara rẹ̀, ki o si pada. 

130 si pẹ awọn ọmọ-ọdọ rẹ̀ mẹwa, o fi 
mina mẹwa fun wọn, o si wi fun wọn pe, Ẹ 
ma ṣowo titi emi o fi de. 

14 Ṣugbọn awọn ọlòtọ ilu rẹ̀ korira rẹ̀, nwọn 
si rán ikò tẹ̀le e, wipe, Awa kò fẹ ki ọkunrin yi 
jọba lori wa. 

150 si ṣe, nigbati o gbà ijọba tan, ti o pada 
de, o paṣẹ pe, ki a pé awọn ọmọ—ọdọ wọnni 
Wá sọdọ rẹ̀, ti on ti fi owo fun nitori ki o le mẹ 
iye ere ti olukuluku fi iṣowo jẹ. 

16 Eyi ekini si wá, o Wipe, Oluwa, mina rẹ 
jẹre mina mẹwa si i. 


752 


17O si wi fun u pe, O ṣeun, iwọ ọmọ—ọdọ 
rere: nitoriti iwọ ṣe olotọ li ohun kikini, gbà 
aṣẹ lori ilu mẹwa. 

18 Eyi ekeji si wá, o wipe, Oluwa, mina rẹ 
jẹ̀re mina marun. 

180 si Wi fun u pẹlu pe, Iwọ joye ilu marun. 

20 Omiran si wá, o wipe, Oluwa, wò mina 
rẹ ti mbẹ li ọwọ mi ti mo dì sinu gele: 

21 Nitori mo bẹ̀ru rẹ, ati nitoriti iwọ ṣe 
onrorò enia: iwọ a ma mu eyi ti iwọ ko fi lelẹ, 
iwọ a si ma ká eyi ti iwọ kò gbìn. 

22 O si Wi fun u pe, Li ẹnu ara rẹ na li emi o 
ṣe idajọ rẹ, iwọ ọmọ—ọdọ buburu. Iwọ mò pe 
onrorò enia ni mi, pe, emi a ma mu eyi ti emi 
ko fi lelẹ emi a si ma ká eyi ti emi ko gbìn; 

23 £ha si ti ṣe ti iwọ ko fi owo mi si ile elé, 
nigbati mo ba de, emi iba si bẹ̀re rẹ̀ ti on ti elé? 

240 si Wi fun awọn ti o duro leti ibẹ̀ pe, Ẹ 
gbà mina na lọwọ rẹ̀, ki ẹ si fi i fun ẹniti o ni 
mina mẹwa. 

25 Nwọn si Wi fun u pe, Oluwa, o ni mina 
mẹwa. 

26 Mo wi fun nyin pe, Ẹnikẹni ti o ni, li a o 
fifun; ati lọdọ ẹniti kò ni, eyi na ti o ni li a o 
gbà lọwọ rẹ̀. 

27 Ṣugbọn awọn ọtá mi wọnni, ti kò fẹ ki 
emi ki o jọba lori wọn, ẹ mu wọn wá ihinyi, 
ki ẹ si pa wọn niwaju mi. 

28 TNigbati o si wi nkan Wọnyi tan, o lọ 
ṣaju, o ngòke lọ si Jerusalemu. 

290 si ṣe, nigbati o sunmọ Betfage on 
Betaní li òke ti a npe ni Olifi, o rán awọn meji 
ninu awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀, 

30 Wipe, Ẹ lọ iletò ti o kọju si nyin; nigbati 
ẹnyin ba nwò ọ lọ, ẹnyin o ri ọmọ kẹtẹkẹtẹ 
kan ti a so, ti ẹnikẹni ko gùn ri: ẹ tú u, ki ẹ si 
fà a wá. 

31 Bi ẹnikẹni ba si bi nyin pe, Eṣe ti ẹnyin fi 
ntú u? ki ẹnyin ki o wi bayi pe, Oluwa ni ifi i ṣe. 

32 Awọn ti a rán si mu òna wọn pòn, nwọn 
si bá a gẹgẹ bi o ti Wi fun wọn. 

33 Bi nwọn si ti ntú ọmọ kẹtẹkẹtẹ na, awọn 
oluwa rẹ̀ bi wọn pe, EÉṣe ti ẹnyin fi ntú 
kẹtẹkẹtẹ nì? 

34 Nwọn si wipe, Oluwa ni ifi i ṣe. 

35 Nwọn si fà a tò Jesu wá: nwọn si tẹ aṣọ 
wọn si ẹ̀hin ọmọ kẹtẹkẹtẹ na, nwọn si gbé 
Jesu kà a. 

36 Bi o si ti nlọ nwọn tẹ aṣọ wọn si òna. 

37 Bi o si ti sunmọ eti ibẹ̀ ni gẹrẹgẹrẹ òke 
Olifi, gbogbo ijọ awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ bẹ̀rẹ si 
iyò, ati si ifi ohùn rara yìn Ọlọrun, nitori iṣẹ 
nla gbogbo ti nwọn ti ri; 


753 


38 Wipe, Olubukun li Ọba ti o mbọ wá li 
orukọ Oluwa: alafia li ọrun, ati ogo loke ọrun. 

38 Awọn kan ninu awọn Farisi li awujọ si wi 
fun u pe, Olukọni ba awọn ọmọ-ẹhin rẹ wi. 

40 O si da wọn lohùn, o wi fun wọn pe, Mo 
wi fun nyin, Bi awọn wọnyi ba pa ẹnu wọn 
mẹ, awọn okuta yio kigbe soke. 

41 MiNigbati o si sunmọ etile, o ṣijuwò ilu 
na, o sọkun si i lori, 

420 nwipe, Ibaṣepe iwọ mò, loni yi, ani 
iwọ, ohun ti iṣe ti alafia rẹ! ṣugbọn nisisiyi 
nwọn pamẹ kuro li oju rẹ. 

43 Nitori ọjọ mbò fun ọ, ti awọn ọtá rẹ yio 
Wà yàra ká ọ, nwọn o si yi ọ ká, nwọn o si ká ọ 
mẹ niha gbogbo. 

44Nwọn o si wò ọ palẹ bẹrẹ, ati awọn ọmọ 
rẹ ninu rẹ; nwọn kì yio si fi okuta kan silẹ lori 
ara wọn; nitoriti iwọ ko mò ọjọ ìbẹwo rẹ. 

450 si wọ inu tẹmpili lọ, o si bẹ̀rẹ si ilé 
awọn ti ntà ninu rẹ̀ sode; 

46 O si wi fun wọn pe, A ti kọwe rẹ̀ pe, Ile mi 
yio jẹ ile adura; ṣugbọn ẹnyin ti sọ ọ di ihò olẹ̀. 

470 si nkéni lojojumọ ni tẹmpili. Ṣugbọn 
awọn olori alufa, ati awọn akọwe, ati awọn 
olori awọn enia nwá ọna ati pa a run, 

48 Nwọn kò si ri bi nwọn iba ti ṣe: nitori 
gbogbo enia ṣù mQ ọ lati gbòrọ rẹ̀. 


20 TO si ṣe, ni ijọ kan li ọjọ wọnni, bi o 
ti nke awọn enia ni tẹmpili ti o si 
nwasu ihinrere, awọn olori alufa, ati awọn 
pẹlu awọn agbagbà dide si i, 

2Nwọn si wi fun u pe, Sọ fun wa, aṣẹ wo 
ni iwọ fi nṣe nkan wọnyi? tabi tali o fun ọ li 
aṣẹ yi? 

30 si dahùn o si wi fun wọn pe, Emi pẹlu 
yio si bi nyin lere òrọ kan; ẹ sọ fun mi. 

4 Baptismu ti Johannu, lati ọrun wá ni tabi 
lọdọ enia? 

5 Nwọn si ba ara wọn gbẹ̀ro wipe, Bi awa 
ba wipe, Lati ọrun wá ni; on o wipe, Éṣe ti 
ẹnyin kò fi gbà a gbe? 

6 Ṣugbọn bi awa ba si wipe, Lati ọdọ enia; 
gbogbo enia ni yio sọ wa li okuta; nitori nwọn 
gbagbọ pe, woli ni Johannu. 

TNwọn si dahùn wipe, nwọn kò mò ibiti o 
ti wá. 

8 Jesu si wi fun wọn pe, Njẹ emi ki yio wi 
fun nyin aṣẹ ti emi fi nṣe nkan wọnyi. 

8 Nigbana li o bẹ̀rẹ si ipa owe yi fun awọn 
enia pe; ọkunrin kan gbìn ọgba ajara kan, o si 
fi ṣe agbatọju fun awọn àgbẹ, o si lọ si àjo fun 
igba pipẹ. 


LUKU 19, 20 
10 Nigbati o si di akokò, o rán ọmọ—ọdọ rẹ̀ 
kan si awọn àgbẹ na, ki nwọn ki o le fun u 
ninu eso ọgba ajara na: ṣugbọn awọn àgbẹ lù 
u, nwọn si rán a pada lọwọ ofo. 

Ti O si tún rán ọmọ—ọdọ miran: nwọn si lù 
u pẹlu, nwọn si jẹ ẹ nìya, nwọn si rán a pada 
lọwọ ofo. 

120 si tún rán ẹkẹta: nwọn si ṣá a lọgbẹ 
pẹlu, nwọn si tì i jade. 

13 Nigbana li oluwa ọgba ajara wipe, Ewo li 
emi o ṣe? emi o rán ọmọ mi ayanfẹ lọ: bọya 
nigbati nwọn ba ri i, nwọn o ṣojuṣaju fun u. 

14 Ṣugbọn nigbati awọn àgbẹ na ri i, nwọn 
ba ara wọn gbẹ̀ro pe, Eyi li arole: ẹ wá, ẹ jẹ ki 
a pa a, ki ogún rẹ̀ ki o le jẹ ti wa. 

15 Bẹ̀ni nwọn si ti i jade sẹhin ọgba ajara, 
nwọn si pa a. Njẹ kili oluwa ọgba ajara na yio 
ṣe si wọn? 

16 Yio wá, yio si pa awọn àgbẹ wọnni run, 
yio si fi ọgba ajara na fun awọn ẹlomiran. 
Nigbati nwọn si gbẹ, nwọn ni, Ki a má ri i. 

17 Nigbati o si wò wọn, o ni, Ewo ha li eyi ti 
a ti kọwe pe, Okuta ti awọn ọmọle kò silẹ, on 
na li a sọ di pàtaki igun ile? 

18 Ẹnikẹni ti o ba ṣubu lù okuta na yio fẹ; 
ṣugbọn ẹnikẹni ti o ba ṣubu lù, yio lọ ọ lulú. 

18 Ti Awọn olori alufa ati awọn akọwe nwá 
ọna ati mu u ni wakati na; ṣugbọn nwọn bẹ̀ru 
awọn enia: nitoriti nwọn mò pe, o pa owe yi 
mọ wọn. 

20 Nwọn si nṣọ ọ, nwọn si rán awọn ami ti 
nwọn jẹ ẹlẹtan fi ara wọn pe olotọ enia, ki 
nwọn ki o le gbá òrọ rẹ̀ mu, ki nwọn ki o le fi i 
le agbara ati aṣẹ Balẹ. 

21 Nwọn si bi i, wipe, Olukọni, awa mò pe, 
iwọ a ma sọrọ fun ni, iwọ a si ma kỌ—ni bi o ti 
tọ, bẹni iwọ kì iṣojuṣaju ẹnikan ṣugbọn iwọ 
nkẹ-ni li òna Ọlọrun li otitọ. 

220 tẹ̀ fun wa lati má san owode fun 
Kesari, tabi kò tẹ? 

23 Ṣugbọn o kiyesi arekereke wọn, o si wi 
fun wọn pe Éṣe ti ẹnyin fi ndán mi wò? 

24Ẹ fi owo—idẹ kan hàn mi. Aworan ati 
akọle ti tani wà nibẹ? Nwọn si da a lohùn pe, 
Ti Kesari ni. 

25 O si wi fun wọn pe, Njẹ ẹ fi ohun ti iṣe ti 
Kesari fun Kesari, ati ohun ti iṣe ti Ọlọrun fun 
Ọlọrun. 

26 Nwọn kò si le gbá òrọ rẹ̀ mu niwaju 
awọn enia: ẹnu si yà wọn si idahùn rẹ̀, nwọn 
si pa ẹnu wọn mẹ. 

27 TAwọn Sadusi kan si tọ ọ wá, awọn ti 
nwọn nwipe ajinde okú kò si: nwọn si bi i, 


LUKU 20, 21 

28 Wipe, Olukọni, Mose kọwe fun wa pe, Bi 
arakunrin ẹnikan ba kú, li ailọmọ, ti o li aya, 
ki arakunrin rẹ̀ ki o ṣu aya rẹ̀ lopô, ki o le gbe 
iru dide fun arakunrin rẹ̀. 

289 Njẹ awọn arakunrin meje kan ti wà: 
ekini gbé iyawo, o si kú li ailọmọ. 

30 Ekeji si ṣu u lopô, on si kú li ailọmọ. 

31 Ẹkẹta si ṣu u lopô; gẹgẹ bẹ si li awọn 
mejeje pẹlu: nwọn kò si fi ọmọ silẹ, nwọn si kú. 

32Nikẹhin gbogbo wọn, obinrin na kú pẹlu. 

33 Njẹ li ajinde okú, aya titani yio ha ṣe ninu 
wọn? nitori awọn mejeje li o sá ni i li aya. 

34 Jesu si dahùn o wi fun wọn pe, Awọn 
ọmọ aiye yi a ma gbeyawo, nwọn a si ma fà 
iyawo fun-ni. 

35 Ṣugbọn awọn ti a ká yẹ lati jogún aiye na, 
ati ajinde kuro ninu okú, nwọn kì igbeyawo, 
nwọn kì si ifà iyawo fun—ni: 

36 Nitori nwọn kò le kú m€; nitoriti nwọn 
ba awọn angẹli dọgba; awọn ọmọ Ọlọrun si ni 
nwọn, nitori nwọn di awọn ọmọ ajinde. 

31 Niti pe a njí awọn okú dide, Mose 
tikararẹ̀ si ti fihàn ni igbé, nigbati o pé Oluwa 
ni Ọlọrun Abrahamu, ati Ọlọrun Isaaki, ati 
Ọlọrun Jakọbu. 

38 Bẹni on kì iṣe Ọlọrun awọn okú, bikoṣe ti 
awọn alaye: nitori gbogbo wọn wa laye fun u. 

39 TINigbana li awọn kan ninu awọn akọwe 
da a lohún, wipe, Olukọni iwọ wi rere. 

40 Nwọn kò si jẹ bi i lére òrọ kan mQ. 

mO si wi fun wọn pe, Eṣe ti nwọn fi 
nwipe, Ọmọ Dafidi ní Kristi? 

42 Dafidi tikararẹ̀ si wi ninu iwe Psalmu pe, 
OLUWA wi fun Oluwa mi pe, Iwọ joko li ọwọ 
ọtún mi, 

43 Titi emi o fi sọ awọn ọtá rẹ di apoti itisẹ rẹ. 

44 Njẹ bi Dafidi ba pé e li Oluwa; on ha si ti 
ṣe jẹ ọmọ rẹ̀? 

45 JO si wi fun awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ li etí 
gbogbo enia pe, 

46 Ẹ má kiyesara lọdọ awọn akọwe, ti nwọn 
fẹ lati ma rìn li aṣọ gig(in, ti nwọn si fẹ ikí—ni 
li ọja, ati ibujoko ọlá ninu sinagogu, ati ipò ọla 
ni ibi àse; 

47 Awọn ti o jẹ ile awọn opô run, ti nwọn si 
ngbadura gìgun fun aṣehàn: awọn wọnyi na 
ni yio jẹbi pọju. 


2 


iṣura. 
20O si ri talakà opô kan pẹlu, o nsọ owo—idẹ 
Wwéwẹ meji sibẹ. 


1NIGBATI o si gbé oju soke, o ri 
awọn ọlọrò nfi ẹ̀bun wọn sinu apoti 


754 


30 si wipe, Loôtọ ni mo wi fun nyin, talakà 
opé yi fi si i jú gbogbo Wọn lọ: 

4 Nitori gbogbo awọn wọnyi fi sinu ẹ̀bun 
Ọlọrun lati òpọlọpọ ini wọn; ṣugbọn on ninu 
aìni rẹ̀ o sọ gbogbo ohun ini rẹ̀ ti o ni sinu rẹ̀. 

5 Bi awọn kan si ti nsòrọ ti tẹmpili, bi a ti 
fi okuta daradara ati ẹbun ṣe e li ọṣọ, o ní, 

6Ohun ti ẹnyin nwò Wọnyi, ọjọ mbò li eyi 
ti a kì yio fi okuta kan silẹ lori ekeji ti a kì yio 
Wé lulẹ. 

7TNwọn si bẹ̀re lọwọ rẹ̀, wipe, Olukọni, 
nigbawo ni nkan wọnyi yio ṣẹ? ati àmi kini 
yio wà, nigbati nkan wọnyi yio fi ṣẹ? 

BO si wipe, Ẹ ma kiyesara, ki a má bà mu 
nyin ṣina: nitori ọpọlọpọ yio Wá li orukọ mi, ti 
yio ma wipe, Emi ni Kristi; akokò igbana si kù 
si dẹ̀dẹ: ẹ máṣe tò wọn lẹhin. 

9 Sugbọn nigbati ẹnyin ba gburô ogun ati 
idagiri, ẹ máṣe foiya: nitori nkan wọnyi ko le 
ṣe áìkẹṣẹ: ṣugbọn opin na kì iṣe lojukanna. 

10 Nigbana li o wi fun wọn pe, Orilẹ—ẹ̀de 
yio dide si orilẹ—ẹ̀de, ati ilẹ—ọba si ilẹ—ọba: 

t1 Isẹlẹ nla yio si wà kakiri, ati ìyan ati aja— 
kalẹ arúnn; ohun ẹ̀ru, ati àmi nla yio si ti ọrun 
Wá. 

12Ṣugbọn ṣaju gbogbo nkan wọnyi, nwọn 
o nawọ mu nyin, nwọn o si ṣe inunibini si 
nyin, nwọn o fi nyin le awọn oni—sinagogu 
lọwọ, ati sinu tubu, nwọn o mu nyin lọ sọdọ 
awọn ọba ati awọn ijoye nitori orukọ mi. 

13 Yio si pada di ẹrí fun nyin. 

14 Nitorina ẹ pinnu rẹ̀ li ọkàn nyin pe ẹ kì 
yio ronu ṣaju, bi ẹ o ti dahun. 

15 Nitoriti emi ô fun nyin li ẹnu ati ọgbén, 
ti gbogbo awọn ọfá nyin kì yio le sọrọ—Òòdi si, 
ti nwọn kì yio si le kò loju. 

16A o si fi nyin hàn lati ọdọ awọn 6bi nyin 
Wá, ati awọn arakunrin, ati awọn ibatan, ati 
awọn ọré wá; nwọn o si mu ki a pa ninu nyin. 

17 A o si korira nyin lọdọ gbogbo enia nitori 
orukọ mi. 

18 Ṣugbọn irun ori nyin kan kì o ṣegbé. 

19 Ninu stiru nyin li ẹnyin o jẹre ọkàn nyin. 

20 Nigbati ẹnyin ba si ri ti a fi ogun yi 
Jerusalemu ká, ẹ mò nigbana pe, isọdahoro rẹ̀ 
ku si dẹ̀dẹ. 

21 Nigbana ni ki awọn ti mbẹ ni Judea ki o 
sá lọ sori òke; ati awọn ti mbẹ larin rẹ̀ ki 
nwọn jade kuro; ki awọn ti o si mbẹ ni 
igberiko ki o máṣe wò inu rẹ̀ lọ. 

22 Nitori ọjọ ẹsan li ọjọ wọnni, ki a le mu 
ohun gbogbo ti a ti kọwe rẹ̀ ṣẹ. 

23 Ṣugbọn egbé ni fun awọn ti o lôyun, ati 


755 


awọn ti o nfi ọmú fun ọmọ mu ni ijọ wọnni! 
nitoriti ipọnju pipọ yio wà lori ati ibinu si 
awọn enia wọnyi. 

24 Nwọn o si ti oju idà ṣubu, a o si dì wọn ni 
igbekun lọ si orilẹ—ẹ̀de gbogbo: Jerusalemu 
yio si di itẹmọlẹ li ẹsẹ awọn Keferi, titi akoko 
awọn Keferi yio fi kún. 

25 Àmií yio si wà li ôrùn, ati li oṣupa, ati ni 
irawọ; ati lori ilẹ aiye idamu fun awọn ori— 
lẹ—ede nitori ipaiya ti ariwo; 

26 Aiya awọn enia yio ma já fun ibẹru, ati 
fun ireti nkan wọnni ti mbò sori aiye: nitori 
awọn agbara ọrun li a o mì titi. 

27 Nigbana ni nwọn o si ri Ọmọ—enia ti yio 
ma ti oju ọrun bò ti on ti agbara ati ogo nla. 

28 Ṣugbọn nigbati nkan wọnyi ba bẹ̀rẹ si 
iṣẹ, njẹ ki ẹ wò òke, ki ẹ si gbé ori nyin soke; 
nitori idande nyin kù si dẹ̀dẹ. 

29 O si pa owe kan fun wọn pe; Ẹ kiyesi igi 
ọpọtọ, ati si gbogbo igi; 

30 Nigbati nwọn ba rúwe, ẹnyin ri i, ẹ si mò 
fun ara nyin pe, igba ẹ̀run kù fẹfẹ. 

31 Gẹgẹ bẹ na li ẹnyin, nigbati ẹnyin ba ri 
nkan wọnyi ti nṣẹ, ki ẹnyin ki o mò pe, ijọba 
Ọlọrun kù si dẹ̀dẹ. 

321 6tọ ni mo wi fun nyin, Iran yi ki yio 
rekọja, titi gbogbo nkan wọnyi yio fi ṣẹ. 

33 Ọrun on aiye yio rekọja: ṣugbọn òrọ mí 
kì yio rekọja. 

34 IṢugbọn ẹ má kiyesara nyin, ki ọkàn 
nyin ki o máṣe kún fun wẹ̀bia, ati fun ọti 
amupara, ati fun aniyan aiye yi, ti ọjọ na yio si 
fi de ba nyin lojijì bi ikẹkun. 

35 Nitori bẹni yio de ba gbogbo awọn ti ngbe 
ori gbogbo ilẹ aiye. 

36 Njẹ ki ẹ má ṣọna, ki ẹ si má gbadura ni— 
gbagbogbo, ki ẹ ba le là gbogbo nkan wọnyi ti 
mbò wá iṣẹ, ki ẹ si le duro niwaju Ọmọ—enia. 

37 Lọsán, a si ma kéni ni tẹmpili; loru, a si 
ma jade lọ iwò lori òke ti a npò ni oke Olifi. 

38 Gbogbo enia si ntò ọ wá ni tẹmpili ni 
kutukutu owurò, lati gbọrọ rẹ̀. 


22 1AJỌ ọdun aiwukara ti a npẹ̀ ni 
Irekọja si kù fẹfẹ. 


2 Ati awọn olori alufa, ati awọn akọwe nwá 
ẹna bi nwọn iba ti ṣe pa a; nitoriti nwọn mbẹ̀ru 
awọn enia. 

3 qSatani si wò inu Judasi, ti a npẹ̀ ni Iska— 
riotu, ọkan ninu awọn mejila. 

40O si mu òna rẹ̀ pòn, o lọ lati ba awọn olori 
alufa ati awọn olori ẹṣé mò ọ pò, bi on iba ti fi 
i le wọn lọwọ. 


LUKU 21, 22 
5 Nwọn si yò, nwọn si ba a da majẹmu ati 
fun u li owo. 

6 O si gbà: o si nwá akoko ti o wò, lati fi i le 
wọn lọwọ laìsi ariwo. 

7 Ọjọ aiwukara pé, nigbati nwọn kò le ṣe 
aiṣẹbọ irekọja. 

80 si rán Peteru on Johannu, wipe, Ẹ lọ 
ipẹ̀se irekọja fun wa, ki awa ki o jẹ. 

9Nwọn si wi fun u pe, Nibo ni iwọ nfẹ ki a 
pẹ̀se sile? 

100 si wi fun wọn pe, Kiyesi i, nigbati 
ẹnyin ba nwò ilu lọ, ọkunrin kan ti o rù iṣa 
omi yio pade nyin; ẹ ba a lọ si ile ti o ba Wò. 

tI Ki ẹ si wi fun bale ile na pe, Olukọni wi fun 
ọ pe, Nibo ni gbòngan apejẹ na gbé wà, nibiti 
emi o gbé jẹ irekọja pẹlu awọn ọmọ-ẹhin mi? 

12 On o si fi gbòngan nla kan loke hàn nyin, 
ti a ṣe lọṣọ: nibẹ̀ ni ki ẹnyin kí o pẹ̀se silẹ. 

13Nwọn si lọ nwọn si bá a gẹgẹ bi o ti sọ 
fun wọn: nwọn si pẹ̀se irekọja silẹ. 

14 Nigbati akokò si to, o joko ati awọn apos— 
teli pẹlu rẹ̀. 

15 O si wi fun wọn pe, Tinu—tinu li emi fẹ fi 
ba nyin jẹ irekọja yi, ki emi ki o to jìya: 

16 Nitori mo wi fun nyin, Emi kì yio jẹ ninu 
rẹ̀ m€é, titi a o fi mú u ṣẹ ni ijọba Ọlọrun. 

17 O si gbà ago, nigbati o si ti dupẹ, o wipe, 
Gbà eyi, ki ẹ si pín i larin ara nyin. 

18 Nitori mo wi fun nyin, Emi kì yio mu 
ninu eso ajara mQ, titi ijọba Ọlọrun yio fi de. 

19 O si mú akara, nigbati o si ti dupẹ o bu u, 
o si fifun wọn, o wipe, Eyi li ara mi ti a fifun 
nyin: ẹ ma ṣe eyi ni iranti mi. 

20 BẸ gẹgẹ lẹhin onjẹ alẹ, o si mu ago, o 
wipe, Ago yi ni majẹmu titun li ẹ̀jẹ mi, ti a ta 
silẹ fun nyin. 

21 TiṢugbọn ẹ kiyesi i, ọwé ẹniti o fi mi hàn 
wà pẹlu mí lori tabili. 

22 Ọmọ—enia nlọ nitotọ bi a ti pinnu rẹ̀: 
ṣugbọn egbé ni fun ọkunrin na nipasẹ ẹniti a 
gbé ti fi i hàn! 

23 Nwọn si bẹ̀rẹ si ibẹ̀re larin ara wọn, tani 
ninu wọn ti yio ṣe nkan yi. 

24 TiIjà kan si mbẹ larin wọn, niti ẹniti a kà 
si olori ninu wọn. 

250 si wi fun wọn pe, Awọn ọba Keferi a ma 
fẹla lori wọn: a si ma pẹ̀ awọn alaṣẹ wọn ni ol6ôre. 

26 Ṣugbọn ẹnyin kì yio ri bẹ: ṣugbọn ẹniti o 
ba pòju ninu nyin ki o jẹ bi aburo; ẹniti o si Ṣe 
olori, bi ẹniti nṣe iranṣẹ. 

27 Nitori tali o pòju, ẹniti o joko tì onjẹ, tabi 
ẹniti o nṣe iranṣẹ? ẹniti o joko tì onjẹ ha kẹ? 
ṣugbọn emi mbẹ larin nyin bi ẹniti nṣe iranṣẹ. 


LUKU - 22 

28 Ẹnyin li awọn ti o ti duro tì mi ninu 
idanwo mi. 

28 Mo si yàn ijọba fun nyin, gẹgẹ bi Baba mi 
ti yàn fun mi; 

30 Ki ẹnyin ki o le ma jẹ, ki ẹnyin ki o si le 
má mu lori tabili mi ni ijọba mi, ki ẹnyin ki o 
le joko lori itẹ, ati ki ẹnyin ki o le má ṣe idajọ 
fun awọn ẹ̀ya Israeli mejila. 

31 lOluwa si wipe, Simoni, Simoni, sawô, 
Satani fẹ lati ni ọ, ki o le kù ọ bi alikama: 

32 Ṣugbọn mo ti gbadura fun ọ, ki igbagboô 
rẹ ki o má yẹ̀; ati iwọ nigbati iwọ ba si yipada, 
mu awọn arakunrin rẹ li ọkàn le. 

330 si wi fun u pe, Oluwa, mo mura tan 
lati bá ọ lọ sinu tubu, ati si ikú. 

34 O si wipe, Mo wi fun ọ, Peteru, akukọ ki 
yio kọ loni ti iwọ o fi s€ mi li ẹrinmẹta pe, iwọ 
kò mọ mi. 

35 O si wi fun wọn pe, Nigbati mo rán nyin 
lọ laini asuwọn, ati àpo, ati bàta, ọdá ohun 
kan da nyin bi? Nwọn si wipe, Rara o. 

36 Nigbana li o wi fun wọn pe, Ṣugbọn 
nisisiyi, ẹniti o ba li asuwọn, ki o mu u, ati 
àpo pẹlu: ẹniti kò ba si ni idà, ki o tà aṣọ rẹ̀, ki 
o si fi rà kan. 

37 Nitori mo wi fun nyin pe, Eyi ti a ti kọwe 
rẹ̀ kò le ṣe ki o má ṣẹ lara mi, A si kà a mọ 
awọn arufin. Nitori ohun wọnni nipa ti emi o 
li opin. 

38 Nwọn si wipe, Oluwa, sawo, idà meji 
mbẹ nihinyi. O si wi fun wọn pe, O to. 

38 JO si jade, o si lọ bi iṣe rẹ̀ si òke Olifi; 
awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ si tò ọ lẹhin. 

40 Nigbati o wà nibẹ̀, o wi fun wọn pe, Ẹ má 
gbadura, ki ẹnyìn ki o máṣe bọ sinu idẹwò. 

AO si fi wọn silẹ niwọn isọko kan, o si 
kunlẹ o si ngbadura, 

42 Wipe, Baba, bi iwọ ba fẹ, gbà ago yi lọwọ 
mi: ṣugbọn ifẹ ti emi ké, bikoṣe tirẹ ni ki a ṣe. 

43 Angẹli kan si yọ si i lati ọrun wá, o ngbà a 
ni iyanju. 

44 Bi o si ti wà ni iwaya—ija o ngbadura si i 
kikankikan: ogún rẹ̀ si dabi iro ẹ̀jẹ nla, o nkán 
silẹ. 

45 Nigbati o si dide kuro ni ibi adura, ti o si 
tò awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ wá, o ba wọn, nwọn 
nsùn fun ibanujẹ, 

46 O si wi fun wọn pe, Kili ẹnyin nsun si? ẹ 
dide, ẹ má gbadura, ki ẹnyin ki o máṣe bọ 
sinu idẹwò. 

47 Bi o si ti nsọ lọwọ, kiyesi i, òpọ enia, ati 
ẹniti a npẹ̀ ni Judasi, ọkan ninu awọn mejila, o 
ṣaju wọn o sunmọ Jesu lati fi ẹnu kò o li ẹnu. 


756 


A8 Jesu si Wi fun u pe, Judasi, iwọ. fi 
ifẹnukonu fi Ọmọ—enia hàn? 

45 Nigbati awọn ti o wà lọdọ rẹ̀ ri bi yio ti jasi, 
nwọn bi i pe, Oluwa, ki awa ki o fi idà ṣá wọn? 

s0 JỌkan ninu wọn si fi idà ṣá ọmọ—ọdọ 
olori alufa, o si ke eti ọtún rẹ̀ sọnù. 

51 Ṣugbọn Jesu dahùn o wipe, Ẹ jọwọ rẹ̀ 
bayi na. O si fi ọwẹ tẹ ọ li etí, o si wò o sàn. 

52 Jesu si wi fun awọn olori alufa, ati awọn 
olori ẹṣẹ tẹmpili, ati awọn agbagba, ti nwọn 
jade tò ọ wá, pe, Ẹnyin ha jade wá ti ẹnyin ti 
idà ati ọgọ bi ẹni tọ ọlọṣa wá? 

53 Nigbati emi wà pẹlu nyin lojojumọ ni 
tẹmpili, ẹnyin ko nà ọwọ mu mi: ṣugbọn 
akokò ti nyin li eyi, ati agbara òkunkun. 

54 Nwọn si gbá a mu, nwọn si fà a lọ, 
nwọn si mu u wá si ile olori alufa. Ṣugbọn 
Peteru tọ ọ lẹhin li òkere. 

55 Nigbati nwọn si ti dana larin gbòngan, ti 
nwọn si joko pò, Peteru joko larin wọn. 

56 Ọmọbinrin kan si ri i bi o ti joko nibi imọlẹ 
Iná na, o si tẹjum€ ọ, o ni, Eleyi na Wà pẹlu rẹ̀. 

57 O si s€, o wipe, Obinrin yi, emi ko mọ ọ. 

58 Kò pẹ lẹhin na ẹlomiran si ri i, o ni, Iwọ 
pẹlu wà ninu wọn. Ṣugbọn Peteru wipe, 
ọkunrin yi, Emi kọ. 

598 O si to iwọn Wakati kan ẹlomiran gidigidi 
tẹnumẹ ọ, nwipe, Nitotọ eleyi na wà pẹlu rẹ̀: 
nitori ara Galili ni iṣe. 

60 Ṣugbọn Peteru wipe, ọkunrin yi, emi kò 
mò ohun ti iwọ nwi. Lojukanna, bi o ti nwi li 
ẹnu, akukọ kọ. 

61 Oluwa si yipada, o wò Peteru. Peteru si 
ranti òrọ Oluwa, bi o ti wi fun u pe, Ki akukọ 
ki o to kọ, iwọ o sé mi li ẹrinmẹta. 

62 Peteru si bọ si ode, o sọkun kikorò. 

653TTAwọn ọkunrin ti nwọn mu Jesu, si fi i 
ṣe ẹlẹyà, nwọn lù u. 

64 Nigbati nwọn si dì i loju, nwọn lù u 
niwaju, nwọn mbi i pe, Sọtẹlẹ, tani lù ọ nì? 

65 Ati nkan pipọ miran ni nwọn nfi òrọ—òdi 
sọ si i. 

66 TNigbati ilẹ si m6, awọn àgba awọn enia, 
ati awọn olori alufa, ati awọn akọwe pejọ, 
nwọn si fà a wá si ajọ wọn, nwọn nwipe, 

57 Bi iwọ ba iṣe Kristi na? sọ fun wa. O si wi 
fun wọn pe, Bi mo ba wi fun nyin, ẹnyin ki 
yio gbagbọ: 

68 Bi mo ba si bi nyin lere pẹlu, ẹnyin kì yio 
da mi lohùn, bẹli ẹnyin kì yio jọwọ mi lọwọ lọ. 

69 Ṣugbọn lati isisiyi lọ li Ọmọ—enia yio 
joko li ọwọ ọtún agbara Ọlọrun. 

70 Gbogbo wọn si wipe, Iwọ ha ṣe Ọmọ 


757 


Ọlọrun bi? O si wi fun wọn pe, Ẹnyin wipe, 
emi ni. 

Ti Nwọn si wipe, Kili awa nfẹ ẹlẹri m si? 
Awa tikarawa sá ti gbé li ẹnu ara rẹ̀. 

2 3 1GBOGBO ijọ enia si dide, nwọn si 
fà a lọ si ọdọ Pilatu. 

2Nwọn si bẹ̀rẹ si ifi i sùn, wipe, Awa ri 
ọkunrin yi o nyi orilẹ—ede wa li ọkàn pada, o 
si nda wọn lẹkun lati san owode fun Kesari, o 
nwipe on tikara—on ni Kristi ọba. 

3 Pilatu si bi i lére, wipe, Iwọ ha li ọba 
awọn Ju? O si da a lohùn wipe, Iwọ wi i. 

4 Pilatu si wi fun awọn olori alufa ati fun ijọ 
enia pe, Emi kò ri ẹ̀ṣẹ lọwọ ọkunrin yi. 

5 Nwọn si tubọ tẹnumọ ọ pe, O nrú awọn 
enia soke, o nkQni ká gbogbo Judea, o bẹ̀rẹ 
lati Galili wá titi o fi de ihinyi. 

6 Nigbati Pilatu gbọ orukọ Galili, o bẹ̀re bi 
ọkunrin na iṣe ara Galili. 

7 Nigbati o si mò pe ara ilẹ Herodu ni, o rán a 
si Herodu, ẹniti on tikararẹ̀ wà ni Jerusalemu li 
akokò na. 

8NINigbati Herodu si rì Jesu, o yò gigigidi: 
nitoriti o ti nfẹ ẹ ri pẹ, o sa ti ngbe ìhin pipọ ni— 
tori rẹ; o si tanmQ ati ri ki iṣẹ iyanu diẹ ki o ti 
ỌWỌ rẹ̀ ṣe. 

SO si bẹ̀re òrọ pipọ lọwọ rẹ̀; ṣugbọn kò da a 
lohùn kanṣoṣo. 

10 Ati awọn olori alufa ati awọn akọwe 
duro, nwọn si nfi i sún gidigidi. 

11 Ati Herodu ti on ti awọn ọmọ—ogun rẹ̀, 
nwọn kẹgan rẹ̀, nwọn si nfi i ṣẹsin, nwọn WÒ 
ọ li aṣọ daradara, o si rán a pada tò Pilatu lọ. 

12 Pilatu on Herodu di ọré ara Wọn ni ijọ 
na: nitori latijọ ọtá ara wọn ni nwọn ti nṣe ri. 

13 qNigbati Pilatu si ti pé awọn olori alufa 
ati awọn olori ati awọn enia jọ, 

14 O sọ fun wọn pe, Ẹnyin mu ọkunrin yi tò 
mi wá, bi ẹni ti o npa awọn enia li ọkàn dà: si 
kiyesi i, emi wadi ẹjọ rẹ̀ niwaju nyin, emi kò 
si ri ẹ̀ṣẹ lọwọ ọkunrin yi, ni gbogbo nkan 
Wọnyi ti ẹnyin fi i sùn si: 

15 Ati Herodu pẹlu: o sá rán a pada tò wa 
wá; si kiyesi i, ohun kan ti o yẹ si ikú a ko ṣe 
si i ti ọwé rẹ̀ wá. 

16 Njẹ emi ô ná a, emi ô si jọwọ rẹ̀ lọwọ lọ. 

17 Ṣugbọn kò le ṣe aidá ọkan silẹ fun wọn 
nigba ajọ irekọja. 

18 Nwọn si kigbe soke lọwọ kanna, wipe, Mu 
ọkunrin yi kuro, ki o si dá Barabba silẹ fun wa: 

18 Ẹniti a sọ sinu tubu nitori òtẹ kan ti a ṣe 
ni ilu, ati nitori ipania. 


LUKU 22, 23 


20 Pilatu si tun ba wọn sọrọ, nitori o fẹ da 
Jesu silẹ. 

21 Ṣugbọn nwọn kigbe, wipe, Kàn a mọ 
agbelebu, kàn a mọ agbelebu. 

220 si wi fun wọn li ẹrinkẹta pe, Éṣe, 
buburu kili ọkunrin yi ṣe? emi ko ri òran ikú 
lara rẹ̀: nitorina emi o nà a, emi a si jọwọ rẹ̀ 
lọwọ lọ. 

23Nwọn tilẹ̀ kirimô igbe nla, nwọn nfẹ ki a 
kàn a mọ agbelebu. Ohùn ti wọn ati ti awọn 
olori alufa bori tirẹ̀. 

24 Pilatu si fi aṣẹ si i pe, ki o ri bi nwọn ti nfẹ. 

25 O si dá ẹniti nwọn fẹ silẹ fun wọn, ẹniti a 
titori òtẹ ati ipania sọ sinu tubu; ṣugbọn o fi 
Jesu le wọn lọwọ. 

26 Bi nwọn si ti nfà a lọ, nwọn mu ọkunrin 
kan, Simoni ara Kirene, ti o nti igberiko bò, 
on ni nwọn si gbé agbelebu na le, ki o marù u 
bò tẹle Jesu. 

27 Jiijọ enia pipọ li o ntọ ọ lẹhin, ati awọn 
obinrin, ti npohùnrere ẹkún, ti nwọn si nṣe 
idarò rẹ̀. 

28 Ṣugbọn Jesu yiju pada si wọn, o si wipe, 
Ẹnyin ọmọbinrin Jerusalemu, ẹ má sọkun fun 
mi, ṣugbọn ẹ sọkun fun ara nyin, ati fun awọn 
ọmọ nyin. 

28 Nitori kiyesi i, ọjọ mbò li eyiti ẹnyin o 
wipe, Ibukun ni fun àgan, ati fun inu ti kò 
bimọ ri, ati fun ọmú ti kò funni mu ri. 

30 Nigbana ni nwọn o bẹ̀rẹ si iwi fun awọn 
òke nla pe, Wò lù wa; ati fun awọn òke 
kekeke pe, Bo wa mọlẹ. 

31 Nitori bi nwọn ba nṣe nkan wọnyi sara 
igi tutù, kili a o ṣe sara gbigbẹ? 

32Nwọn si fa awọn meji lọ pẹlu, awọn 
arufin, lati pa pẹlu rẹ̀. 

33 Nigbati nwọn si de ibi ti a npe ni Agbari, 
nibẹ ni nwọn gbé kàn a mọ agbelebu, ati awọn 
arufin na, ọkan li ọwọ ọtún, ati ọkan li ọwọ òsi. 

34 Ji Jesu si wipe, Baba, darijì wọn; nitoriti 
nwọn kò mọ ohun ti nwọn nṣe. Nwọn si pín 
aṣọ rẹ̀ larin ara wọn, nwọn di ìbo rẹ̀. 

35 Awọn enia si duro nworan. Ati awọn 
ijoye pẹlu wọn, nwọn nyọ—ṣùti si i, wipe, O 
gbà awọn ẹlomiran là; ki o gbà ara rẹ̀ là, bi iba 
ṣe Kristi, ayanfẹ Ọlọrun. 

36 Ati awọn ọmọ—ogun pẹlu nfi i ṣe ẹlẹyà, 
nwọn tò ọ wá, nwọn nfi ọti kikan fun u, 

37 Nwọn si nwipe, Bi iwọ ba ṣe Ọba awọn 
Ju, gbà ara rẹ là. 

38 Nwọn si kọwe akọlé si ìgbẹ̀ri rẹ̀ ni de 
Hellene, ati ti Latini, ati ti Heberu, EYI LI 
ỌBA AWỌN JU. 


LUKU 23, 24 

39 TAti ọkan ninu awọn arufin ti a gbe kò 
nfi ṣe ẹlẹyà wipe, Bi iwọ ba ṣe Kristi, gbà ara 
Tẹ ati awa là. 

40 Ṣugbọn eyi ekeji dahùn, o mba a wipe, 
Iwọ kò bẹ̀ru Ọlọrun, ti iwọ wà ninu ẹbi kanna? 

41 Niti wa, nwọn jare nitori ẹ̀re ohun ti a ṣe 
li awa njẹ: ṣugbọn ọkunrin yi kò ṣe ohun 
buburu kan. 

420 si wipe, Jesu, ranti mi nigbati iwọ ba 
de ijọba rẹ. 

43 Jesu si wi fun u pe, Lôtọ ni mo wi fun ọ, 
Loni ni iwọ o wà pẹlu mi ni Paradise. 

44 O si to ìwọn wakati kẹfa ọjọ, òkunkun si 
ṣú bò gbogbo ilẹ titi o fi di wakati kẹsan ọjọ. 

45 Òrùn si ṣú ôkun, aṣọ ikele ti tẹmpili si ya 
li agbedemeji. 

46 Nigbati Jesu si kigbe li ohùn rara, o ni, 
Baba, li ọwọ rẹ ni mo fi ẹmí mi le: nigbati o si 
Wi eyi tan, o jọwọ ẹmí rẹ̀ lọwọ. 

47 Nigbati balogun ọrún ri ohun ti o ṣe, o 
yìn Ọlọrun logo, Wipe, Dajudaju olododo li 
ọkunrin yi. 

48 Gbogbo ijọ enia ti o pejọ si iran yi, 
nigbati nwọn nwò ohun ti nṣe, nwọn a lù ara 
Wọn li okan àiya, nwọn a si pada. 

49 Ati gbogbo awọn ojulumò rẹ̀, ati awọn 
obinrin ti ntọ ọ lẹhin lati Galili wá, nwọn 
duro li òkere, nwọn nwò nkan wọnyi. 

50 qISi kiyesi i, ọkunrin kan ti a npẹ̀ ni Jose— 
fu, ìgbimọ, enia rere, ati olôtọ, 

51 (On kò ba wọn li ohùn ni ìmọ ati iṣe 
Wọn), ara Arimatea, ilu awọn Ju kan, ẹniti on 
pẹlu nreti ijọba Ọlọrun; 

52 Ọkunrin yi tò Pilatu lọ, o si tọrọ okú Jesu. 

53 Nigbati o si sò ọ kalẹ, o si fi aṣọ àla dì i, o 
si tẹ ẹ sinu ibojì ti a gbé ninu okuta, nibiti a 
kò ti ité ẹnikẹni si ri. 

54 O si ṣe ọjọ Ipalẹmọ: ọjọ isimi si kù si dẹ̀dẹ. 

55 Ati awọn obinrin, ti nwọn bá a ti Galili 
Wá, ti nwọn si tẹle, nwọn kiyesi ibojì na, ati bi 
a ti tẹ okú rẹ̀ si. 

56 Nigbati nwọn si pada, nwọn pẹ̀se ohun 
olôrun didùn ororo ikunra ati turari tutù; 
nwọn si simi li ọjọ isimi gẹgẹ bi ofin. 

1Ni ijọ kini Ọsẹ, ni kutukutu owurọ, 


24 nwọn wá si ibojì, nwọn nmu turari 
Wá ti nwọn ti pẹ̀se silẹ, ati awọn miran kan 
pẹlu wọn. 

2Nwọn si ba a, a ti yi okuta kuro li ẹnu ibojì. 

3 Nigbati nwọn wò inu rẹ̀, nwọn kò si ri 
okú Jesu Oluwa. 

40 si ṣe, bi nwọn ti nṣe rọunròun kiri niha 


758 


ibẹ̀, kiyesi i, awọn ọkunrin meji alaṣọ didan 
duro tì wọn: 

5S Nigbati ẹ̀ru mbà wọn, ti nwọn si 
dojubolẹ, awọn angẹli na bi wọn pe, Eṣe ti 
ẹnyin fi nwá alaye lárin awọn okú? 

6 Ko si nihinyi, ṣugbọn o jinde: ẹ ranti bi o 
ti wi fun nyin nigbati o wà ni Galili, 

7 Pe, A ko le ṣaima fi Ọmọ—enia le awọn 
enia ẹlẹsẹ lọwọ, a o si kàn a mọ agbelebu, ni 
ijọ kẹta yio si jinde. 

8 Nwọn si ranti òrọ rẹ̀. 

9 Nwọn si pada ti ibojì wá, nwọn si ròhin 
gbogbo nkan wọnyi fun awọn mọkanla, ati 
fun gbogbo awọn iyokù. 

10 Maria Magdalene, ati Joanna, ati Maria, 
iya Jakọbu, ati awọn omiran pẹlu wọn si ni, ti 
nwọn ròhin nkan wọnyi fun awọn aposteli. 

11 Ọrọ wọnyi si dabi isọkusọ loju wọn, nwọn 
kò si gbà wọn gbọ. 

12 Nigbana ni Peteru dide, o sure lọ si ibojì; 
nigbati o si bẹ̀rẹ, o ri aṣọ àla li òtọ fun ara wọn, 
o si pada lọ ile rẹ̀, ẹnu yà a si ohun ti o ṣe. 

13 TISi kiyesi i, awọn meji ninu wọn nlọ ni 
ijọ na si iletò kan ti a npe ni Emmausi, ti o jina 
si Jerusalemu niwọn ọgọta furlongi. 

14 Nwọn mba ara wọn sọrọ gbogbo nkan 
Wọnyi ti o ṣẹlẹ̀. 

15O si ṣe, nigbati nwọn mba ara wọn sọ, ti 
nwọn si mba ara wọn jirorò, Jesu tikararẹ̀ 
sunmọ wọn, o si mba wọn rìn lọ. 

16 Ṣugbọn a rú wọn li oju ki nwọn ki o máṣe 
le mò ọ. 

1? O si bi wọn pe, Ọrọ kili ẹnyin mba ara 
nyin sọ, bi ẹnyin ti nrìn? Nwọn si duro jẹ, 
nwọn fajuro. 

18 Ọkan ninu Wọn, ti a np ni Kleopa, si 
dahùn wi fun u pe, Alejò ṣá ni iwọ ni Jerusa— 
lemu, ti iwọ kò si mọ ohun ti o ṣe nibẹ̀ li ọjọ 
wọnyi? 

190 si bi wọn pe, Kini? Nwọn si wi fun u 
pe, Niti Jesu ti Nasareti, ẹniti iṣe woli, ti o pò 
ni iṣẹ ati li ọrọ niwaju Ọlọrun ati gbogbo enia: 

20 Ati bi awọn olori alufa ati awọn alàgba 
Wa ti fi i le wọn lọwọ lati da a lẹbi iku, ati bi 
nwọn ti kàn a mọ agbelebu. 

21 Bẹni on li awa ti ni ireti pe, on ni iba da 
Israeli ni ìde. Ati pẹlu gbogbo nkan wọnyi, 
oni li o di ijọ kẹta ti nkan wọnyi ti ṣẹ. 

22 Awọn obinrin kan pẹlu li ẹgbẹ Wa, ti 
nwọn lọ si ibojì ni kutukutu, si wá idá wa nijì; 

23 Nigbati nwọn kò si ri okú rẹ̀, nwọn wá 
Wipe, awọn ri iran awọn angẹli ti nwọn wipe, 
o wà láye. 


759 


24 Ati awọn kan ti nwọn wà pẹlu wa lọ si 
ibojì, nwọn si ri i gẹgẹ bi awọn obinrin ti wi: 
ṣugbọn on tikararẹ̀ ni nwọn kò ri. 

250 si wi fun wọn pe, Ẹnyin ti oyé ko yé, ti 
o si yigbì li àiya lati gbà gbogbo eyi ti awọn 
Woli ti wi gbẹ: 

26 Ko ha yẹ ki Kristi ki o jìya nkan wọnyi ki 
o si wọ inu ogo rẹ̀ lọ? 

27 O si bẹ̀rẹ lati Mose ati gbogbo awọn woli 
Wá, o si tumò nkan fun wọn ninu iwe—mimọ 
gbogbo nipa ti ara rẹ̀. 

28 Nwọn si sunmọ iletò ti nwọn nlọ: o si ṣe 
bi ẹnipe yio lọ si iwaju. 

29 Nwọn si rò ọ, wipe, Ba wa duro: nitori o 
di ọjọ alẹ, ọjọ si kọja tan. O si wọle lọ, o ba 
wọn duro. 

30 O si ṣe, bi o ti ba wọn joko tì onjẹ, o mu 
àkara, o sure si i, o si búi u, o si fifun wọn. 

31 Oju wọn si là, nwọn si mọ ọ; o si nù mọ 
Wọn li oju. 

32Nwọn si ba ara wọn sọ pe, Ọkàn wa kò 
ha gbiná ninu wa, nigbati o mba wa sọrọ li 
ọna, ati nigbati o ntumò iwe—mim6 fun wa? 

33 Nwọn si dide ni wakati kanna, nwọn 
pada lọ si Jerusalemu, nwọn si ba awọn 
mọkanla pejọ, ati awọn ti mbẹ lọdọ wọn, 

34 Nwipe, Oluwa jinde nitQtọ, o si ti fi ara 
hàn fun Simoni. 

35 Nwọn si ròhin nkan ti o ṣe li Ọna, ati bi o 
ti di mimọ fun wọn ni bibu àkara. 

36 TBi nwọn si ti nsọ nkan wọnyi, Jesu ti— 
kararẹ̀ duro li arin wọn, o si wi fun wọn pe, 
Alafia fun nyin. 

37 Ṣugbọn àiya fò wọn, nwọn si dijì, nwọn 
ṣebi awọn ri iwin. 

380 si wi fun wọn pe, Éṣe ti ara nyin kò 
lelẹ̀? ésitiṣe ti ìrokuro fi nsọ ninu ọkàn nyin? 


JOHANMU 4 
38 Ẹ wò ọwọ mi ati ẹsẹ mi, pe emi tikarami 
ni: ẹ dì mi mu ki ẹ wò o; nitoriti iwin kò li 
ẹran on egungun lara, bi ẹnyin ti ri ti mo ni. 

40 Nigbati o si wi bẹ tán, o fi ọwọ on ẹsẹ rẹ̀ 
hàn wọn. 

41 Nigbati nwọn kò si tí igbagbQ fun ayò, ati 
fun iyanu, o wi fun wọn pe, Ẹnyin ni ohun- 
kohun jijẹ nihinyi? 

42 Nwọn si fun u li ẹja bibu, ati afára oyin diẹ. 

43 O si gba a, o jẹ ẹ loju wọn. 

440 si wi fun wọn pe, Nwọnyi li ọrọ ti mo 
sọ fun nyin, nigbati emi ti wà pẹlu nyin pe, A 
kò le ṣe alaimu ohun gbogbo ṣẹ, ti a ti kọ ninu 
ofin Mose, ati ninu iwe awọn woli, ati ninu 
Psalmu, nipasẹ̀ mi. 

45 Nigbana li o ṣí wọn ni iyé, ki iwe—mimọ 
ki o le yé wọn, 

46 O si wi fun wọn pe, BẸẹli a ti kọwe rẹ̀, pe, 
ki Kristi ki o jìya, ati ki o si jinde ni ijọ kẹta 
kuro ninu okú: 

47 Ati ki a wasu ironupiwada ati idariji ẹ̀ṣẹ li 
orukọ rẹ̀, li orilẹ-—ẹ̀de gbogbo, bẹ̀rẹ lati Jeru— 
salemu lọ. 

48 Ẹnyin si ni ẹlẹri nkan wọnyi. 

49 TiSi kiyesi i, Mo rán ileri Baba mi si nyin: 
ṣugbọn ẹ joko ni ilu Jerusalemu, titi a o fi fi 
agbara wò nyin, lati oke ọrun wá. 

s0 TO si mu wọn jade lọ titi nwọn fẹrẹ̀ de 
Betani, nigbati o si gbé ọWwỌ rẹ̀ soke, o sure 
fun wọn. 

51 O si ṣe, bi o ti nsure fun wọn, a yà a kuro 
lọdọ wọn, a si gbé e lọ si ọrun. 

52 Nwọn si foribalẹ̀ fun u, nwọn si pada lọ 
si Jerusalemu pẹlu ayò pipọ: 

53NWwWọn si wà ni tẹmpili nigbagbogbo, 
nwọn mbu iyin, nwọn si nfi ibukun fun Ọlọ— 


IHINRERE 


JOHANNU 


1 LI àtetekọṣe li Ọrọ wà, Ọrọ si wà pẹlu 
Ọlọrun, Ọlọrun si li Òrọ na. 
2On na li o wà li àtetekọṣe pẹlu Ọlọrun. 
3 Nipasẹ̀ rẹ̀ li a ti da ohun gbogbo; lẹhin rẹ̀ a 
ko si da ohun kan ninu ohun ti a da. 
aNinu rẹ̀ ni ìye wà; ìye na si ni imọlẹ̀ 
araiye. 


5 Imọlẹ na si nmọlẹ ninu òkunkun; òkunkun 
na kò si bori rẹ̀. 

6 Ọkunrin kan wà ti a rán lati ọdọ Ọlọrun 
Wá, orukọ ẹniti njẹ Johannu. 

TOn na li a si rán fun ẹri, ki o le ṣe ẹlẹri 
fun imọlẹ na, ki gbogbo enia ki o le gbagbo 
nipasẹ rẹ. 


JOHANMU 1 
8On kì iṣe imọlẹ̀ na, ṣugbọn a rán a wá lati 
ṣe ẹlẹri fun Imọlẹ na. 

9 Imọlẹ otitọ mbẹ ti ntàn mọlẹ fun olú— 
kulùku enia ti o wá si aiye. 

10 On si wà li aiye, nipasẹ rẹ̀ li a si ti da 
aiye, aiye kò si mò ọ. 

ti O tò awọn tirẹ̀ wá, awọn ará tirẹ̀ kò si gbà a. 

12Ṣugbọn iye awọn ti o gbà a, awọn li o fi 
agbara fun lati di ọmọ Ọlọrun, ani awọn na ti 
o gbà orukọ rẹ̀ gbẹ: 

13 Awọn ẹniti a bí, kì iṣe nipa ti ẹ̀jẹ, tabi 
nipa ti ifẹ ara, bẹni kì iṣe nipa ifẹ ti enia, 
bikoṣe nipa ifẹ ti Ọlọrun. 

14 Ọrọ na si di ara, on si mba wa gbé, (awa 
si nwò ogo rẹ̀, ogo bi ti ọmọ bíbi kanṣoṣo lati 
ọdọ Baba wá,) o kún fun ore-ọfẹ ati otitọ. 

15 Ji Johannu si jẹri rẹ̀ o si kigbe, wipe, Eyi 
ni ẹniti mo sọrọ rẹ̀ pe, Ẹniti mbò lẹhin mi, o 
pòju mi lọ: nitori o wà ṣiwaju mi. 

16 Nitori ninu ẹkún rẹ̀ ni gbogbo wa si ti 
gbà, ati ore-ọfẹ kún ore—ọfẹ. 

17 Nitoripe nipasẹ Mose li a ti fi ofin funni, 
ṣugbọn ore-ọfẹ ati otitọ tipasẹ Jesu Kristi wá. 

18 Ko si ẹniti o ri Ọlọrun rí; Ọmọ bíbi 
kanṣoṣo, ti mbẹ li 6kan àiya Baba, on na li o fi 
i hàn. 

19 JEyi si li ẹrí Johannu, nigbati awọn Ju 
rán awọn alufá ati awọn ọmọ Lefi lati Jerusa— 
lemu wá lati bi i lére pe, Tani iwọ ṣe? 

20 O si jẹwọ, kò si sé; o si jẹwọ pe, Emi kì 
iṣe Kristi na. 

21 Nwọn si bi i pe, Tani iwọ ha iṣe? Elijah ni 
ọ bi? O si wipe Bẹkọ. Iwọ ni woli na bi? O si 
dahùn wipe, Bẹkọ. 

22 Nitorina nwọn wi fun u pe, Tani iwọ iṣe? 
ki awa ki o le fi ẹ̀si fun awọn ti o rán wa. Kili o 
wi ni ti ara rẹ? 

230 wipe, Emi li ohùn ẹni ti nkigbe ni ijù, Ẹ 
ṣe ki ọna Oluwa t6, gẹgẹ bi woli Isaiah ti wi. 

24 Awọn ti a rán si jẹ ninu awọn Farisi. 

25 Nwọn si bi i lére, nwọn si wi fun u pe, 
Njẹ eṣe ti iwọ fi mbaptisi, bi iwọ kì ibá ṣe 
Kristi na, tabi Elijah, tabi woli na? 

26 Johannu da wọn lohùn, wipe, Emi nfi 
omi baptisi: ẹnikan duro larin nyin, ẹniti 
ẹnyin kò mò; 

27 On na li ẹniti mbò lẹhin mi, ti o pọju mi 
lọ, ẹniti emi kò yẹ lati tú okùn bàta rẹ̀. 

28 Nkan wọnyi li a ṣe ni Betani loke odò 
Jordani, nibiti Johannu gbé mbaptisi. 

29 qNi ijọ keji Johannu ri Jesu mbò wá sọdọ 
rẹ̀; o wipe, Wò o, Ọdọ—agutan Ọlọrun, ẹniti o 
ké ẹ̀ṣẹ aiye lọ! 


760 


30 Eyi li ẹniti mo ti wipe, ọkunrin kan mbò 
Wá lẹhin mi, ẹniti o pòju mi lọ: nitoriti o ti wà 
ṣiwaju mi. 

31 Emi kò si mò ọ: ṣugbọn ki a le fi i hàn fun 
Israeli, nitorina li emi ṣe wá ti mo nfi omi 
baptisi. 

32 Johannu si jẹri, o wipe, mo ri Ẹmi sọkalẹ 
lati ọrun wá bi àdaba, o si bà le e. 

33 Emi kò si mò ọ: ṣugbọn ẹniti o rán mi 
Wá, lati fi omi baptisi, on na li o wi fun mi pe, 
Lori ẹniti iwọ ba ri, ti Ẹmí sọkalẹ si, ti o si bà 
le e, on na li ẹniti nfi Ẹmí Mimẹ baptisi. 

34 Emi si ti ri, emi si ti njẹri pe, Eyi li Ọmọ 
Ọlọrun. 

35 qNi ijọ keji ẹwẹ Johannu duro, ati meji 
ninu awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀: 

360 si wò Jesu bi o ti nrìn, o si wipe, Wò 
Ọdọ—agutan Ọlọrun! 

37 Awọn ọmọ-ẹhin meji na si gbQ nigbati o 
Wi, nwọn si tò Jesu lẹhin. 

38 Nigbana ni Jesu yipada, o ri nwọn ntò on 
lẹhin, o si wi fun wọn pe, Kili ẹnyin nwá? 
Nwọn wi fun u pe, Rabbi, (itumò eyi ti ijẹ 
Olukọni,) nibo ni iwọ ngbé? 

350 wi fun wọn pe, Ẹ wá wò o. Nwọn si 
wá, nwọn si ri ibi ti o ngbé, nwọn si ba a 
joko ni ijọ na: nitoriti o jẹ ìwọn wakati kẹwa 
ọjọ. 

40 Ọkan ninu awọn meji ti o gbẹ òrọ Jo— 
hannu, ti o si tò Jesu lẹhin, ni Anderu, ara— 
kunrin Simoni Peteru. 

4 On tẹ̀tekọ ri Simoni arakunrin on tika— 
Tarẹ̀, o si wi fun u pe, Awa ti ri Messia, itumọ 
eyi ti ijẹ Kristi. 

420 si mu u Wá sọdọ Jesu. Jesu si wò o, o 
Wipe, Iwọ ni Simoni ọmọ Jona: Kefa li a o si 
ma pẹ̀ ọ, itumò eyi ti ijẹ Peteru. 

43 Ni ọjọ keji Jesu nfẹ jade lọ si Galili, o si 
ri Filippi, o si wi fun u pe, Ma tò mi lẹhin. 

44 Ara Betsaida ni Filippi iṣe, ilu Anderu ati 
Peteru. 

45 Filippi ri Natanaeli, o si wi fun u pe, Awa 
ti ri ẹniti Moose ninu ofin ati awọn woli ti 
kọwe rẹ̀, Jesu ti Nasareti, ọmọ Josefu. 

46 Natanaeli si wi fun u pe, Ohun rere kan 
ha le ti Nasareti jade? Filippi wi fun u pe, Wá 
WÒ Oo. 

47 Jesu ri Natanaeli mbò wá sọdọ rẹ̀, o si Wi 
nipa rẹ̀ pe, Wo o, ọmọ Israelì nitôtọ, ninu 
ẹniti ẹ̀tan kò si! 

48 Natanaeli wi fun u pe, Nibo ni iwọ ti mò 
mi? Jesu dahùn, o si wi fun u pe, Ki Filippi to pẹ̀ 
ọ, nigbati iwọ wà labẹ igi ọpétọ, mo ti ri ọ. 


761 


48 Natanaeli dahùn, o si wi fun u pe, Rabbi, 
iwọ li Ọmọ Ọlọrun; iwọ li Ọba Israeli. 

50 Jesu dahùn, o si Wi fun u pe, Nitori mo 
wi fun ọ pe, mo ri ọ labẹ igi ọpọtọ ni iwọ ṣe 
gbagbọ? iwọ ô ri ohun ti o pòju wọnyi lọ. 

51 O si wi fun u pe, Lôtọ, lôtọ ni mo wi fun 
nyin, Ẹnyin o ri ọrun ṣí silẹ, awọn angẹli 
Ọlọrun yio si ma gòke, nwọn o si ma sọkalẹ 
sori Ọmọ—enia. 


1NI ijọ kẹta a si nṣe igbeyawo kan ni 
Kana ti Galili; iya Jesu si mbẹ nibẹ̀: 

2 A si pé Jesu ati awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ pẹlu, si 
Ibi igbeyawo. 

3 Nigbati waini si tan, iya Jesu wi fun u pe, 
Nwọn kò ni waini. 

4 Jesu wi fun u pe, Kini ṣe temi tirẹ, obinrin 
yi? wakati mi kò iti de. 

5 Iya rẹ̀ wi fun awọn iranṣẹ pe, Ohunkohun 
ti o ba wi fun nyin, ẹ ṣe e. 

6 Ikoko okuta omi mẹfa li a si gbé kalẹ nibẹ̀, 
gẹgẹ bi iṣe ìwẹnu awọn Ju, ọkọkan nwọn gbà 
to ìwọn ládugbòô meji tabi mẹta. 

7 Jesu wi fun wọn pe, Ẹ pọn omi kun ikoko 
wọnni. Nwọn si kún wọn titi de eti. 

80 si wi fun wọn pe, Ẹ bù u jade nisisiyi, ki 
ẹ si gbé e tò olori àse lọ. Nwọn si gbé e lọ. 

9 Bi olori àse si ti t$ omi ti a sọ di waini wò, 
ti ko si mò ibi ti o ti wá (ṣugbọn awọn iranṣẹ 
ti o bù omi na wá mọ), olori àse pẹ ọkọ iyawo, 

10 O si wi fun u pe, Olukuluku enia a má kẹ 
gbé waini rere kalẹ; nigbati awọn enia ba si 
mu yô tan, nigbana ni imu eyi ti kò dara tobẹ 
Wá: ṣugbọn iwọ ti pa waini daradara yi mQ titi 
o fi di isisiyi. 

11 Akọṣe iṣẹ àmi yi ni Jesu ṣe ni Kana ti 
Galili, o si fi ogo rẹ̀ hàn; awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ si 
gbà a gbo. 

12 TiLẹhin eyi, o sọkalẹ lọ si Kapernamu, on 
ati iya rẹ̀ ati awọn arakunrin rẹ̀, ati awọn 
ọmọ-ẹhin rẹ̀: nwọn kò si gbé ibẹ̀ li ọjọ pupọ. 

13 TAjọ irekọja awọn Ju si sunmọ etile, Jesu 
si goke lọ si Jerusalemu, 

140 si ri awọn ti ntà malu, ati agutan, ati 
àdaba ni tẹmpili, ati awọn onipaṣipàrọ owo 
joko: 

15 O si fi okùn tẹrẹ ṣe paṣan, o si lé gbogbo 
wọn jade kuro ninu tẹmpili, ati agutan ati 
malu; o si dà owo awọn onipaṣipàrọ owo nù, 
o si bì tabili wọn ṣubu. 

16 O si Wi fun awọn ti ntà àdaba pe, Ẹ gbe 
nkan wọnyi kuro nihin; ẹ máṣe sọ ile Baba mi 
di ile ọjà tità. 


JOHANNU 1—3 
17 Awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ si ranti pe, a ti kọ ọ 
pe, Itara ile rẹ jẹ mi run. 

18 TiNigbana li awọn Ju dahùn, nwọn si Wi 
fun u pe Àmi wo ni iwọ fi hàn wa, ti iwọ fi 
nṣe nkan wọnyi? 

19 Jesu dahùn o si wi fun wọn pe, Ẹ wô 
tẹmpili yi palẹ̀, ni ijọ mẹta Emi o si gbé e rú. 

20 Nigbana li awọn Ju wipe, Ọdún mẹrin— 
diladọta li a fi kẹ tẹmpili yi, iwọ o ha si gbé e 
rô ni ijọ mẹta? 

21 Ṣugbọn on nsọ ti tẹmpili ara rẹ̀. 

22 Nitorina nigbati o jinde kuro ninu okú, 
awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ ranti pe, o ti sọ eyi fun wọn; 
nwọn si gbà iwe—mimQ gpọ, ati òrọ ti Jesu ti sọ. 

23 TNigbati o si wà ni Jerusalemu, ni ajọ 
irekọja, lakoko ajọ na, òpọ enia gbà orukọ rẹ̀ 
gbọ nigbati nwọn ri iṣẹ àmi rẹ̀ ti o ṣe. 

24 Ṣugbọn Jesu kò gbé ara le wọn, nitoriti o 
mò gbogbo enia. 

25 On ko si wa ki ẹnikẹni ki o jẹri enia fun 
on: nitoriti on mọ ohun ti mbẹ ninu enia. 


1ỌKUNRIN kan si wà ninu awọn Farisi, 
ti a npẹ̀ ni Nikodemu, ijoye kan ninu 
awọn Ju: 

2On na li o tò Jesu wá li oru, o si wi fun u pe, 
Rabbi, awa mò pe olukọni lati ọdọ Ọlọrun wá 
ni iwọ iṣe: nitoripe kò si ẹniti o le ṣe iṣẹ àmi 
wọnyi ti iwọ nṣe, bikoṣepe Ọlọrun wà pẹlu rẹ̀. 

3 Jesu dahùn o si wi fun u pe, Lôtọ, lôtọ ni 
mo wi fun ọ, Bikoṣepe a tún enia bí, on kò le 
ri ijọba Ọlọrun. 

4 Nikodemu wi fun u pe, A o ti ṣe le tún 
enia bí, nigbati o di agbalagba tan? o ha le Wọ 
inu iya rẹ̀ lọ nigba keji, ki a si bí i? 

5 Jesu dahùn wipe, Létọ, lôtọ ni mo wi fun 
ọ, Bikoṣepe a fi omi ati Ẹmi bi enia, on kò le 
wò ijọba Ọlọrun. 

6 Eyiti a bí nipa ti ara, ara ni; eyiti a si bí 
nipa ti Ẹmí, ẹmí ni. 

7 Ki ẹnu ki o máṣe yà ọ, nitori mo wi fun ọ 
pe, A kò le ṣe alaitún nyin bí. 

8 Afẹfẹ nfẹ si ibi ti o gbé wù u, iwọ si ngbẹ 
irô rẹ̀, ṣugbọn iwọ kò mò ibi ti o ti wá, ati ibi 
ti o gbé nlọ: gẹgẹ bẹni olukuluku ẹniti a bí 
nipa ti Ẹmí. 

8 Nikodemu dahùn, o si wi fun u pe, Nkan 
Wọnyi yio ti ṣe le ri bẹ? 

10 Jesu dahùn, o si wi fun u pe, Ṣe olukọni 
ni Israeli ni iwọ iṣe, o kò si mò nkan wọnyi? 

11 L8ôtọ, lôtọ ni mo wi fun ọ, Awa nsọ eyiti 
awa mò, a si njẹri eyiti awa ti ri; ẹnyin kò si 


gbà ẹri wa. 


JOHANNU 3, 4 


12 Bi mo ba sò ohun ti aiye yi fun nyin, ti 
ẹnyin kò si gbagbé, ẹnyin o ti ṣe gbagb6ô bi mo 
ba sọ ohun ti ọrun fun nyin? 

13 Ko si si ẹniti o gòke re ọrun, bikoṣe ẹniti o ti 
ọrun sọkalẹ wá, ani Ọmọ-enia ti mbẹ li ọrun. 

14 TIBi Mose si ti gbé ejò soke li aginjù, gẹgẹ 
bẹ̀li a kò le ṣe alaigbé Ọmọ—enia soke pẹlu: 

15 Ki ẹnikẹni ti o ba gba a gbọ, ki o má ba 
ṣegbé, ṣugbọn ki o le ni ìye ainipẹkun. 

16 TNitori Ọlọrun fẹ araiye tobẹ̀ gẹ, ti o fi 
Ọmọ bíbi rẹ̀ kanṣoṣo funni, ki ẹnikẹni ti o ba 
gbà a gbé má bà ṣegbé, ṣugbọn ki o le ni ìye 
ainipẹkun. 

17 Nitori Ọlọrun kò rán Ọmọ rẹ̀ si aiye lati 
da araiye lẹjọ; ṣugbọn ki a le ti ipasẹ rẹ̀ gbà 
araiye là. 

18 TẸniti o ba gbà a gbé, a ko ni da a lẹjọ; 
ṣugbọn a ti da ẹniti kò gbà a gbé lẹjọ na, nito— 
riti kò gbà orukọ Ọmọ bíbi kanṣoṣo ti Ọlọrun 
gbọ. 

19 Eyi ni idajọ na pe, imọlẹ wá si aiye, awọn 
enia si fẹ òkunkun jù imọlẹ lọ, nitoriti iṣẹ 
Wọn buru. 

20 Nitori olukuluku ẹniti o ba hùwa buburu 
ni ikorira imọlẹ, ki isi wá si imọlẹ, ki a máṣe 
ba iṣẹ rẹ̀ wí. 

21 Ṣugbọn ẹniti o ba nṣe otitọ ni iwá si 
imọlẹ, ki iṣẹ rẹ̀ ki o le fi ara hàn pe, a ṣe wọn 
nipa ti Ọlọrun. 

22 Lẹhin nkan wọnyi Jesu pẹlu. awọn 
ọmọ-ẹhin rẹ̀ wá si ilẹ Judea; o si duro pẹlu 
wọn nibẹ o si baptisi. 

23 Johannu pẹlu si mbaptisi ni Ainoni, li 
àgbegbe Salimu, nitoriti omi pipọ wà nibẹ̀: 
nwọn si nwá, a si baptisi wọn. 

24 Nitoriti a kò ti isọ Johannu sinu tubu. 

25 Nigbana ni iyàn kan wà larin awọn 
ọmọ-ẹhin Johannu, pẹlu Ju kan niti ìwẹnu. 

26 Nwọn si tò Johannu wá, nwọn si wi fun 
u pe, Rabbi, ẹniti o ti wà pẹlu rẹ loke odò 
Jordani, ti iwọ ti jẹrí rẹ̀, wo o, on mbaptisi, 
gbogbo enia si ntò ò wá. 

27 Johannu dahùn o si wipe, Enia ko le ri 
nkankan gbà, bikoṣepe a ba ti fifun u lati 
ọrun wá. 

28 Ẹnyin tikaranyin jẹri mi, pe mo wipe, Emi 
kì iṣe Kristi na, ṣugbọn pe a rán mi ṣiwaju rẹ̀. 

28 Ẹniti o ba ni iyawo ni ọkọ iyawo; ṣugbọn 
ọrẹ̀ ọkọ iyawo ti o duro ti o si ngbohùn rẹ̀, o 
nyò gidigidi nitori ohùn ọkọ iyawo; nitorina 
ayò mi yi di kíkun. 

30 On kò le ṣaima pọsi i, ṣugbọn emi kò le 
ṣaima rẹ̀hin. 


762 


31 Ẹniti o ti oke wá ju gbogbo enia lọ: ẹnítí 
o ti aiye Wá ti aiye ni, a si ma sò ohun ti aiye: 
ẹniti o ti ọrun wá ju gbogbo enia lọ. 

32 Ohun ti o ti ri ti o si ti gbỌ6 eyina si li on 
njẹri rẹ̀; ko si si ẹniti o gbà ẹrí rẹ̀. 

33 Ẹniti o gbà ẹrí rẹ̀ fi edidi di i pe, otitọ li 
Ọlọrun. 
nitoriti Ọlọrun kò fi Ẹmí fun u nipa oṣuwọn. 

35 Baba fẹ Ọmọ, o si ti fi ohun gbogbo le e 
lọwọ. 

36 Ẹniti o ba gbà Ọmọ gbé, o ni iye ainipẹ— 
kun: ẹniti kò ba si gbà Ọmọ gbọ, kì yio ri ìye; 
ṣugbọn ibinu Ọlọrun mbẹ lori rẹ̀. 


1 NITORINA nigbati Oluwa ti mò bi awọn 
Farisi ti gbé pe, Jesu nṣe o si mbaptisi 
awọn ọmọ-ẹhin pupọ jù Johannu lọ, 
2(Ṣugbọn Jesu tikararẹ̀ kò baptisi bikoṣe 
awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀,) 

30 fi Judea silẹ, o si tún lọ si Galili. 

4 On kò si le ṣaima kọja larin Samaria. 

5 Nigbana li o de ilu Samaria kan, ti a npẹ̀ ni 
Sikari, ti o sunmọ eti ilẹ biri nì, ti Jakọbu ti 
fifun Josefu, ọmọ rẹ̀. 

6 Kanga Jakọbu si wà nibẹ̀. Nitorina bi o ti 
rẹ̀ Jesu tan nitori ìrin rẹ̀, bẹ̀li o joko leti kanga: 
o si jẹ ìwọn wakati kẹfa ọjọ. 

7 Obinrin kan, ara Samaria, si wá lati pọn 
omi: Jesu wi fun u pe, Fun mi mu. 

8 (Nitori awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ ti lọ si ilu lọ irà 
onjẹ.) 

9 Nigbana li obinrin ara Samaria na wi fun u 
pe, Eti ri ti iwọ ti iṣe Ju, fi mbẹ̀re ohun mimu 
lọwọ mi, emi ẹniti iṣe obinrin ara Samaria? 
nitoriti awọn Ju ki iba awọn ara Samaria da 
nkan pò. 

10 Jesu dahùn, o si wi fun u pe, Ibaṣepe iwọ 
mò ẹ̀bun Ọlọrun, ati ẹniti o wi fun ọ pe, Fun 
mi mu, iwọ iba si ti bẹ̀re lọwọ rẹ̀, on iba ti fi 
omi ìye fun ọ. 

ti Obinrin na wi fun u pe, Ọgbẹni, iwọ kò 
ni nkan ti iwọ o fi fà omi, bẹni kanga na jìn: 
nibo ni iwọ gbé ti ri omi ìye na? 

12Iwọ pòju Jakọbu baba wa lọ bí, ẹniti o 
fun wa ni kanga na, ti on tikararẹ̀ mu ninu rẹ̀, 
ati awọn ọmọ rẹ̀, ati awọn ẹran rẹ̀? 

13 Jesu dahùn, o si wi fun u pe, Ẹnikẹni ti o 
ba mu ninu omi yi, orùngbẹ yio si tún gbẹ ẹ: 

14 Ṣugbọn ẹnikẹni ti o ba mu ninu omi ti 
emi o fifun u, orùngbẹ kì yio gbẹ ẹ mQ lai; 
ṣugbọn omi ti emi o fifun u yio di kanga omi 
ninu rẹ̀, ti yio ma sun si ìye ainipẹkun. 


763 


15 Obinrin na si wi fun u pe, Ọgbẹni, fun 
mi li omi yi, ki orùngbẹ ki o màṣe gbẹ mi, ki 
emi ki o má si wá fà omi nihin. 

16 Jesu wi fun u pe, Lọ ipẹ ọkọ rẹ, ki o si wá 
si ihinyi. 

17 Obinrin na dahùn, o si wi fun u pe, Emi 
kò li ọkọ. Jesu wi fun u pe, Iwọ wi rere pe, 
emi kò li ọkọ: 

18 Nitoriti iwọ ti li ọkọ marun ri; ẹniti iwọ 
si ni nisisiyi kì iṣe ọkọ rẹ; iwọ sọ otitọ li eyini. 

19 Obinrin na wi fun u pe, Ọgbẹni, mo 
woye pe, woli ni iwọ iṣe. 

20 Awọn baba wa sìn lori òke yi; ẹnyin si 
wipe, Jerusalemu ni ibi ti o yẹ ti a ba ma sìn. 

21 Jesu wi fun u pe, Gbà mi gb6, obinrin yi, 
Wakati na mbò, nigbati kì yio ṣe lori òke yi, 
tabi Jerusalemu, li ẹnyin o ma sìn Baba. 

22 Ẹnyin nsìn ohun ti ẹnyin kò mòẹ̀: awa 
nsìn ohun ti awa mò: nitori igbala ti ọdọ 
awọn Ju wá. 

23 Ṣugbọn wakati mbò, o si de tan nisisiyi, 
nigbati awọn olusin tôtọ yio ma sìn Baba li 
ẹmí ati li otitọ: nitori irú wọn ni Baba nwá ki 
o ma sìn on. 

24 Ẹmí li Ọlọrun: awọn ẹniti nsìn i ko le ṣe 
alaisìn i li ẹmí ati li otitọ. 

25 Obinrin na wi fun u pe, mo mọ pe 
Messia mbò wá, ti a npẹ̀ ni Kristi: nigbati on 
ba de, yio sọ ohun gbogbo fun wa. 

26 Jesu wi fun u pe, Emi ẹniti mba ọ sòrọ yi 
li on. 

27 IiLori eyi li awọn ọmọ—ẹhin rẹ̀ de, ẹnu si 
yà wọn, pe o mba obinrin sẹ̀rọ: ṣugbọn kò si 
ẹnikan ti o wipe, Kini iwọ nwá? tabi, Eṣe ti 
iwọ fi mba a sọrọ? 

28 Nigbana li obinrin na fi ladugbo rẹ̀ silẹ, o 
si mu ọna rẹ̀ pọn lọ si ilu, o si wi fun awọn 
enia pe, 

29Ẹ wá Wò ọkunrin kan, ẹniti o sọ ohun 
gbogbo ti mo ti ṣe ri fun mi: eyi ha le jẹ Kristi na? 

30 Nigbana ni nwọn ti ilu jade, nwọn si tò 
ọ wá. 

31 Larin eyi awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ nrẹ ọ, wipe, 
Rabbi, jẹun. 

32 Ṣugbọn o wi fun wọn pe, emi li onjẹ lati 
jẹ, ti ẹnyin kò mọ. 

33 Nitorina li awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ mbi ara 
wọn lẹ̀re wipe, Ẹnikan mú onjẹ fun u wá lati 
jẹ bi? 

34 Jesu wi fun wọn pe, Onjẹ mi ni lati ṣe ifẹ 
ẹniti o rán mi, ati lati pari iṣẹ rẹ̀. 

35 Ẹnyin kò ha nwipe, O kù oṣù mẹrin, 
ikorẹ̀ yio si de? wo o, mo wi fun nyin, Ẹ gbé 


JOHANMU 4 
oju nyin soke, ki ẹ si wô oko; nitoriti nwọn ti 
funfun fun ikore na. 

36 Ẹniti nkorẹ̀ ngba owo òya, o si nkò eso jọ 
si ìye ainipẹkun: ki ẹniti o nfunrugbin ati 
ẹniti nkore le jọ má yò pò. 

317 Nitori ninu eyi ni òrọ na fi jẹ otitọ: Ẹnikan 
li o fọnrugbin, ẹlomiran li o si nkòre jọ. 

38 Mio rán nyin lọ ikore ohun ti ẹ kò ṣiṣẹ le 
lori: awọn ẹlomiran ti ṣiṣẹ, ẹnyin si wò inu iṣẹ 
wọn lọ. 

39 Ọpọ awọn ara Samaria lati ilu na Wá si 
gbà a gbẹ, nitori òrọ obinrin na, o jẹri pe, O 
sọ gbogbo ohun ti mo ti ṣe fun mi. 

40 Nitorina, nigbati awọn ara Samaria wá 
sọdọ rẹ̀, nwọn bẹ̀ ẹ pe, ki o ba wọn joko: o si 
gbé ibẹ̀ ni ijọ meji. 

1 Awọn òpọlọpọ si i si gbagbọ nitori ọrọ rẹ̀; 

42Nwọn si wi fun obinrin na pe, Ki iṣe 
nitori ọrọ rẹ mọ li awa ṣe gbagbọ: nitoriti awa 
tikarawa ti gbọ ọrọ rẹ̀, awa si mò pe, nitôtọ 
eyi ni Kristi na, Olugbala araiye. 

43 Lẹhin ijọ meji o si ti ibẹ̀ kuro, o lọ si 
Galili. 

44 Nitori Jesu tikararẹ̀ ti jẹri wipe, Woli ki 
ini ọlá ni ilẹ on tikararẹ̀. 

45 Nitorina nigbati o de Galili, awọn ara 
Galili gbà a, nitoriti nwọn ti ri ohun gbogbo ti 
o ṣe ni Jerusalemu nigba ajọ; nitori awọn 
tikarawọn lọ si ajọ pẹlu. 

46 Bẹni Jesu tún wà si Kana ti Galili, nibiti o 
gbé sọ omi di waini. ọkunrin ọlọla kan si wà, 
ẹniti ara ọmọ rẹ̀ kò da ni Kapernaumu. 

47 Nigbati o gbẹ pe, Jesu ti Judea wá si 
Galili, o tò ọ wá, o si mbẹ̀ ẹ, ki o le sọkalẹ wá 
ki o mu ọmọ on larada: nitoriti o wà li oju ikú. 

48 Nigbana ni Jesu wi fun u pe, Bikoṣepe 
ẹnyin ba ri àmi ati iṣẹ iyanu, ẹnyin kì yio 
gbagbé lai. 

49 Ọkunrin ọlọla na wi fun u pe, Oluwa, 
sọkalẹ wá, ki ọmọ mi ki o to ku. 

50 Jesu wi fun u pe, Ma ba òna rẹ lọ; ọmọ rẹ 
yẹ̀. ọkunrin na si gbà òrọ ti Jesu sọ fun u gbé, 
o si lọ. 

51 Bi o si ti nsọkalẹ lọ, awọn ọmọ—ọdọ rẹ̀ 
pade rẹ̀, nwọn si wi fun u pe, ọmọ rẹ yẹ̀. 

52 Nigbana li o bẹ̀re wakati ti o bẹ̀rẹ si isàn 
lọwọ wọn. Nwọn si Wwi fun u pe, Li ana, ni 
Wakati keje, ni ibà na fi i silẹ. 

53 Bẹni baba na mò pe, ni wakati kanna ni, 
ninu eyi ti Jesu wi fun u pe, Ọmọ rẹ yẹ̀: on 
tikararẹ̀ si gbagbQ, ati gbogbo ile rẹ̀. 

54 Eyi ni iṣẹ ami keji, ti Jesu ṣe nigbati o ti 
Judea jade wá si Galili. 


JOHANMU- 5 
1 LẸHIN nkan wọnyi ajọ awọn Ju kan kò; 
Jesu si gòke lọ si Jerusalemu. 

2 Adagun omi kan si wà ni Jerusalemu, leti 
bodẹ̀ agutan, ti a npe ni Betesda li de Hebe— 
ru, ti o ni iloro marun. 

3Ninu wọnyi li ọpọ awọn abirùn enia gbé 
dubulẹ si, awọn afọju, arọ ati awọn gbigbẹ, 
nwọn si nduro dẹ̀ rirú omi. 

4 Nitori angẹli a ma digbà sọkalẹ lọ sinu 
adagun na, a si ma rú omi: lẹhin igbati a ba ti 
TúÚ omi na tan ẹnikẹni ti o ba kẹ wò inu rẹ̀, a 
di alaradidá ninu arùnkárun ti o ni. 

5Ọkunrin kan si wà nibẹ̀, ẹniti o wà ni 
ailera rẹ̀ li ọdún mejidilogoji. 

6 Bi Jesu ti ri i ni idubulẹ, ti o si mò pe, o pẹ 
ti o ti wà bẹ, o wi fun u pe, Iwọ fẹ ki a mu ọ 
larada bi? 

7 Abirùn na da a lohùn wipe, Ọgbẹni, emi 
kò li ẹni, ti iba gbé mi sinu adagun, nigbati a 
ba nrú omi na: bi emi ba ti mbò wá, ẹlomiran 
a sọkalẹ sinu rẹ̀ ṣiwaju mi. 

8 Jesu wi fun u pe, Dide, gbé akete rẹ, ki o 
si má rin. 

9 Lọgan a si mu ọkunrin na larada, o si gbé 
akete rẹ̀, o si nrìn. Ọjọ na si jẹ ọjọ isimi. 

10 TiNitorina awọn Ju wi fun ọkunrin na ti a 
mu larada pe, Ọjọ isimi li oni: kò t6 fun ọ lati 
gbé akete rẹ. 

11 O si da wọn lohùn wipe, Ẹniti o mu mi 
larada, on li o wi fun mi pe, Gbé akete rẹ, ki o 
si má rìn. 

12Nigbana ni nwọn bi i lére wipe, ọkunrin 
Wo li ẹniti o wi fun ọ pe, Gbé akete rẹ, ki o si 
ma rìn? 

13 Ẹniti a mu larada na kò si mò ẹniti iṣe: 
nitori Jesu ti kuto nibẹ̀, nitori awọn enia pipọ 
Wà nibẹ̀. 

14 Lẹhinna Jesu ri i ni tẹmpili o si wi fun u 
pe, Wo o, a mu ọ larada: máṣe dẹṣẹ mẹ, ki 
ohun ti o buru jù yi lọ kí o má bà ba ọ. 

15 Ọkunrin na lọ, o si sọ fun awọn Ju pe, 
Jesu li ẹniti o mu on larada. 

16 Nitori eyi li awọn Ju si nṣe inunibini si 
Jesu, nwọn si nwá òna ati pa a, nitoriti a nṣe 
nkan wọnyi li ọjọ isimi. 

1? TiṢugbọn Jesu da wọn lohùn wipe, Baba 
mi nṣiṣẹ titi di isisiyi, emi si nṣiṣẹ. 

18 Nitori eyi li awọn Ju tubọ nwá òna ati pa 
a, ki iṣe nitoripe o ba ọjọ isimi jẹ nikan ni, 
ṣugbọn o wi pẹlu pe, Baba on li Ọlọrun iṣe, o 
nmu ara rẹ̀ ba Ọlọrun dọgba. 

18 Nigbana ni Jesu dahùn, o si wi fun wọn 
pe, L6tọ, lôtọ ni mo wi fun nyin, Ọmọ kò le ṣe 


764 


ohunkohun fun ara rẹ̀, bikoṣe ohun ti o ba ri 
pe Baba nṣe: nitori ohunkohun ti o ba nṣe, 
wọnyi li Ọmọ si nṣe bẹ gẹgẹ. 

20 Nitori Baba fẹràn Ọmọ, o si fi ohun 
gbogbo ti on tikararẹ̀ nṣe hàn a: on Ô si fi iṣẹ tì 
o tobi ju wọnyi lọ hàn a, ki ẹnu ki o le yà nyin. 

21 Nitoripe gẹgẹ bi Baba ti njí okú dide, ti o si 
nsọ wọn di aye; bẹli Ọmọ si nsọ awọn ti o fẹ di 
aye. 

22Nitoripe Baba ki iṣe idajọ ẹnikẹni, ṣugbọn 
o ti fi gbogbo idajọ le Ọmọ lọwọ: 

23 Ki gbogbo enia ki o le ma fi ọlá fun Ọmọ 
gẹgẹ bi nwọn ti nfi ọlá fun Baba. Ẹniti kò ba fi 
ọlá fun Ọmọ, kò fi ọlá fun Baba ti o rán a. 

24 1 6tọ, lôtọ ni mo wi fun nyin, Ẹnikẹni ti o 
ba gb òrọ mi, ti o ba si gbà ẹniti o rán mi 
gb6, o ni iye ti kò nipẹkun, on kì yio si wá si 
idajọ; ṣugbọn o ti ré ikú kọja bọ si ìye. 

25 1,6ôtọ, lotọ ni mo wi fun nyin, Wakati na 
Tnbẹ̀, o si de tan nisisiyi, nigbati awọn okú yio 
gbé ohùn Ọmọ Ọlọrun: awọn ti o ba gbọ yio 
si yẹ̀. 

26 Nitoripe gẹgẹ bi Baba ti ni iye ninu ara rẹ̀; 
gẹgẹ bẹli o si fifun Ọmọ lati ni iye ninu ara rẹ̀; 

270 si fun u li aṣẹ lati ma ṣe idajọ pẹlu, 
nitoriti on iṣe Ọmọ—enia. 

28 Ki eyi ki o máṣe yà nyin li ẹnu; nitoripe 
Wakati mbò, ninu eyiti gbogbo awọn ti o wà 
ni isà okú yio gbé ohùn rẹ̀. 

29 Nwọn o si jade wá; awọn ti o ṣe rere, si 
ajinde ìye; awọn ti o si ṣe buburu, si ajinde 
idajọ. 

30 Emi kò le ṣe ohun kan fun ara mi: bi mo 
ti ngb, mo ndajọ: ododo si ni idajọ mi; nitori 
emi kò wá ifẹ ti emi tikarami, bikoṣe ifẹ ti 
ẹniti o rán mi. 

31 Bi emi ba njẹri ara mi, ẹrí mi kì iṣe otitọ. 

32 Ẹlomiran li ẹniti njẹri mi; emi si mò pe, 
otitọ li ẹrí mi ti o jé. 

33 Ẹnyin ti ranṣẹ lọ sọdọ Johannu, on si ti 
jẹri si otitọ. 

34 Ṣugbọn emi kò gba ẹrí lọdọ enia: ṣugbọn 
nkan wọnyi li emi nsọ, ki ẹnyin ki o le là. 

350On ni fitila ti o njô, ti o si ntànmọlẹ: 
ẹnyin si fẹ fun sa kan lati ma yò ninu imọlẹ rẹ̀. 

36 TṢugbọn emi ni ẹri ti o pòju ti Johannu lọ: 
nitori iṣẹ ti Baba ti fifun mi lati ṣe parl, iṣẹ na 
pápa ti emi nṣe ni njẹri mi pe, Baba li o rán mi. 

37 Ati Baba ti o rán mi ti jẹri mi. Ẹnyin kò 
gbé ohùn rẹ̀ nigba kan ri, bẹli ẹ kò ri àwọ rẹ̀. 

38Ẹ kò si ni òrọ rẹ̀ lati ma gbé inu nyin: 
nitori ẹniti o rán, on li ẹnyin kò gbagbQ. 

38 Ẹnyin nwá inu iwe—miméô nitori ẹnyin 


765 


rò pe ninu wọn li ẹnyin ni ìye ti kò nipẹkun; 
Wọnyi si li awọn ti njẹri mi. 

40 Ẹnyin kò si fẹ lati wá sọdọ mi, ki ẹnyin ki 
o le ni ìye. 

41 Emi kò gbà ogo lọdọ enia. 

42 Ṣugbọn emi mò nyin pe, ẹnyin tikaran— 
yin kò ni ifẹ Ọlọrun ninu nyin. 

43 Emi wá li orukọ Baba mi, ẹnyin kò si gbà 
mi: bi ẹlomiran ba wá li orukọ ara rẹ̀, on li 
ẹnyin ô gbà. 

44 Ẹnyin o ti ṣe le gbagbé, ẹnyin ti ngbà ogo 
lọdọ ara nyin, ti kò wá ogo ti o ti ọdọ Ọlọrun 
nikan wá? 

45Ẹ máṣe rò pe, emi ô fi nyin sùn lọdọ 
Baba: ẹniti nfi nyin sùn wà, ani Mose, ẹniti 
ẹnyin gbẹkẹle. 

46 Nitoripe ẹnyin iba gbà Mose gbẹ, ẹnyin 
iba gbà mi gbé: nitori o kọ iwe nipa ti emi. 

47 Ṣugbọn bi ẹnyin kò ba gbà iwe rẹ̀ gbé, 


ẹnyin o ti ṣe gbá òrọ mi gbô? 
Ô 1 LẸHIN nkan wọnyi, Jesu kọja si apakeji 
okun Galili, ti iṣe okun Tiberia. 

2 Ọpọ ijọ enia si tò ọ lẹhin, nitoriti nwọn ri 
iṣẹ àmi rẹ̀, ti o nṣe lara awọn alaisàn. 

3 Jesu si gùn ori òke lọ, nibẹ̀ li o si gbé joko 
pẹlu awọn ọmọ-—ẹhin rẹ̀. 

4 Ajọ irekọja, ọdun awọn Ju, si sunmọ etile. 

5 TINjẹ bi Jesu ti gbé oju rẹ̀ soke, ti o si ri 
ẹòpọ enia wá sọdọ rẹ̀, o wi fun Filippi pe, Nibo 
li a o ti rà akara, ki awọn wọnyi le jẹ? 

BO si sọ eyi lati dán a wò; nitoriti on 
tikararẹ̀ mọ ohun ti on ô ṣe. 

7 Filippi da a lohùn pe, Akara igba owo idẹ ko 
to fun wọn, ti olukuluku wọn iba fi mu diẹ—diẹ. 

8Ọkan ninu awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀, Anderu, 
arakunrin Simoni Peteru wi fun u pe, 

8Ọmọdekunrin kan mbẹ nihinyi, ti o ni iṣu 
akara barle marun, ati ẹja kékẹ̀ké meji: ṣugbọn 
kini wọnyi jẹ lárin òpọ enia wọnyi bi eyi? 

10 Jesu si wipe, Ẹ mu ki awọn enia na joko. 
Koriko pipọ si wà nibẹ̀. Bẹli awọn ọkunrin na 
joko, ìwọn ẹgbẹdọgbọn enia ni iye. 

11 Jesu si mu iṣu akara wọnni; nigbati o si ti 
dupẹ, o pin wọn fun awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀, 
awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ si pín wọn fun awọn ti o 
joko; bẹ gẹgẹ si li ẹja ni ìwọn bi nwọn ti nfẹ. 

12 Nigbati nwọn si yú, o wi fun awọn 
ọmọ-ẹhin rẹ̀ pe, Ẹ kò ajẹkù: ti o kù jọ, ki 
ohunkohun máṣe ṣegbé. 

13 Bẹni nwọn ké wọn jọ nwọn si fi ajẹkù ìṣu 
akara barle marun na kún agbọn mejila eyi ti 
o ṣikù, fun awọn ti o jẹun. 


JOHANNU 5, 6 
14 Nitorina nigbati awọn ọkunrin na ri iṣẹ 
àmi ti Jesu ṣe, nwọn wipe, Lôtọ eyi ni woli na 
ti mbò Wá aiye. 

15 TINigbati Jesu si woye pe, nwọn nfẹ wá 
ifi agbara mu on lọ ifi jọba, o tún pada lọ sori 
òke on nikan. 

16 Nigbati alẹ si lẹ, awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ lọ 
sinu okun. 

17 Nwọn si bọ sinu ọkò, nwọn si rekọja 
okun lọ si Kapernaumu. Okunkun si ti kùn, 
Jesu kò si ti ide ọdọ wọn. 

18 Okun si nru nitori ẹfufu lile ti nfẹ. 

19 Nigbati nwọn wà ọkò to bi ìwọn furlongi 
mẹdọgbọn tabi ọgbòn, nwọn ri Jesu nrìn lori 
okun, o si sunmọ ọkọ; ẹ̀ru si bà wọn. 

20 Ṣugbọn o wi fun wọn pe, Emi ni; ẹ má 
bẹ̀ru. 

21 Nitorina nwọn fi ayò gbà a sinu ọkò: 
lojukanna ọkò na si de ilẹ ibiti nwọn gbé nlọ. 

22 TINi ijọ keji, nigbati awọn enia ti o duro li 
apakeji okun ri pe, kò si ọkò miran nibẹ̀, 
bikoṣe ọkanna ti awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ Wò, ati 
pe Jesu kò ba awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ wò inu ọkò 
na, ṣugbọn awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ nikan li o lọ; 

23 (Ṣugbọn awọn ọkò miran ti Tiberia Wá, 
leti ibi ti nwọn gbe jẹ akara, lẹhin igbati 
Oluwa ti dupẹ:) 

24 Nitorina nigbati awọn enia ri pe, Jesu kò 
si nibẹ̀, tabi awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀, awọn pẹlu 
wò ọkò lọ si Kapernaumu, nwọn nwá Jesu. 

25 Nigbati nwọn si ri i li apakeji okun nwọn 
wi fun u pe, Rabbi, nigbawo ni iwọ Wá sihinyi? 

26 Jesu da wọn lohùn o si Wipe, L6tọ, lôtọ ni 
mo wi fun nyin, Ẹnyin nwá mi, ki iṣe nitoriti 
ẹnyin ri iṣẹ àmi, ṣugbọn nitori ẹnyin jẹ iṣu 
akara wọnni, ẹnyin si yòú. 

21Ẹ máṣe ṣiṣẹ fun onjẹ ti iṣegbé, ṣugbọn 
fun onjẹ ti iwà ti di ìye ainipẹkun, eyiti 
Ọmọ-enia yio fifun nyin: nitoripe on ni, ani 
Ọlọrun Baba ti fi edidi dí. 

28 Nigbana ni nwọn wi fun u pe, Kili awa o 
ha ṣe, ki a le ṣe iṣẹ Ọlọrun? 

28 Jesu dahùn o si wi fun wọn pe, Eyi ni iṣẹ 
Ọlọrun pe, ki ẹnyin ki o gbà ẹniti o rán gbQ. 

30 Nigbana ni nwọn wi fun u pe, Iṣẹ ami 
kini iwọ nṣe, ki awa le ri, ki a si gbà ọ gbẹ? iṣẹ 
kini iwọ ṣe? 

31 Awọn baba wa jẹ manna li aginjù; gẹgẹ bi 
a ti kọ o pe, O fi onjẹ fun wọn jẹ lati ọrun wá. 

32 Nigbana ni Jesu wi fun wọn pe, Létọ, 
lôtọ ni mo wi fun nyin, kì iṣe Mose li o fi onjẹ 
nì fun nyin lati ọrun wá; ṣugbọn Baba mi li o 
fi onjẹ otitọ nì fun nyin lati ọrun wá. 


JOHANMU- 6, 7 

33 Nitoripe onjẹ Ọlọrun li ẹniti o ti ọrun 
sọkalẹ wá, ti o si fi ìye fun araiye. 

34 Nigbana ni nwọn wi fun u pe, Oluwa, 
ma fun wa li onjẹ yi titi lai. 

35 Jesu Wi fun wọn pe, Emi li onjẹ ìye: 
ẹnikẹni ti o ba tò mi wá, ebi kì yio pa a; ẹniti o 
ba si gbà mi gbẹ, orungbẹ kì yio gbẹ ẹ mo lai. 

36 Sugbọn mo Wi fun nyin pe, Ẹnyin ti ri 
mi, ẹ kò si gbagbQ. 

37 Ohun gbogbo ti Baba fifun mi, yio tò mi 
Wá; ẹniti o ba si tọ mi wá, emi kì yio ta a nú, 
bi o ti wú ki o ri. 

38 Nitori emi sọkalẹ lati ọrun wá, ki iṣe lati 
ma ṣe ifẹ ti emi tikarami, bikoṣe ifẹ ti ẹniti o 
rán mi. 

39 Eyi si ni ifẹ Baba ti o rán mi, pe ohun 
gbogbo ti o fifun mi, ki emi ki o máṣe sọ ọkan 
nù ninu wọn, ṣugbọn ki emi ki o le ji wọn 
dide nikẹhin ọjọ. 

40 Eyi si ni ifẹ ẹniti o rán mi, pe ẹnikẹni ti o 
ba rí Ọmọ, ti o ba si gbà a gbé, ki o le ni iye 
ainipẹkun: Emi ô si jí i dide nikẹhin ọjọ. 

41 Nigbana ni awọn Ju nkún si i, nitoriti o 
Wipe, Emi ni onjẹ ti o ti ọrun sọkalẹ wá. 

42 Nwọn si Wipe, Jesu ha kẹ eyi, ọmọ Jose— 
fu, baba ati iya ẹniti awa mò? etiṣe wipe, Emi 
ti ọrun sọkalẹ wá? 

43 Nitorina Jesu dahùn, o si wi fun wọn pe, 
Ẹ máṣe kún larin ara nyin. 

44 Kò si ẹnikẹni ti o le wá sọdọ mi, bikoṣepe 
Baba ti o rán mi fà a: Emi ô si jí i dide nikẹhin 
ọjọ. 

45 A sá ti kọ ọ ninu iwe awọn woli pe, A o si 
kẹ̀ gbogbo wọn lati ọdọ Ọlọrun wá. Nitorina 
ẹnikẹni ti o ba ti gbé, ti a si ti ọdọ Baba k6, on 
li o ntò mi wá. 

46 Koṣepe ẹnikan ti ri Baba bikoṣe ẹniti o ti 
ọdọ Ọlọrun wá, on li o ti ri Baba. 

47 Lôtọ, lôtọ ni mo wi fun nyin, Ẹniti o ba 
gbá mi gbẹ, o ni ìye ainipẹkun. 

48 Emi li onjẹ ìye. 

48 Awọn baba nyin jẹ manna li aginjù, nwọn 
si kú. 

50 Eyi ni onjẹ ti o ti ọrun sọkalẹ wá, ki enia 
le má jẹ ninu rẹ ki o má si kú. 

51 Emi ni onjẹ ìye nì ti o ti ọrun sọkalẹ wá: bi 
ẹnikẹni ba jẹ ninu onjẹ yi, yio yé titi lailai: onjẹ 
na ti emi o si fifunni li ara mi, fun iye araiye. 

52 Nitorina li awọn Ju ṣe mba ara wọn jiyàn, 
Wipe, ọkunrin yi yio ti ṣe le fi ara rẹ̀ fun wa 
lati jẹ? 

53 Nigbana ni Jesu wi fun wọn pe, Lotọ, lôtọ 
ni mo wi fun nyin, Bikoṣepe ẹnyin ba jẹ ara 


766 


Ọmo-enia, ki ẹnyin si mu ẹ̀jẹ rẹ̀, ẹnyin kò ni 
ìye ninu nyin. 

54 Ẹnikẹni ti o ba jẹ ara mi, ti o ba si mu ẹ̀jẹ 
mi, o ni ìye ti kò nipẹkun; Emi ô si jí i dide 
nikẹhin ọjọ. 

55 Nitori ara mi li ohun jijẹ nit6tọ, ati ẹ̀jẹ mi 
li ohun mimu nit6tọ. 

56 Ẹniti o ba jẹ ara mi, ti o ba si mu ẹ̀jẹ mi, o 
ngbé inu mi, emi si ngbé inu rẹ̀. 

57 Gẹgẹ bi Baba alaye ti rán mi, ti emi si ye 
nipa Baba: gẹgẹ bẹli ẹniti o jẹ mi, on pẹlu yio 
yẹ̀ nipa mi. 

58 Eyi si li onjẹ na ti o sọkalẹ lati ọrun wá: ki 
iṣe bi awọn baba nyin ti jẹ manna, ti nwọn si 
kú: ẹniti o ba jẹ onjẹ yi yio yẹ̀ lailai. 

585 Nkan wọnyi li o sọ ninu sinagogu, bi o ti 
nkọni ni Kapernaumu. 

60 Nitorina nigbati òpọ awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ 
gb eyi, nwọn wipe, òrọ ti o le li eyi; tani le 
gbé ọ? 

61 Nigbati Jesu si mọ ninu ara rẹ̀ pe, awọn 
ọmọ-ẹhin rẹ̀ nkùn si òrọ na, o wi fun wọn 
pe, Eyi jẹ ikọsẹ̀ fun nyin bi? 

62 Njẹ, bi ẹnyin ba si ri ti Ọmọ-—enia ngòke 
lọ sibi ti o gbé ti wà ri nkQ? 

63 Ẹmí ni isọni di aye; ara kò ni ẹ̀re kan; òrọ 
wọnni ti mo sọ fun nyin, ẹmi ni, ìye si ni. 

64 Ṣugbọn awọn kan Wà ninu nyin ti kò 
gbagbọ. Nitori Jesu mò lati ìbẹrẹ wá ẹniti 
nwọn iṣe ti ko gbagbé, ati ẹniti yio fi on hàn. 

65 O si wipe, Nitorina ni mo ṣe wi fun nyin 
pe, kò si ẹniti o le tò mi wá, bikoṣepe a fifun u 
lati ọdọ Baba mi wá. 

66 Nitori eyi ọpọ awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ pada 
sẹhin, nwọn kò si ba a rìn mQ. 

67 Nitorina Jesu wi fun awọn mejila pe, 
Ẹnyin pẹlu nfẹ lọ bi? 

68 Nigbana ni Simoni Peteru da a lohùn 
Wipe, Oluwa, Ọdọ tali awa o lọ? iwọ li o ni 
òrọ ìye ainipẹkun. 

65 Awa si ti gbagbé, a si mò pe, iwọ ni Kristi 
na, Ọmọ Ọlọrun alaye. 

70 Jesu da wọn lohúin pe, Ẹnyin mejila kẹ ni 
mo yàn, ọkan ninu nyin kò ha si yà Eṣu? 

no nsọ ti Judasi Iskariotu ọmọ Simoni: 
nitoripe on li ẹniti yio fi i hàn, ọkan ninu awọn 
mejila. 


1 LẸHIN nkan wọnyi Jesu nrìn ni Galili: 

nitoriti kò fẹ rìn ni Judea, nitori awọn Ju 
nwá òna ati pa a. 

2 Ajọ awọn Ju ti iṣe ajọ ìpagọ, sunmọ etile tan. 

3 Nitorina awọn arakunrin rẹ̀ wi fun u pe, 


767 


Lọ kuro nihinyi, ki o si lọ si Judea, ki awọn 
ọmọ-ẹhin rẹ pẹlu ki o le ri iṣẹ rẹ ti iwọ nṣe. 

4 Nitoripe kò si ẹnikẹni ti iṣe ohunkohun 
níikòkọ, ti on tikararẹ̀ si nfẹ ki a mò on ni 
gbangba. Bi iwọ ba nṣe nkan wọnyi, fi ara rẹ 
hàn fun araiye. 

5 Nitoripe awọn arakunrin rẹ̀ kò tilẹ gbà a gbé. 

6 Nigbana ni Jesu wi fun wọn pe, Akokò 
temi kò ti ide: ṣugbọn akokò ti nyin ni imura 
tan nigbagbogbo. 

7 Aiye kò le korira nyin; ṣugbọn emi li o 
korira, nitoriti mo jẹri gbe e pe, iṣẹ rẹ̀ buru. 

8Ẹnyin ẹ gòke lọ si ajọ yi: emi kì yio ti 
igoke lọ si ajọ yi; nitoriti akokò temi kò ti ide. 

9 Nigbati o ti sọ nkan wọnyi fun wọn tan, o 
duro ni Galili sibẹ̀. 

10 TiṢugbọn nigbati awọn arakunrin rẹ̀ gòke 
lọ tan, nigbana li on si gòke lọ si ajọ na pẹlu, 
kì iṣe ni gbangba, ṣugbọn bi ẹnipe nikòkọ. 

11 Nigbana li awọn Ju si nwá a kiri nigba 
ajọ, wipe, Nibo li o wà? 

12 Kikùn pipọ si wà larin awọn ijọ enia nitori 
rẹ̀: nitori awọn kan wipe, Enia rere ni iṣe: awọn 
miran wipe, Bẹkọ; ṣugbọn o ntàn enia jẹ ni. 

13Ṣugbọn kò si ẹnikan ti o sọrọ rẹ̀ ni 
gbangba nitori ìbẹru awọn Ju. 

14 TiNigbati ajọ de arin Jesu gòke lọ si tẹm— 
pili o si nkéni. 

15 Ẹnu si yà awọn Ju, nwọn wipe, ọkunrin 
yi ti ṣe mò iwe, nigbati ko kọ ẹ̀kẹ? 

16 Nitorina Jesu da wọn lohùn, o si Wipe, 
Ẹkẹ mi ki iṣe temi, bikoṣe ti ẹniti o rán mi. 

17 Bi ẹnikẹni ba fẹ lati ṣe ifẹ rẹ̀, yio mò niti 
ẹkéẹ na, bi iba ṣe ti Ọlọrun, tabi bi emi ba nsọ 
ti ara mi. 

18 Ẹniti nsò ti ara rẹ̀ nwá ogo ara rẹ̀: ṣugbọn 
ẹniti nwá ogo ẹniti o rán a, on li olôtọ, kò si si 
aiṣododo ninu rẹ̀. 

19 Mose kò ha fi ofin fun yin, kò si ẹnikẹni 
ninu nyin ti o pa ofin na m€? Éṣe ti ẹnyin fi 
nwá òna lati pa mi? 

20 Ijọ enia dahùn nwọn si Wipe, Iwọ li ẹmi 
ẹ̀ṣu: tani nwá ọna lati pa ọ? 

21 Jesu dahùn o si wi fun wọn pe, kìki iṣẹ 
àmi kan ni mo ṣe, ẹnu si yà gbogbo nyin. 

22 Nitori eyi ni Mose fi ìkọlà fun nyin (kì iṣe 
nitoriti iṣe ti Mose, ṣugbọn ti awọn baba); 
nitorina ẹ si nkọ enia ni ilà li ọjọ isimi. 

23 Bi enia ba ngbà ikọla li ọjọ isimi, ki a ma 
bà rú ofin Mose, ẹ ha ti ṣe mbinu si mi, nitori 
mo mu enia kan larada ṣáṣa li ọjọ isimi? 

24 Ẹ máṣe idajọ nipa ode ara, ṣugbọn ẹ má 
ṣe idajọ ododo. 


JOHANNU 7 


25 Nigbana li awọn kan ninu awọn ara 
Jerusalemu wipe, Ẹniti nwọn nwá òna ati pa 
ké yi? 

26 Si wo o, o nsọrọ ni gbangba, nwọn kò si 
Wi nkankan si i. Awọn olori ha mò nitotọ pe, 
eyi ni Kristi na? 

27 Ṣugbọn awa mò ibi ti ọkunrin yi gbé ti 
Wá: ṣugbọn nigbati Kristi ba de, kò si ẹniti yio 
mò ibiti o gbé ti wà. 

28 Nigbana ni Jesu kigbe ni tẹmpili bi o ti 
nkéẹ̀ni, wipe, Ẹnyin mò mi, ẹ si mò ibiti mo ti 
Wá: emi ko si wá fun ara mi, ṣugbọn olôtọ li 
ẹniti o rán mi, ẹniti ẹnyin kò mò. 

289 Ṣugbọn emi mò ọ: nitoripe lọdọ rẹ̀ ni mo 
ti wá, on li o si rán mi. 

30 Nitorina nwọn nwá òna ati mú u: ṣugbọn 
kò si ẹnikan ti o gbé ọwé le e, nitoriti wakati 
rẹ̀ kò ti ide. 

31 Ọpọ ninu ijọ enia si gbà a gbô, nwọn si 
Wipe, Nigbati Kristi na ba de, yio ha ṣe iṣẹ 
àmi jù wọnyi lọ, ti ọkunrin yi ti ṣe? 

32 TAwọn Farisi gbé pe, ijọ enia nsọ nkan 
wọnyi labẹlẹ̀ nipa rẹ̀, awọn Farisi ati awọn 
olori alufa si rán awọn onṣẹ lọ lati mu u. 

33 Nitorina Jesu Wi fun wọn pe, Niwọn igba 
diẹ si i li emi wà pẹlu nyin, emi o si lọ sọdọ 
ẹniti o rán mi. 

34 Ẹnyin yio wá mi, ẹnyin kì yio si ri mi: ati 
ibiti emi ba wà, enyin kì yio le wá. 

35 Nitorina li awọn Ju mba ara wọn sọ pe, 
Nibo ni ọkunrin yi yio gbé lọ, ti awa kì yio fi 
ri i? yio ha lọ sarin awọn Hellene ti nwọn 
fọnká kiri, ki o si ma kẹ awọn Hellene bi? 

36 Ọrọ kili eyi ti o sọ yi, Ẹnyin ô wá mi, ẹ 
kì yio si ri mi: ati ibiti emi ba wà, ẹnyin kì yio 
le wa? 

37 Lọjọ ikẹhìn, ti iṣe ọjọ nla ajọ, Jesu duro, o 
si kigbe, Wipe, Bi òrùngbẹ ba ngbẹ ẹnikẹni, ki 
o tọ mi wá, ki o si mu. 

38 Ẹnikẹní ti o ba gbà mi gbọ, gẹgẹ bi 
iwe—mimé ti wi, lati inu rẹ̀ ni odò omi ìye yio 
ti ma ṣàn jade wá. 

39 (Ṣugbọn o sọ eyi niti Ẹmí, ti awọn ti o 
gbà a gbé mbòwá gbà: nitori a kò ti ifi Ẹmí 
Mimẹ funni; nitoriti a kò ti iṣe Jesu logo.) 

40 TiNitorina nigbati òpọ ninu ijọ enia gbọ 
òrọ wọnyi, nwọn Wipe, Lotọ eyi ni woli na. 

40 Awọn miran. Wipe, Eyi ni Kristi na. 
Ṣugbọn awọn kan wipe Kinla, Kristi yio ha ti 
Galili wá bi? 

42 Iwe—mim6Q kò ha wipe, Kristi yio ti inu 
irú ọmọ Dafidi wá, ati Betlehemu, ilu ti Dafidi 
ti wà? 


JOHANNU 7,8 

43 Bẹni iyapa wà larin ijọ enia nitori rẹ̀. 

44 Awọn miran ninu wọn si fé lati mu u; 
ṣugbọn kò si ẹnikan ti o gbé ọwọ le e. 

45 TNitorina awọn onṣẹ pada tò awọn olori 
alufa ati awọn Farisi wá; nwọn si wi fun wọn 
pe, Éṣe ti ẹnyin kò fi mu u wá? 

46 Awọn onṣẹ dahùn wipe, Kò si ẹniti o ti 
isọrọ bi ọkunrin yi ri. 

47 Nitorina awọn Farisi da wọn lohùn wipe, 
A ha tàn ẹnyin jẹ pẹlu bi? 

48O ha si ẹnikan ninu awọn ijoye, tabi 
awọn Farisi ti o gbà a gbQ? 

48 Ṣugbọn ijọ enia yi, ti ko mọ ofin, di ẹni 
ifibu. 

50 Nikodemu si wi fun wọn pe, (ẹniti o tẹ 
Jesu wá loru, o jẹ ọkan ninu wọn), 

51 Ofin wa nṣe idajọ enia ki o to gbọ ti ẹnu 
rẹ̀, ati ki o to mò ohun ti o ṣe bi? 

52 Nwọn dahùn nwọn si wi fun u pe, Iwọ 
pẹlu nṣe ara Galili ndan? Wá kiri, ki o si wò: 
nitori kò si woli kan ti o ti Galili dide. 

53 Nwọn si lọ olukuluku si ile rẹ̀. 


8 1 JESU si lọ si ori òke Olifi. 

20 si tún pada wá si tẹmpili ni kutukutu 
owurò, gbogbo enia si wá sọdọ rẹ̀; o si joko, o 
nkẹ̀ wọn. 

3Awọn akọwe ati awọn Farisi si mu 
obinrin kan wá sọdọ rẹ̀, ti a mu ninu panṣaga; 
nigbati nwọn si mu u duro larin, 

4Nwọn wi fun u pe, Olukọni, a mu obinrin 
yi ninu panṣaga, ninu ṣiṣe e pápá. 

5 Njẹ ninu ofin, Mose paṣẹ fun wa lati sọ 
iru awọn bẹ li okuta pa: ṣugbọn iwọ ha ti wi? 

6 Eyini nwọn wi, nwọn ndán a wò, kì nwọn 
ba le ri ohun lati fi i sin. Ṣugbọn Jesu bẹrẹ 
silẹ, o si nfi ika rẹ̀ kọwe ni ilẹ. 

T Ṣugbọn nigbati nwọn mbi i lere sibẹsibẹ, 
o gbé ara rẹ̀ soke, o si wi fun wọn pe, Ẹniti o 
ba ṣe ailẹṣẹ ninu nyin, jẹ ki o kẹ sọ okuta lù u. 

SO si tún bẹ̀rẹ̀ silẹ, o nkọwe ni ilẹ. 

39 Nigbati nwọn gbọ eyi, nwọn si jade lọ 
lọkẹkan, bẹrẹ lati ọdọ awọn àgba titi de awọn 
ti o kẹhin; a si fi Jesu nikan silẹ, ati obinrin na 
larin, nibiti o ti wà. 

10 Jesu si gbé ara rẹ̀ soke, o si wi fun u pe, 
Obinrin yi, awọn da? kò si ẹnikan ti o da ọ lẹbi? 

tiO wipe, Kò si ẹnikan, Oluwa. Jesu si wi 
fun u pe, Bẹli emi na kò da ọ lẹbi: ma lọ, lati 
igbayi lọ má dẹṣẹ̀ m€. 

12 JI Jesu si tun sọ fun wọn pe, Emi ni imọlẹ 
aiye; ẹniti o ba tọ mi lẹhin ki yio rìn ninu 
òkunkun, ṣugbọn yio ni imọlẹ ìye. 


768 


13 Nitorina awọn Farisi wi fun u pe, Iwọ 
njẹri ara rẹ; ẹrí rẹ ki iṣe otitọ. 

14 Jesu dahún o si wi fun wọn pe, Bi mo tilẹ 
njẹri fun ara mi, otitọ li ẹrí mi: nitoriti mo mò 
ibiti mo ti wá, mo si mò ibiti mo nlọ; ṣugbọn 
ẹnyin ko le mò ibiti mo ti wá, ati ibiti mo nlọ. 

15 Ẹnyin nṣe idajọ nipa ti ara; emi kò ṣe 
idajọ ẹnikẹni. 

16 Ṣugbọn bi emi ba si ṣe idajo, otitọ ni idajọ 
mi: nitori emi nikan kẹ, ṣugbọn emi ati Baba 
ti o rán mi. 

17Ẹ si kọ ọ pẹlu ninu ofin nyin pe, otitọ li 
ẹrí enia meji. 

18 Emi li ẹniti njẹri ara mi, ati Baba ti o rán 
mi si njẹri fun mi. 

19 Nitorina nwọn wi fun u pe, Nibo ni Baba 
rẹ wà? Jesu dahùn pe, Ẹnyin kò mò mi, bẹli ẹ 
kò mọ Baba mi: ibaṣepe ẹnyin mò mi, ẹnyin 
iba si ti mọ Baba mi pẹlu. 

20 Ọrọ wọnyi ni Jesu sọ nibi iṣura, bi o ti 
nkẹ̀ni ni tẹmpili: ẹnikẹni ko si mu u; nitori 
Wakati rẹ̀ ko ti ide. 

21 Nitorina o tun wi fun wọn pe, Emi nlọ, 
ẹnyin yio si wá mi, ẹ ô si kú ninu ẹ̀ṣẹ nyin: 
ibiti emi gbe nlọ, ẹnyin kì 6 le wá. 

22 Nitorina awọn Ju wipe, On o ha pa ara rẹ̀ 
bi? nitoriti o wipe, Ibiti emi gbé nlọ, ẹnyin ki 
ô le wá. 

230 si wi fun wọn pe, Ẹnyin ti isalẹ wá; 
emi ti oke wá: ẹnyin jẹ ti aiye yi; emi kì iṣe ti 
aiye yi. 

24 Nitorina ni mo ṣe wi fun nyin pe, ẹ ô kú 
ninu ẹ̀ṣẹ nyin: nitori bikoṣepé ẹ ba gbagbQ pe, 
emi ni, ẹ ô kú ninu ẹ̀ṣẹ nyin. 

25 Nitorina nwọn wi fun u pe, Tani iwọ iṣe? 
Jesu si wi fun wọn pe, Ani eyinì ti mo ti Wi 
fun nyin li àtetekọṣe. 

26 Mo ni ohun pupọ lati sọ, ati lati ṣe idajọ 
nipa nyin: ṣugbọn ol6tọ li ẹniti o ran mi, ohun 
ti emi si ti gbọ lati ọdọ rẹ̀ wá, nwọnyi li emi 
nsọ fun araiye. 

27 Kò yé wọn pe, ti Baba li o nsọ fun wọn. 

28 Nitorina Jesu wi fun wọn pe, Nigbati ẹ 
ba gbé Ọmọ-—enia soke, nigbana li ẹ o mò pe, 
emi ni, ati pe emi kò dá ohunkohun ṣe fun ara 
mi; ṣugbọn bi Baba ti kẹ mi, emi nsọ nkan 
wọnyi. 

29 Ẹniti o rán mi si mbẹ pẹlu mi: kò jọwọ 
emi nikan si; nitoriti emi nṣe ohun ti o wù u 
nigbagbogbo. 

30 Bi o ti nsọ nkan wọnyi, òpọ enia gbà a 
gbQ. 
31 Nitorina Jesu wi fun awọn Ju ti o gbà a 


769 


gbé pe, Bi ẹnyin ba duro ninu ẹ̀rọ mi, nigbana 
li ẹnyin jẹ ọmọ-ẹhin mi nitotọ. 

32E ô si mò otitọ, otitọ yio si sọ nyin di 
omnira. 

33 Nwọn da a lohùn wipe, Irú—ọmọ Abra— 
hamu li awa iṣe, awa kò si ṣe ẹrú fun ẹnikẹni 
ri lai: iwọ ha ṣe wipe, Ẹ o di omnira? 

34 Jesu da wọn lohun pe, L6tọ, lôtọ ni mo wi 
fun nyin, Ẹnikẹni ti o ba ndẹṣẹ, on li ẹrú ẹ̀ṣẹ. 

35 Ẹrú kì si igbé ile titilai: Ọmọ ni igbe ile 
titilai. 

36 Nitorina bi Ọmọ ba sọ nyin di omnira, ẹ 
ô di omnira nit6ôtọ. 

37 Mo mò pe irú-ọmọ Abrahamu li ẹnyin 
iṣe; ṣugbọn ẹ nwá òna ati pa mi, nitori ọrọ mi 
kò ri àye ninu nyin. 

38 Ohun ti emi ti ri lọdọ Baba ni mo nsọ: 
ẹnyin pẹlu si nṣe eyi ti ẹnyin ti gbọ lati ọdọ 
baba nyin. 

39 Nwọn dahùn nwọn si wi fun u pe, Abra— 
hamu ni baba wa. Jesu wi fun wọn pe, Ibaṣepe 
ọmọ Abrahamu li ẹnyin iṣe, ẹnyin iba ṣe iṣẹ 
Abrahamu. 

40 Ṣugbọn nisisiyi ẹnyin nwá òna ati pa mi, 
ẹniti o sọ otitọ fun nyin, eyi ti mo ti gbé lọdọ 
Ọlọrun: Abrahamu kò ṣe eyi. 

41 Ẹnyin nṣe iṣẹ baba nyin. Nigbana ni 
nwọn wi fun u pe, A ko bí wa nipa panṣaga: a 
ni Baba kan, eyini li Ọlọrun. 

42 Jesu wi fun wọn pe, Ibaṣepe Ọlọrun ni 
Baba nyin, ẹnyin iba fẹran mi: nitoriti emi ti 
ọdọ Ọlọrun jade, mo si Wá: bẹli emi kò si wá 
fun ara mi, ṣugbọn on li o rán mi. 

43 Étiṣe ti ede mi kò fi yé nyin? nitori ẹ ko 
le gbẹ ẹ̀rọ mi ni. 

44 Ti eṣu baba nyin li ẹnyin iṣe, ifẹkufẹ baba 
nyin li ẹ si nfẹ ṣe. Apania li on iṣe lati 
atetekọṣe, ko si duro ni otitọ; nitoriti kò si 
otitọ ninu rẹ̀. Nigbati o ba nṣeke, ninu ohun 
tirẹ̀ li o nsọ, nitori eke ni, ati baba eke. 

45 Ṣugbọn nitori emi sọ otitọ fun nyin, ẹ kò 
si gbà mi gb6. 

46 Tani ninu nyin ti o ti idá mi li ẹbi ẹ̀ṣẹ? Bi 
mo ba nsọ otitọ e€ṣe ti ẹnyin kò fi gbà mi gbé? 
nitori eyi li ẹnyin kò ṣe gbọ, nitori ẹnyin kì iṣe 
ti Ọlọrun. 

48 Awọn Ju dahùn nwọn si wi fun u pe, 
Awa kò wi nitôtọ pe, ara Samaria ni iwọ iṣe, 
ati pe iwọ li ẹmi éṣu? 

49 Jesu dahùn Wipe, Emi kò li ẹmi ẹ̀ṣu; 
ṣugbọn emi mbọlá fun Baba mi, ẹnyin kò si 
bọla fun mi. 


JOHANMU 8, 9 
50 Emi kò wá ogo ara mi: ẹnikan mbẹ ti o 
nwà a ti o si nṣe idajọ. 

51I6tọ, l6tọ ni mo wi fun nyin, Bi ẹnikan 
ba pa òrọ mi m, ki yio ri ikú lailai. 

52 Awọn Ju wi fun u pe, Nigbayi ni awa mò 
pe iwọ li ẹmi ẹ̀ṣu. Abrahamu kú, ati awọn 
woli; iwọ si wipe, Bi ẹnikan ba pa òrọ mi mẹ, 
kì yio t6é ikú woò lailai. 

53 Iwọ ha pòju Abrahamu baba wa lọ, ẹniti 
o kú? awọn woli si kú: tani iwọ nfi ara rẹ pe? 

54 Jesu dahùn wipe, Bi mo ba nyìn ara mi li 
ogo, ogo mi kò jẹ nkan: Baba mi ni ẹniti nyìn 
mi li ogo, ẹniti ẹnyin wipe, Ọlọrun nyin ni iṣe: 

55 Ẹ ko si mò ọ; ṣugbọn emi mò ọ: bi mo ba 
si wipe, emi kò mọ ọ, emi ô di eke gẹgẹ bi 
ẹnyin: ṣugbọn emi mò ọ, mo si pa òrọ rẹ̀ mQ. 

56 Abrahamu baba nyin yò lati ri ọjọ mi: o si 
ri i, o si yọ. 

57 Nitorina awọn Ju wi fun u pe, Ọdún rẹ 
kò ti ito adọta, iwọ si ti ri Abrahamu? 

58 Jesu si wi fun wọn pe, Lôtọ, lôtọ ni mo 
wi fun nyin, Ki Abrahamu to wà, emi ti wà. 

59 Nitorina nwọn gbé okuta lati sọ lù u: 
ṣugbọn Jesu fi ara rẹ̀ pam, o si jade kuro ni 
tẹmpili. 


1 BI o si ti nkọja lọ, o ri ọkunrin kan ti o 
fọju lati igba ibí rẹ̀ wá. 

2 Awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ si bi i l€re, wipe. 
Olukọni, tani dẹṣẹ, ọkunrin yi tabi awọn obi 
rẹ̀, ti a fi bi i li afọju? 

3 Jesu dahùn pe, Kì iṣe nitoriti ọkunrin yi 
dẹṣẹ, tabi awọn obi rẹ̀: ṣugbọn ki a le fi iṣẹ 
Ọlọrun hàn lara rẹ̀. 

4Emi kò le ṣe alaiṣe iṣẹ ẹniti o rán mi, 
nigbati iṣe ọsan: oru mbọ wá nigbati ẹnikan 
kì o le ṣe iṣẹ. 

5Niwọn igba ti mo wa li aiye, emi ni imọlẹ 
aiye. 

6 Nigbati o ti wi bẹ tan, o tutẹ silẹ, o si fi itẹ 
na ṣe amọ, o si fi amò na pa oju afọju na, 

TO si wi fun u pe, Lọ, wẹ̀ ninu adagun 
Siloamu, (itumọ eyi ti ijẹ Ránlọ.) Nitorina o 
gba òna rẹ̀ lọ, o wẹ̀, o si de, o nriran. 

8 Njẹ awọn aladugbo ati awọn ti o ri i nigba 
atijọ pe alagbe ni iṣe, wipe, Ẹniti o ti njoko 
ṣagbe kú yi? 

9 Awọn kan wipe, On ni: awọn ẹlomiran 
wipe, Bẹkọ, o jọ ọ ni: ṣugbọn on wipe, Emi ni. 

10 Nitorina ni nwọn wi fun u pe, Njẹ oju rẹ 
ti ṣe la? 

11 O dahùn o si wi fun wọn pe, ọkunrin kan 
ti a npé ni Jesu li o ṣe amò, o si fi kùn mi loju, 


JOHANNU 9, 10 
o si wi fun mi pe, Lọ si adagun Siloamu, ki o si 
Wẹ̀: emi si lọ, mo wẹ̀, mo si riran. 

12Nwọn si wi fun u pe, On na ha dà? O 
wipe, emi kò mò. 

13dINwọn mu ẹniti oju rẹ̀ ti fé ri wá sọdọ 
awọn Farisi. 

14 Njẹ ọjọ isimi lọjọ na nigbati Jesu ṣe amò 
na, ti o si là a loju. 

15 Nitorina awọn Farisi pẹlu tún bi i lere, bi 
o ti ṣe riran. O si wi fun wọn pe, O fi amò le 
oju mi, mo si wẹ̀ mo si riran. 

16 Nitorina awọn kan ninu awọn Farisi 
Wipe, ọkunrin yi kò ti ọdọ Ọlọrun wá, nitoriti 
kò pa ọjọ isimi mQ. Awọn ẹlomiran wipe, 
ọkunrin ti iṣe ẹlẹṣẹ yio ha ti ṣe le ṣe irú iṣẹ 
àmi wọnyi? Iyapa si wà larin wọn. 

17 Nitorina nwọn si tun wi fun afọju na pe, 
Kini iwọ wi nitori rẹ̀, nitoriti o là ọ loju? O si 
wipe, Woli ni iṣe. 

18 Nitorina awọn Ju kò gbagbé nitori rẹ̀ pe, 
oju rẹ̀ ti fẹ ri, ati pe o si tún riran, titi nwọn fi 
pe awọn obi ẹniti a ti là loju. 

19 Nwọn si bi wọn l€re, wipe, Eyi li ọmọ 
nyin, ẹniti ẹnyin wipe, a bí i li afọju? €haṣe ti 
o riran nisisiyi? 

20 Awọn obi rẹ̀ da wọn lohùn wipe, Awa 
mò pe ọmọ wa li eyi, ati pe a bí i li afọju: 

21 Ṣugbọn bi o ti ṣe nriran nisisiyi awa kò 
mò; tabi ẹniti o la a loju, awa kò mò: ẹniti o 
gbúnjú ni iṣe; ẹ bi i l€re: yio wi fun ara rẹ̀. 

22Nkan wọnyi li awọn obi rẹ̀ sọ, nitoriti 
nwọn bẹ̀ru awọn Ju: nitori awọn Ju ti fi ohùn 
ṣọkan pe, bi ẹnikan ba jẹwọ pe, Kristi ni iṣe, 
nwọn ô yọ ọ kuro ninu sinagogu. 

23 Nitori eyi li awọn obi rẹ̀ fi wipe, Ẹniti o 
gbénjú ni iṣe; ẹ bi i l€re. 

24 Nitorina nwọn pẹ̀ ọkunrin. afọju. na 
lẹkeji, nwọn si wi fun u pe, Fi ogo fun Ọlọ— 
run: awa mò pe ẹlẹṣẹ li ọkunrin yi iṣe. 

25 Nitorina o dahùn o si wipe, Bi ẹlẹṣẹ ni, 
emi kò mò: ohun kan ni mo mẹ, pe mo ti fọju 
ri, mo riran nisisiyi. 

26 Nitorina nwọn wi fun u pe, Kili o ṣe si ọ? 
o ti ṣe là ọ loju? 

21O da wọn lohùn wipe, Emi ti sọ fun nyin 
na, ẹnyin ko si gbé: nitori kini ẹnyin ṣe nfẹ 
tún gbé? ẹnyin pẹlu nfẹ ṣe ọmọ-ẹhin rẹ̀ bi? 

28 Nwọn si fi i ṣe ẹlẹyà, nwọn si wipe, Iwọ 
li ọmọ-ẹhin rẹ̀; ṣugbọn ọmọ-ẹhin Mose li 
awa. 

25 Awa mò pe Ọlọrun ba Mose sẹòrọ: ṣugbọn 
bi o ṣe ti eleyi, awa kò mò ibiti o gbé ti wá. 

30 Ọkunrin na dahùn o si wi fun wọn pe, 


770 


Ohun iyanu sá li eyi, pe, ẹnyin kò mò ibiti o 
gbé ti wá, ṣugbọn on sá ti là mi loju. 

31 wa mò pe, Ọlọrun ki igbé ti ẹlẹṣẹ: 
ṣugbọn bi ẹnikan ba ṣe olufọkansin si Ọlọrun, 
ti o ba si nṣe ifẹ rẹ̀, on ni igbé tirẹ̀. 

32 ati igba ti alye ti ṣẹ̀, a kò ti igbQ pe, 
ẹnikan là oju ẹniti a bí li afọju rí. 

33 Ibaṣepe ọkunrin yi ko ti ọdọ Ọlọrun wá, 
kì ba ti le ṣe ohunkohun. 

34 Nwọn si dahùn wi fun u pe, Ninu ẹṣẹ li a 
bi iwọ patapata, iwọ si nk wa bi? Nwọn si tì i 
sode. 

35 Jesu gbQ pe, nwọn ti tì i sode; nigbati o si 
Ti i, o wipe, Iwọ gbà Ọmọ Ọlọrun gbQ bi? 

36 On si dahùn wipe, Tani, Oluwa, ki emi ki 
o le gbà a gbẹ? 

37 Jesu wi fun u pe, Iwọ ti ri i, on na si ni 
ẹniti mba ọ sòrọ yi. 

38BO si wipe, Oluwa, mo gbagbé, o si wolẹ 
fun u. 

39 JI Jesu si wipe, Nitori idajọ ni mo ṣe wá si 
aiye yi, ki awọn ti kò riran, le riran; ati ki 
awọn ti o riran le di afọju. 

40 Ninu awọn Farisi ti o wà lọdọ rẹ̀ gbọ nkan 
Wọnyi, nwọn si wi fun u pe, Awa pẹlu fọju bi? 

m Jesu wi fun wọn pe, Ibaṣepe ẹnyin fọju, 
ẹnyin kì ba ti li ẹ̀ṣẹ: ṣugbọn nisisiyi ẹnyin 
wipe, Awa riran; nitorina ẹ̀ṣẹ nyin wà sibẹ̀. 

l 0 1 LOTỌ, l6tọ ni mo wi fun nyin, Ẹniti 

kò ba gbà ẹnu-ẹ̀na wọ inu agbo 
agutan, ṣugbọn ti o ba gbà ibomiran gùn oke, 
on na li olẹ̀ ati ọlọṣà. 

2 Ṣugbọn ẹniti o ba ba ti ẹnu—òna wọle, on 
ni iṣe oluṣọ awọn agutan. 

3On ni oludẹ̀na ṣilẹkun fun; awọn agutan 
si gbọ ohùn rẹ̀: o si pẹ awọn agutan tirẹ̀ li 
orukọ, o si ṣe amòna wọn jade. 

4Nigbati o si mu awọn agutan tirẹ̀ jade, o 
ṣiwaju wọn, awọn agutan si ntò ọ lẹhin: 
nitoriti nwọn mò ohùn rẹ̀. 

5Nwọn kò jẹ tò alejò lẹhin, ṣugbọn nwọn a 
ma sá lọdọ rẹ̀: nitoriti nwọn kò mò ohùn alejò. 

6 Owe yi ni Jesu pa fun wọn: ṣugbọn òye 
ohun ti nkan wọnni jẹ ti o nsọ fun wọn kò yé 
wọn. 

7 Nitorina Jesu tún wi fun wọn pe, Lotọ, lotọ 
ni mo wi fun nyin, Emi ni ilẹkun awọn agutan. 

BOlẹ̀ ati ọlọṣà ni gbogbo awọn ti o ti wá 
ṣiwaju mi: ṣugbọn awọn agutan kò gbé ti wọn. 

9 Emi ni ilẹkun: bi ẹnikan ba ba ọdọ mi 
Wọle, on li a o gbà là, yio wọle, yio si jade, yio 
si ri koriko. 


771 


10 Olẹ̀ kì iwá bikoṣe lati jale, ati lati pa, ati 
lati parun: emi Wá ki nwọn le ni ìye, ani ki 
nwọn le ni i lọpọlọpọ. 

11 Emi ni oluṣọ—agutan rere: oluṣọ—agutan 
rere fi ẹmí rẹ̀ lelẹ nitori awọn agutan. 

12 Ṣugbọn alagbaṣe, ti kì iṣe oluṣọ—agutan, 
ẹniti awọn agutan kì iṣe tirẹ̀, o ri ikékò mbọ, o 
si fi awọn agutan silẹ, o si sá lọ: ikôkò si mu 
awọn agutan, o si fọn wọn ká kiri. 

13 Alagbaṣe sá lọ nitoriti iṣe alagbaṣe, kò si 
náni awọn agutan. 

14 Emi ni oluṣọ—agutan rere, mo si mò 
awọn temi, awọn temi si mò mi. 

15 Gẹgẹ bi Baba ti mò mi, ti emi si mò Baba; 
mo si fi ẹmí mi lelẹ nitori awọn agutan. 

16 Emi si ní awọn agutan miran, ti kì iṣe tí 
agbo yi: awọn li emi kò le ṣe alaimu wá pẹlu, 
nwọn ô si gbọ ohùn mi; nwọn o si jẹ agbo 
kan, oluṣọ—agutan kan. 

17 Nitorina ni Baba mi ṣe fẹran mi, nitoriti 
mo fi ẹmí mi lelẹ, ki emi ki o le tún gbà a. 

18 Ẹnikan kò gbà a lọwọ mi, ṣugbọn mo fi i 
lelẹ fun ara mi. Mo li agbara lati fi i lelẹ, mo si 
li agbara lati tún gbà a. Aṣẹ yi ni mo ti gbà lati 
ọdọ Baba mi wá. 

19 qNitorina iyapa tun wà larin awọn Ju ni— 
tori òrọ wọnyi. 

20 Ọpọ ninu wọn si wipe, O li ẹmi ẹ̀ṣu, ori 
rẹ̀ si bajẹ; eéṣe ti ẹnyin ngbòrọ rẹ̀? 

21 Awọn miran wipe, Wọnyi kì iṣe òrọ ẹniti 
o li ẹmi ẹ̀su. Ẹmi ẹ̀su le là oju awọn afọju bi? 

22 TO si jẹ ajọ ọdun iyasimim€ ni Jerusale— 
mu, igba otutù ni. 

23 Jesu si nrìn ni tẹmpili, nì ìloro Solomoni. 

24 Nitorina awọn Ju wá duro yi i ká, nwọn 
si wi fun u pe, Iwọ ô ti mu wa ṣe iyemeji pẹ 
to? Bi iwọ ni iṣe Kristi na, wi fun wa gbangba. 

25 Jesu da wọn lohùn wipe, Emi ti wi fun 
nyin, ẹnyin kò si gbagbQ; iṣẹ ti emi nṣe li 
orukọ Baba mi, awọn ni njẹri mi. 

26 Ṣugbọn ẹnyin kò gbagb6, nitori ẹnyin kò 
si ninu awọn agutan mi, gẹgẹ bi mo ti wi fun 
nyin. 

27 Awọn agutan mi ngbọ ohùn mi, emi si 
mò wọn, nwọn a si ma tò mi lẹhin: 

28 Emi si fun wọn ni ìye ainipẹkun; nwọn 
kì o si ṣegbé laílai, kò si si ẹniti o le já wọn 
kuro li ọwẹ mi. 

29 Baba mi, ẹniti o fi wọn fun mi, pò ju 
gbogbo wọn lọ; kò si si ẹniti o le já wọn kuro li 
ọw9 Baba mi. 

30 Òkan li emi ati Baba mi jasi. 

31 Awọn Ju si tún he okuta, lati sọ lù u. 


JOHANNU 10, 11 
32 Jesu da wọn lohùn pe, Ọpọlọpọ iṣẹ rere 
ni mo fi hàn nyin lati ọdọ Baba mi wá; nitori 
ewo ninu iṣẹ wọnni li ẹnyin ṣe sọ mi li okuta? 

33 Awọn Ju si da a lohùn, wipe, Awa kò sọ ọ 
li okuta nitori iṣẹ rere, ṣugbọn nitori ọrọ—odi: 
ati nitori iwọ ti iṣe enia nfi ara rẹ ṣe Ọlọrun. 

34 Jesu da wọn lohùn pe, A kò ha ti kọ ọ 
ninu ofin nyin pe, Mo ti wipe, ọlọrun li ẹnyin 
iṣe? 

35 Bi o ba pẹ̀ wọn li ọlọrun, awọn ẹniti a fi 
òrọ Ọlọrun fun, a kò si le ba iwe—mimQ jẹ, 

36 Ẹnyin ha nwi niti ẹniti Baba yà si mim€, 
ti o si rán si aiye pe, Iwọ nsọrọ—odi, nitoriti 
mo wipe Ọmọ Ọlọrun ni mi? 

37 Bi emi kò ba ṣe iṣẹ Baba mi, ẹ máṣe gbà 
mi gbé. 

38 Ṣugbọn bi emi ba ṣe wọn, bi ẹnyin kò tilẹ 
gbà mi gbé, ẹ gbà iṣẹ na gb6: ki ẹnyin ki o le 
mò, ki o si le ye nyin pe, Baba wà ninu mi, 
emi si wà ninu rẹ̀. 

39 Nwọn si tun nwá òna lati mu u: o si bẹ 
lọwọ wọn. 

400 si tún kọja lọ si apakeji Jordani si ibiti 
Johannu ti kẹ mbaptisi; nibẹ̀ li o si joko. 

43 Awọn enia pipọ si wá sọdọ rẹ̀, nwọn si 
Wipe, Johannu ko ṣe iṣẹ àmi kan: ṣugbọn oti— 
tọ li ohun gbogbo ti Johannu sọ nipa ti ọkun— 
rin yi. 

42 Awọn enia pipọ nibẹ̀ si gbà a gbẹ. 

l l 1 ARA ọkunrin kan si ṣe alaidá, Lasa— 
ru, ara Betani, ti iṣe ilu Maria ati 
Marta arabinrin rẹ̀. 

2 (Maria na li ẹniti o fi ororo ikunra kùn 
Oluwa, ti o si fi irun ori rẹ̀ nù ẹsẹ rẹ̀ nù, 
arakunrin rẹ̀ ni Lasaru iṣe, ara ẹniti kò dá.) 

3Nitorina awọn arabinrin rẹ̀ ranṣẹ si i, 
wipe, Oluwa, wo o, ara ẹniti iwọ fẹran kò da. 

4 Nigbati Jesu si gbẹ, o wipe, Aisan yi kì iṣe 
si ikú, ṣugbọn fun ogo Ọlọrun, ki a le yìn 
Ọmọ Ọlọrun logo nipasẹ rẹ̀. 

5 Jesu si fẹran Marta, ati arabinrin rẹ̀, ati 
Lasaru. 

6 Nitorina nigbati o ti gbé pe, ara rẹ̀ kò da, o 
gbé ijọ meji si i nibikanna ti o gbé wà. 

7 Njẹ lẹhin eyi li o wi fun awọn ọmọ-ẹhin 
rẹ̀ pe, Ẹ jẹ ki a tún pada lọ si Judea. 

8 Awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ si wi fun u pe, Rabbi, 
ni lẹlọ yi li awọn Ju nwá òna ati sọ ọ li okuta; 
iwọ si ntún pada lọ sibẹ̀? 

9 Jesu dahún pe, Wakati mejila ki mbẹ ninu 
ọsán kan? Bi ẹnikan ba rìn li ọsán, kì yio kọsẹ̀, 
nitoriti o ri imọlẹ aiye yi. 


JOHANMU- 114 

10 Ṣugbọn bi ẹnikan ba rin li oru, yio kọsẹ̀, 
nitoriti kò si imọlẹ ninu rẹ̀. 

11 Nkan wọnyi li o sọ: lẹhin eyini o si wi 
fun wọn pe, Lasaru ọrẹ wa sùn; ṣugbọn emi 
nlọ ki emi ki o le jí i dide ninu orun rẹ̀. 

12 Nitorina awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ wi fun u pe, 
Oluwa, bi o ba ṣe pe o sùn, yio sàn. 

13 Ṣugbọn Jesu nsọ ti ikú rẹ̀: ṣugbọn nwọn 
rò pe, o nsọ ti orun sisun. 

14 Nigbana ni Jesu wi fun wọn gbangba pe, 
Lasaru kú. 

15 Emi si yò nitori nyin, ti emi kò si nibẹ̀, Ki 
ẹ le gbagbé; ṣugbọn ẹ jẹ ki a lọ sọdọ rẹ̀. 

16 Nitorina Tomasi, ẹniti a npẹ ni Didimu, 
wi fun awọn ọmọ-ẹhin ẹgbẹ rẹ̀ pe, Ẹ jẹ ki 
awa na lọ, ki a le ba a kú pẹlu. 

1? Nitorina nigbati Jesu de, o ri pe a ti té ẹ 
sinu ibojì ni ijọ mẹrin na. 

18 Njẹ Betani sunmọ Jerusalemu to furlongi 
mẹdogun: 

19 Ọpọ ninu awọn Ju si wá sọdọ Marta ati 
Maria, lati tù wọn ninu nitori ti arakunrin 
wọn. 

20 Nitorina nigbati Marta gbQ pe Jesu mbọ 
wá, o jade lọ ipade rẹ̀: ṣugbọn Maria joko 
ninu ile. 

21 Nigbana ni Marta wi fun Jesu pe, Olu— 
wa, ibaṣepe iwọ ti wà nihin, arakunrin mi kì 
ba tí kú. 

22 Ṣugbọn nisisiyi na, mo mò pe, ohunkohun 
ti iwọ ba bẹ̀re lọwọ Ọlọrun, Ọlọrun yio fifun ọ. 

23 Jesu wi fun u pe, Arakunrin rẹ yio jinde. 

24 Marta wi fun u pe, mo mò pe yio jinde li 
ajinde nigbẹhin ọjọ. 

25 Jesu wi fun u pe, Emi ni ajinde, ati ìye: 
ẹniti o ba gbà mi gbẹ, bi o tilẹ kú, yio yẹ̀: 

26 Ẹnikẹni ti o mbẹ láye, ti o si gbà mi gbé, 
kì yio kú lailai. Iwọ gbà eyi gbQ? 

27 O wi fun u pe, Bẹni, Oluwa: emi gbagbo 
pe, iwọ ni Kristi na Ọmọ Ọlọrun, ẹniti mbò 
wá aiye. 

28 Nigbati o si ti wi eyi tan, o lọ, o si pẹ̀ 
Maria arabinrin rẹ̀ sẹhin wipe, Olukọni de, o 
si npẹ̀ ọ. 

29 Nigbati o gbẹ, o dide lọgan, o si wá sọdọ 
rẹ̀. 

30 Jesu kò sá ti iwò ilu, ṣugbọn o wà nibi— 
kanna ti Marta pade rẹ̀. 

31 Nitorina awọn Ju ti o wà lọdọ rẹ̀ ninu ile, 
ti nwọn ntù u ninu, nigbati nwọn ri ti Maria 
dide kánkan, ti o si jade, nwọn tẹ̀le e, nwọn 
ṣebi o nlọ si ibojì lọ isọkun nibẹ̀. 

32Nigbati Maria si de ibiti Jesu gbé wà, ti o 


772 


si ri i, o wolẹ lẹba ẹsẹ rẹ̀, o wi fun u pe, 
Oluwa, ibaṣepe iwọ ti wà nihin, arakunrin mi 
kò ba má kú. 

33 Njẹ nigbati Jesu ri i, ti o nsọkun, ati awọn 
Ju ti o ba a wá nsọkun pẹlu rẹ̀, o kerora li 
ọkàn rẹ̀, inu rẹ̀ si bajẹ, 

340 si wipe, Nibo li ẹnyin gbé té ẹ si? 
Nwọn si wi fun u pe, Oluwa, wá wò o. 

35 Jesu sọkun. 

36 Nitorina awọn Ju wipe, sa wo o bi o ti 
fẹràn rẹ̀ to! 

37 Awọn kan ninu wọn si wipe, Ọkunrin yi, 
ẹniti o là oju afọju, kò le ṣe ki ọkunrin yi má 
ku bi? 

38 Nigbana ni Jesu tún kerora ninu ara rẹ̀, o 
Wá si ibojì. O si jẹ ihò, a si gbé okuta le ẹnu rẹ̀. 

39 Jesu wipe, Ẹ gbé okuta na kuro. Marta, 
arabinrin ẹniti o kú na wi fun u pe, Oluwa, o 
ti nrùn nisisiyi: nitoripe o di ijọ mẹrin ti o ti 
kú. 

40 Jesu wi fun u pe, Emi kò ti wi fun ọ pe, bi 
iwọ ba gbagbé, iwọ o ri ogo Ọlọrun? 

41 Nigbana ni nwọn gbé okuta na kuro 
nibiti a gbe tẹ okú na si. Jesu si gbé oju rẹ̀ 
soke, o si wipe, Baba, mo dupẹ lọwọ rẹ, 
nitoriti iwọ gbé ti emi. 

42 Emi si ti mò pe, iwọ a ma gbé ti emi 
nigbagbogbo: ṣugbọn nitori ijọ enia ti o duro 
yi ni mo ṣe wi i, ki nwọn ki o le gbagbé pe 
iwọ li o rán mi. 

43Nigbati o si ti wi bẹ tan, o kigbe li ohùn 
Tara pe, Lasaru, jade wá. 

44 Ẹniti o kú na si jade wá, ti a fi aṣọ okú dì 
tọwọ tẹsẹ a si fi gẹ̀le dì i loju. Jesu wi fun wọn 
pe, Ẹ tú u, ẹ si jẹ ki o má lọ. 

45 Nitorina li òpọ awọn Ju ti o wá sọdọ 
Maria, ti nwọn ri ohun ti Jesu ṣe, nwọn gbà a 


46 Ṣugbọn awọn ẹlomiran ninu wọn tò awọn 
Farisi lọ, nwọn si sọ fun wọn ohun ti Jesu ṣe. 

47 TiNigbana li awọn olori alufa ati awọn 
Farisi pẹ igbimọ jọ, nwọn si wipe, Kili awa 
nṣe? nitori ọkunrin yi nṣe òpọlọpọ iṣẹ àmi. 

48 Bi awa ba jọwọ rẹ̀ bẹ, gbogbo enia ni yio 
gbà a gb6: awọn ará Romu yio si wá gbà ilẹ ati 
orilẹ—ẹ̀de wa pẹlu. 

49 Ṣugbọn Kaiafa, ọkan ninu wọn, ẹniti iṣe 
olori alufa li ọdún na, o wi fun wọn pe, Ẹnyin 
kò mò ohunkohun rara. 

50 Bẹni ẹ kò si ronu pe, o ṣànfani fun wa, ki 
enia kan kú fun awọn enia, ki gbogbo 
orilẹ—ẹ̀de ki o má bà ṣegbé. 

51 Ki iṣe fun ara rẹ̀ li o sọ eyi: ṣugbọn bi o ti 


773 


jẹ olori alufa li ọdún na, o sọtẹlẹ pe, Jesu yio 
kú fun orilẹ—ẹ̀de na: 

52 Ki si iṣe kìki fun orilẹ—ẹ̀de na nikan, 
ṣugbọn pẹlu ki o le ké awọn ọmọ Ọlọrun ti a 
ti funka kiri jọ li ọkanṣoṣo. 

53 Nitorina lati ọjọ na lọ ni nwọn ti jọ gbìmọ 
pò lati pa a. 

954 Nitorina Jesu kò rìn ni gbangba larin awọn 
Ju mẹ; ṣugbọn o ti ibẹ̀ lọ si igberiko kan ti o 
sunmọ aginjù, si ilu nla ti à npẹ̀ ni Efraimu, 
nibẹ̀ li o si wà pẹlu awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀. 

554qAjọ irekọja awọn Ju si sunmọ etile: 
òpọlọpọ lati igberiko wá si gòke lọ si Jerusa— 
lemu ṣiwaju irekọja, lati yà ara wọn si mim. 

56 Nigbana ni nwọn nwá Jesu, nwọn si mba 
ara wQn sọ, bi nwọn ti duro ni tẹmpili, wipe, 
Ẹnyin ti rò o si? pe kì yio wá si ajọ? 

57 Njẹ awọn olori alufa ati awọn Farisi ti 
paṣẹ pe bi ẹnikan ba mò ibi ti o gbé wà, ki o fi 
i hàn, ki nwọn ki o le mu u. 


l 2 1 NITORINA nigbati ajọ irekọja kù ijọ 

mẹfa, Jesu wá si Betani, nibiti Lasaru 

wà, ẹniti o ti kú, ti Jesu ji dide kuro ninu okú. 

2Nwọn si se ase—alẹ fun u nibẹ: Marta si 

nṣe iranṣẹ: ṣugbọn Lasaru jẹ ọkan ninu awọn 
ti o joko nibi tabili pẹlu rẹ̀. 

3 Nigbana ni Maria mu ororo ikunra nardi, 
oṣuwọn litra kan, ailabùla, olowo iyebiye, o si 
nfi kùn Jesu li ẹsẹ, o si nfi irun ori rẹ̀ nù ẹsẹ rẹ̀ 
nù: ile si kún fun òôrùn ikunra na. 

4 Nigbana li ọkan ninu awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀, 
Judasi Iskariotu, ọmọ Simoni, ẹniti yio fi i 
hàn, wipe, 

5 ṣe ti a kò tà ororo ikunra yi ni Ọdurun 
owo idẹ ki a si fifun awọn talakà? 

6 Ṣugbọn o wi eyi, ki iṣe nitoriti o náni 
awọn talakà; ṣugbọn nitoriti iṣe olẹ̀, on li o si 
ni àpo, a si ma gbé ohun ti a fi sinu rẹ̀. 

7Nigbana ni Jesu wipe, Ẹ jọwọ rẹ̀, o ṣe e 
silẹ dẹ̀ ọjọ sisinku mi. 

8 Nigbagbogbo li ẹnyin sá ni talakà pẹlu 
nyin; ṣugbọn emi li ẹ kò ni nigbagbogbo. 

9 Nitorina ijọ enia ninu awọn Ju li o mò pe 
o Wà nibẹ̀: nwọn si wá, kì iṣe nitori Jesu 
nikan, ṣugbọn ki nwọn le ri Lasaru pẹlu, ẹniti 
o ti jí dide kuro ninu okú. 

10 TdṢugbọn awọn olori alufa gbìmọ ki nwọn 
le pa Lasaru pẹlu; 

11 Nitoripe nipasẹ rẹ̀ li ọpọ ninu awọn Ju 
jade lọ, nwọn si gbà Jesu gbọ. 

12 NINi ijọ keji nigbati òpọ enia ti o wá si ajọ 
gbọ pe, Jesu mbọ wá si Jerusalemu, 


JOHANNU 11, 12 
13 Nwọn mu imò—òpẹ, nwọn si jade lọ ipade 
rẹ̀, nwọn si nkigbe pe, Hosanna: Olubukun li 
ẹniti mbòwá li orukọ Oluwa, Ọba Israeli. 

14 Nigbati Jesu si ri ọmọ kẹtẹkẹtẹ kan, o 
gùn u; gẹgẹ bi a ti kọwe pe, 

15 Má bẹ̀ru, ọmọbinrin Sioni: wo o, Ọba rẹ 
mbò wá, o joko lori ọmọ kẹtẹkẹtẹ. 

16 Nkan wọnyi kò tẹ̀te yé awọn ọmọ-ẹhin 
rẹ̀: ṣugbọn nigbati a ṣe Jesu logo, nigbana ni 
nwọn ranti pe, a kọwe nkan wọnyi niti rẹ̀, ati 
pe, on ni nwọn ṣe nkan wọnyi si. 

17 Nitorina ijọ enia ti o wà lọdọ rẹ̀, nigbati o 
pẹ̀ Lasaru jade ninu iboji rẹ̀, ti o si ji i dide 
kuro ninu okú, nwọn jẹri. 

18 Nitori eyi ni ijọ enia si ṣe lọ ipade rẹ̀, 
nitoriti nwọn gbQ pe o ti ṣe iṣẹ àmi yi. 

19 Nitorina awọn Farisi wi fun ara wọn pe, 
Ẹ kiyesi bi ẹ kò ti le bori li ohunkohun? ẹ wò 
bi gbogbo aiye ti nWO tò ọ. 

20 Ji Awọn Hellene kan si wà ninu awọn ti o 
gòke wá lati sìn nigba ajọ: 

21 Awọn wọnyi li o tò Filippi wá, ẹniti iṣe 
ará Betsaida ti Galili, nwọn si mbẹ̀re lọwọ rẹ̀, 
wipe, Alàgba, awa nfẹ ri Jesu. 

22 Filippi Wá, o si sọ fun Anderu; Anderu ati 
Filippi wá, nwọn si sọ fun Jesu. 

23 Ji Jesu si da wọn lohùn wipe, Wakati na 
de, ti a o ṣe Ọmọ—enia logo. 

24Totọ, lôotọ ni mo wi fun nyin, Bikoṣepe 
WéTrO alikama ba bọ si ilẹ̀, ti o ba si kú, o wà on 
nikan: ṣugbọn bi o ba kú, a si so ọpọlọpọ eso. 

25 Ẹniti o ba fẹ ẹmi rẹ̀ yio sọ ọ nù; ẹniti o ba 
si korira ẹmi rẹ̀ li aiye yi ni yio si pa a mọ titi fi 
di ìye ainipẹkun. 

26 Bi ẹnikẹni ba nsìn mi, ki o ma tẹ mi 
lẹhin: ati nibiti emi ba wà, nibẹ̀ ni iranṣẹ mi 
yio wà pẹlu: bi ẹnikẹni ba nsìn mi, on ni Baba 
yio bù ọlá fun. 
si wi? Baba, gbà mi kuro ninu wakati yi: 
ṣugbọn nitori eyi ni mo ṣe wá si Wakati yi. 

28 Baba, ṣe orukọ rẹ logo. Nitorina ohùn 
kan ti ọrun wá, wipe, Emi ti ṣe e logo na, emi 
o si tún ṣe e logo. 

28 Nitorina ijọ enia ti o duro nibẹ̀, ti nwọn 
si gbọ ọ, wipe, Ará nsán: awọn ẹlomiran 
wipe, Angẹli kan li o mba a sọrọ. 

30 Jesu si dahùn wipe, Ki iṣe nitorì mi li 
ohùn yi ṣe wá, bikoṣe nitori nyin. 

31 Nisisiyi ni idajọ aiye yi de: nisisiyi li a o lé 
alade aiye yi jade. 

32 Ati emi, bi a ba gbé mi soke kuro li aiye, 
emi o fà gbogbo enia sọdọ ara mi. 





JOHANMU- 12, 13 

33 Ṣugbọn o wi eyi, o nṣapẹrẹ irú ikú ti on 
o kú. 

34 Nitorina awọn ijọ enia da a lohùn wipe, 
Awa gb6 ninu ofin pe, Kristi wá titi lailai: iwọ 
ha ṣe wipe, A kò le ṣaima gbé Ọmọ—enia 
soke? tani iṣe Ọmọ—enia yi? 

35 Nigbana ni Jesu wi fun wọn pe, Nigba 
diẹ si i ni imọlẹ wà lárin nyin. Ẹ má rìn 
nigbati ẹnyin ni imọlẹ, ki òkunkun máṣe ba le 
nyin: ẹniti o ba si nrìn li òkunkun kò mò ibiti 
on gbé nlọ. 

36 Nigbati ẹnyin ni imọlẹ, ẹ gbà imọlẹ gbé, 
ki ẹ le jẹ ọmọ imọlẹ. Nkan wọnyi ni Jesu sọ, o 
si jade lọ, o fi ara pam6 fun wọn. 

37 Ṣugbọn bi o ti ṣe òpọlọpọ iṣẹ ami to 
bayi li oju wọn, nwọn kò gbà a gbé; 

38 Ki ọrọ woli Isaiah lẹ̀ ṣẹ, eyiti o sọ pe, 
Oluwa, tali o gbà iwasu Wa gbọ? ati tali a si fi 
apá Oluwa hàn fun? 

38 Nitori eyi ni nwọn kò fi le gbagbé, nitori 
Isaiah si tún sọ pe, 

40 O ti fẹ wọn loju, o si ti se àiya wọn le; ki 
nwọn má ba fi oju wọn ri, ki nwọn má ba fi 
ọkàn wọn mọ, ki nwọn má ba yipada, ki emi 
má ba mu wọn larada. 

41 Nkan wọnyi ni Isaiah wi, nitori o ti ri ogo 
rẹ̀, o si sòrọ rẹ̀. 

42 ISibẹ ọpọ ninu awọn olori gbà a gbọ 
pẹlu; ṣugbọn nitori awọn Farisi nwọn kò jẹwọ 
rẹ̀, ki a má bà yọ wọn kuro ninu sinagogu: 

43 Nitori nwọn fẹ iyìn enia jù iyìn ti Ọlọ— 
run lọ. 

44 Ji Jesu si kigbe o si Wipe, Ẹniti o ba gbà 
mi gbẹ, emi kọ li o gbagbé, ṣugbọn ẹniti o rán 
mi. 

45 Ẹniti o ba si ri mi, o ri ẹniti o rán mi. 

46 Emi ni imọlẹ ti o wá si aiye, ki ẹnikẹni ti 
o ba gbà mi gbẹ ki o máṣe wà li òkunkun. 

47 Bi ẹnikẹni ba si gbQ ẹrọ mi, ti kò si pa 
wọn mọ, emi kì yio ṣe idajọ rẹ̀: nitoriti emi kò 
Wá lati ṣe idajọ aiye, bikoṣe lati gbá aiye là. 

48 Ẹniti o ba kò mi, ti kò si gbà òrọ mi, o ni 
ẹnikan ti nṣe idajọ rẹ̀: Ọrọ ti mo ti sọ, on na ni 
yio ṣe idajọ rẹ̀ ni igbẹhin ọjọ. 

48 Nitori emi kò dá ọrọ sọ fun ara mi, 
ṣugbọn Baba ti o rán mi, on li o ti fun mi li 
aṣẹ, ohun ti emi o sọ, ati eyiti emi o wi. 

50 Emi si mò pe iye ainipẹkun li ofin rẹ̀: 
nitorina, ohun wọnni ti mo ba wi, gẹgẹ bi 
Baba ti sọ fun mi, bẹ̀ni mo wi. 


l 3 1NJE ki ajọ irekọja ki o to de, nigbati 
Jesu mò pe wakati rẹ̀ de tan, ti on é ti 


774 


aiye yi kuro lọ sọdọ Baba, fifẹ ti o fẹ awọn tírẹ̀ 
ti o wà li aiye, o fẹ wọn titi de opin. 

2 Bi nwọn si ti njẹ onjẹ alẹ, ti ṣu ti fi i si 
ọkàn Judasi Iskariotu ọmọ Simoni lati fi i hàn; 

3 Ti Jesu si ti mò pe Baba ti fi ohun gbogbo 
le on lọwọ, ati pe lọdọ Ọlọrun li on ti wá, on 
si nlọ sọdọ Ọlọrun; 

4O dide ni idi onjẹ alẹ, o si fi agbáda rẹ̀ lelẹ̀ 
li apakan; nigbati o si mu gele, o di ara rẹ̀ li 
àmure. 

5 Lẹhinna o bù omi sinu awokòto kan, o si 
bẹ̀rẹ si ima wẹ̀ ẹsẹ awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀, o si nfi 
gele ti o fi di anure nù wọn. 

6 Nigbana li o de ọdọ Simoni Peteru. On si 
Wi fun u pe, Oluwa, iwọ nwẹ̀ mi li ẹsẹ? 

7 Jesu dahùn o si Wi fun u pe, Ohun ti emi 
nṣe iwọ kò mẹ nisisiyi; ṣugbọn yio ye ọ 
nikẹhin. 

8 Peteru wi fun u pe, Iwọ kì yio Wẹ̀ mi li ẹsẹ 
lai. Jesu da a lohùn pe, Bi emi kò bá wẹ̀ ọ, iwọ 
kò ni ìpin lọdọ mi. 

9 Simoni Peteru wi fun u pe, Oluwa, kì iṣe 
ẹsẹ mi nikan, ṣugbọn ati ọwọ ati ori mi pẹlu. 

10 Jesu wi fun u pe, Ẹniti a ti wẹ̀ kò tun fẹ ju 
ki a ṣan ẹsẹ rẹ̀, Ṣugbọn o m nibi gbogbo: 
ẹnyin si mẹ, ṣugbọn kì iṣe gbogbo nyin. 

ti Nitoriti o mò ẹniti yio fi on hàn; nitorina 
li o ṣe wipe, Kì iṣe gbogbo nyin li o mQ. 

12 Nitorina lẹhin ti o wẹ̀ ẹsẹ wọn tan, ti o si 
ti mu agbáda rẹ̀, ti o tún joko, o wi fun wọn 
pe, Ẹnyin mọ ohun ti mo ṣe si nyin? 

13 Ẹnyin npẹ̀ mi li Olukọni ati Oluwa: 
ẹnyin wi rere; bẹni mo jẹ. 

14 Njẹ bi emi ti iṣe Oluwa ati Olukọni nyin 
ba wẹ̀ ẹsẹ nyin, o tẹ ki ẹnyin pẹlu si má wẹ̀ 
ẹsẹ ara nyin. 

15 Nitori mo ti fi apẹrẹ fun nyin, ki ẹnyin ki 
o le ma ṣe gẹgẹ bi mo ti ṣe si nyin. 

16 IL tọ, lôotọ ni mo Wi fun nyin, Ọmọ—ọdọ 
kò tobi jù oluwa rẹ̀ lọ; bẹni ẹniti a rán kò tobi 
jù ẹniti o rán a lọ. 

17 Bi ẹnyin ba mò nkan wọnyi, alabukun— 
fun ni nyin, bi ẹnyin ba nṣe wọn. 

18 qIKi iṣe ti gbogbo nyin ni mo nsọ: emi mọ 
awọn ti mo yàn: ṣugbọn ki iwe—mimỌQ ki o le 
ṣẹ, Ẹniti mba mi jẹun pò si gbé gigísẹ rẹ̀ si mi. 
pe nigbati o ba de, ki ẹnyin ki o le gbagbọ pe 
emi ni. 

20 1 ôtọ, lôtọ ni mo Wi fun nyin, Ẹniti o ba 
gbá ẹnikẹni ti mo rán, o gbà mi; ẹniti o ba si 
gbà mi o gbà ẹniti o rán mi. 

21 Nigbati Jesu ti wi nkan wọnyi tan, ọkàn rẹ̀ 


775 


daru ninu rẹ̀, o si jẹri, o si wipe, Loto lotọ ni mo 
wi fun nyin pe, ọkan ninu nyin yio fi mi hàn. 

22 Awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ nwò ara Wọn loju, 
nwọn nṣiye—meji ti ẹniti o Wi. 

23 Njẹ ẹnikan rògún si àiya Jesu, ọkan ninu 
awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀, ẹniti Jesu fẹràn. 

24 Nitorina ni Simoni Peteru ṣapẹrẹ si i, o si 
wi fun u pe, Wi fun wa ti ẹniti o nsọ. 

25 Ẹniti o nrògún li àiya Jesu wi fun u pe, 
Oluwa, tani iṣe? 

26 Nitorina Jesu dahùn pe, On na ni, ẹniti 
mo ba fi òkele fun nigbati mo ba fi run. 
Nigbati o si fi i run tan, o fifun Judasi Iskariotu 
ọmọ Simoni. 

27 Lẹhin òkele na ni Satani Wò inu rẹ̀ lọ. 
Nitorina Jesu wi fun u pe, Ohun ti iwọ nṣe nì, 
yara ṣe e kánkan. 

28 Kò si si ẹnikan nibi tabili ti o mò idi ohun 
ti o ṣe sọ eyi fun u. 

289 Nitori awọn miran ninu Wọn rò pe, 
nitori Judasi li o ni àpo, ni Jesu fi wi fun u pe, 
Rà nkan wọnni ti a kò le ṣe alaini fun ajọ na; 
tabi ki o le fi nkan fun awọn talakà. 

30 Nigbati o si ti gbà òkele na tan, o jade 
lojukanna: oru si ni. 

31 qiNitorina nigbati o jade lọ tan, Jesu 
Ọlọrun logo ninu rẹ̀. 

32 Bi a ba yìn Ọlọrun logo ninu rẹ̀, Ọlọrun yio 
si yìn i logo ninu on tikararẹ̀, yio si yìn i logo 
nisisiyi. 

33 Ẹnyin ọmọde, nigba diẹ si i li emi wà 
pẹlu nyin. Ẹnyin ô Wá mi: ati gẹgẹ bi mo ti Wi 
fun awọn Ju pe, Nibiti emi gbé nlọ, ẹnyin kì o 
le wá; bẹ̀ni mo si wi fun nyin nisisiyi. 

34 Ofin titun kan ni mo fifun nyin, Ki ẹnyin 
ki o fẹ ọmọnikeji nyin; gẹgẹ bi emi ti fẹran 
nyin, ki ẹnyin ki o si le fẹran ọmọnikeji nyin. 

35 Nipa eyi ni gbogbo enia yio fi mò pe, 
ọmọ--ẹhin mi li ẹnyin iṣe, nigbati ẹnyin ba ni 
ifẹ si ọmọnikeji nyin. 

36 qISimoni Peteru wi fun u pe, Oluwa, nibo 
ni iwọ nlọ? Jesu da a lohùn pe, Nibiti emi nlọ, 
iwọ ki ô le tò mi nisisiyi; ṣugbọn iwọ yio tò mi 
nikẹhin. 

37 Peteru wi fun u pe, Oluwa, é€ṣe ti emi ko 
fi le tò ọ nisisiyi? emi o fi ẹmí mi lelẹ nitori rẹ. 

38 Jesu da a lohùn wipe, Iwọ o ha fi ẹmí rẹ 
lelẹ nitori mi? Lôtọ, lôtọ ni mo wi fun ọ, Akukọ 
kì yio kọ, ki iwọ ki o to sé mi nigba mẹta. 

l 4 1Ẹ maṣe jẹ ki ọkàn nyin dàru: ẹ gbà 
Ọlọrun gbẹ, ẹ gbà mi gbẹ pẹlu. 


JOHANNU 13, 14 
2Ninu ile Baba mi òpọlọpọ ibugbe li o wà: 
ibamáṣe bẹ̀, emi iba ti sọ fun nyin. Nitori emi 
nlọ ipẹ̀se àye silẹ fun nyin. 

3 Bi mo ba si lọ ipẹ̀se àye silẹ fun nyin, emi o 
tún pada Wá, emi o si mu nyin lọ sọdọ emi 
tikarami; pe nibiti emi gbé wà, ki ẹnyin le wà 
nibẹ pẹlu. 

4 Ẹnyin si mò ibi ti emi gbé nlọ, ẹ si mò 
òna na. 

5 Tomasi wi fun u pe, Oluwa, a kò mò ibiti 
o gbe nlọ; a o ha ti ṣe mò ẹ̀na na? 

6 Jesu wi fun u pe, Emi li òna, ati otitọ, ati 
iye: kò si ẹnikẹni ti o le wá sọdọ Baba, bikoṣe 
nipasẹ mi. 

7T7Ibaṣepe ẹnyin ti mò mi, ẹnyin iba ti mò 
Baba mi pẹlu: lati isisiyi lọ ẹnyin mò ọ, ẹ si ti 
ri i. 

8 Filippi wi fun u pe, Oluwa, fi Baba na hàn 
wa, o si to fun Wa. 

9 Jesu wi fun u pe, Bi akokò ti mo ba nyin 
gbé ti pẹ to yi, iwọ kò si ti imò mi sibẹ̀ Filippi? 
ẹniti o ba ti ri mi, o ti ri Baba; iwọ ha ti ṣe 
wipe, Fi Baba hàn wa? 

10 Iwọ kò ha gbagb6ô pe, Emi wà ninu Baba, 
ati pe Baba wà ninu mi? ẹ̀rọ ti emi nsọ fun 
nyin, emi kò da a sọ; ṣugbọn Baba ti ngbé inu 
mi, on ni nṣe iṣẹ rẹ̀. 

ti Ẹ gbà mi gbé pe, emi wà ninu Baba, Baba 
si wà ninu mi: bikoṣe bẹ̀, ẹ gbà mi gbQ nitori 
awọn iṣẹ na pápá. 

12 Lôtọ, lôtọ ni mo wi fun nyin, Ẹniti o ba 
gbà mi gbé, iṣẹ ti emi nṣe li on na yio ṣe pẹlu; 
iṣẹ ti o tobi jù wọnyi lọ ni yio si ṣe; nitoriti 
emi nlọ sọdọ Baba. 

13Ohunkohun ti ẹnyin ba si bẹ̀re li orukọ 
mi, on na li emi ô ṣe, ki a le yìn Baba logo 
ninu Ọmọ. 

14 Bi ẹnyin ba bẹ̀re ohunkohun li orukọ mi, 
emi ô ṣe e. 

15 qIBi ẹnyin ba fẹran mi, ẹ ô pa ofin mi m€ô. 

16 Emi ô si bẹ̀re lọwọ Baba, on é si fun nyin li 
Olutunu miran, ki o le ma ba nyin gbé titi lailai, 

17 Ani Ẹmí otitọ nì; ẹniti araiye kò le gbà, 
nitoriti kò ri i, bẹni kò si mò ọ: ṣugbọn ẹnyin 
mò ọ; nitoriti o mba nyin gbe, yio si wà ninu 
nyin. 

18 Emi kì o fi nyin silẹ li alaini baba: emi ô 
tò nyin wá. 

19 Nigba diẹ si i, aiye ki ÔÒ si ri mi mẹ; 
ṣugbọn ẹnyin ô ri mi: nitoriti emi wà láye, 
ẹnyin ô wà laye pẹlu. 

20 Ti ọjọ na li ẹnyin o mò pe, emi wà ninu 
Baba mi, ati ẹnyin ninu mi, ati emi ninu nyin. 


JOHANNU 14, 15 

21 Ẹniti o ba li ofin mi, ti o ba si npa wọn 
mẹ, on li ẹniti ọ fẹràn mi: ẹniti o ba si fẹràn 
mi, a o fẹrán rẹ̀ lati ọdọ Baba mi wá, emi o si 
fẹràn rẹ̀, emi o si fi ara mi hàn fun u. 

22 Judasi wi fun u pe, (kì iṣe Iskariotu) 
Oluwa, €hatiṣe ti iwọ ô fi ara rẹ hàn fun awa, 
ti kì yio si ṣe fun araiye? 

23 Jesu dahúin o si wi fun u pe, Bi ẹnikan ba 
fẹràn mi, yio pa òrọ mi mô: Baba mi yio si fẹran 
rẹ̀, awa o si tò ọ wá, a o si ṣe ibugbe wa pẹlu rẹ̀. 

24 Ẹniti kò fẹràn mi ni ko pa òrọ mi mé: ẹ̀rọ 
ti ẹnyin ngbé kì si iṣe ti emi, ṣugbọn ti Baba ti 
o rán mi. 

25Nkan wọnyi li emi ti sọ fun nyin, nigbati 
mo mba nyin gbe. 

26 Ṣugbọn Olutunu na, Ẹmí Mimé, ẹniti 
Baba yio rán li orukọ mi, on ni yio kẹ nyin li 
ohun gbogbo, yio si rán nyin leti ohun gbogbo 
ti mo ti sọ fun nyin. 

27 Alafia ni mo fi silẹ fun nyin, alafia mi ni 
mo fifun nyin: kì iṣe gẹgẹ bi aiye iti fi funni li 
emi fifun nyin. Ẹ máṣe jẹ ki okàn nyin daru, ẹ 
má si jẹ ki o warìri. 

28 Ẹnyin sá ti gbé bi mo ti wi fun nyin pe, 
Emi nlọ, emi ô si tò nyin wá. Ibaṣepe ẹnyin 
fẹràn mi, ẹnyin iba yò nitori emi nlọ sọdọ 
Baba: nitori Baba mi tobi ju mi lọ. 

29 Emi si ti sọ fun nyin nisisiyi ki o to ṣẹ, pe 
nigbati o ba ṣẹ, ki ẹ le gbagbé. 

30 Emi kì o ba nyin sọrọ pipọ: nitori aladé 
aiye yi wá, kò si ni nkankan lọdọ mi. 

31 Ṣugbọn nitori ki aiye le mọ pe emi fẹràn 
Baba; gẹgẹ bi Baba si ti fi aṣẹ fun mi, bẹni emi 
nṣe. Ẹ dide, ẹ jẹ ki a lọ kuro nihinyi. 

1EMI ni ajara totọ, Baba mi si ni 


: l 5 oluṣọgba. 


2 Gbogbo ẹká ninu mi ti kò ba so eso, on a 
mu u kuro: gbogbo ẹka ti o ba si so eso, on a 
wẹ̀ ẹ mẹ, ki o le so eso si i. 

3 Ẹnyin mé nisisiyi nitori òrọ ti mo ti sọ fun 
nyin. 

4Ẹ má gbé inu mi, emi o si má gbé inu nyin. 
Gẹgẹ bi ẹka kò ti le so eso fun ara rẹ̀, bikoṣepe o 
ba ngbé inu àjara, bẹli ẹnyin, bikoṣepe ẹ ba 
ngbé inu mi. 

5 Emi ni àjara, ẹnyin li ẹka. Ẹniti o ngbé inu 
mi, ati emi ninu rẹ̀, on ni yio so eso òpọlọpọ: 
nitori ni yiyara nyin kuro lọdọ mi, ẹ ko le ṣe 
ohun kan. 

6 Bi ẹnikan kò ba gbé inu mi, a gbe e sọnu 
gẹgẹ bi ẹka, a si gbẹ; nwọn a si kô wọn jọ, 
nwọn a si sọ wọn sinu iná, nwọn a si jôna. 


776 


7 Bi ẹnyin ba ngbé inu mi, ti òrọ mi ba si 
ngbé inu nyin, ẹ ô bẹ̀re ohunkohun ti ẹ ba fẹ, 
a o si ṣe e fun nyin. 

8Ninu eyi li a yìn Baba mi logo pe, ki ẹnyin 
ki o ma so eso pupọ; ẹnyin o si jẹ ọmọ—ẹhin mi. 

9 Gẹgẹ bi Baba ti fẹ mi, bẹli emi si fẹ nyin: ẹ 
duro ninu ifẹ mi. 

10 Bi ẹnyin ba pa ofin mi m, ẹ o duro ninu 
ifẹ mi; gẹgẹ bi emi ti pa ofin Baba mi mẹ, ti 
mo si duro ninu ifẹ rẹ̀. 

ti Nkan wọnyi ni mo ti sọ fun nyin, ki ayò 
mi ki o le wà ninu nyin, ati ki ayò nyin ki o le 
kún. 

12 Eyi li ofin mi, pe ki ẹnyin ki o fẹran ara 
nyin, gẹgẹ bi mo ti fẹràn nyin. 

13 Ko si ẹnikan ti o ni ifẹ ti o tobi jù: eyi lọ, 
pe ẹnikan fi ẹmí rẹ̀ lelẹ nitori awọn ọrẹ rẹ̀. 

14 Ọré mi li ẹnyin iṣẹ, bi ẹ ba ṣe ohun ti emi 
palaṣẹ fun nyin. 

15Emi kò pé nyin li ọmọ-ọdọ mẹ; nitori 
ọmọ-ọdọ kò mò ohun ti oluwa rẹ̀ nṣe: ṣugbọn 
emi pẹ̀ nyin li ọrẹ; nitori ohun gbogbo ti mo ti 
gbé lati ọdọ Baba mi wá, mo ti fi hàn fun nyin. 

16 Ki iṣe ẹnyin li o yàn mi, ṣugbọn emi li o 
yàn nyin, mo si fi nyin sipo, ki ẹnyin ki o le lọ, 
ki ẹ si so eso, ati ki eso nyin le duro; ki 
ohunkohun ti ẹ ba bòre lọwọ Baba li orukọ 
mi, ki o le fi i fun nyin. 

17 Nkan wọnyi ni mo palaṣẹ fun nyin pe, ki 
ẹnyin ki o fẹran ara nyin. 

18 Bi aiye ba korira nyin, ẹ mò pe, o ti 
korira mi ṣaju nyin. 

19 Ibaṣepe ẹnyin iṣe ti aiye, aiye iba fẹ awọn 
tirẹ; ṣugbọn nitoriti ẹnyin kì iṣe ti aiye, 
ṣugbọn emi ti yan nyin kuro ninu aiye, nitori 
eyi li aiye ṣe korira nyin. 

20Ẹ ranti ẹ̀rọ ti mo ti sọ fun nyin pe, 
Ọmọ-ọdọ kò tobi jù oluwa rẹ̀ lọ. Bi nwọn ba 
ti ṣe inunibini si mi, nwọn ô ṣe inunibini si 
nyin pẹlu: bi nwọn ba ti pa òrọ mi mQ, nwọn 
ô si pa ti nyin mẹ pẹlu. 

21 Ṣugbọn gbogbo nkan wọnyi ni nwọn o ṣe 
si nyin, nitori orukọ mi, nitoriti nwọn kò mọ 
ẹniti o rán mi. 

22 Ibaṣepe emi kò ti wá ki n si ti ba wọn 
sọrọ, nwọn kì ba ti li ẹ̀ṣẹ: ṣugbọn nisisiyi 
nwọn di alairiwi fun ẹ̀ṣẹ wọn. 

23 Ẹniti o ba korira mi, o korira Baba mi 
pẹlu. 

24 Ibaṣepe emi kò ti ṣe iṣẹ wọnni larin wọn, 
ti ẹlomiran kò ṣe ri, nwọn kì ba ti li ẹ̀ṣẹ: 
ṣugbọn nisisiyi nwọn ti ri, nwọn si korira ati 
emi ati Baba mi. 


777 


25 Ṣugbọn eyi ṣe ki Ọrọ ti a kọ ninu ofin 
wọn ki o le ṣẹ pe, Nwọn korira mi li ainidi. 
26 Ṣugbọn nigbati Olutunu na ba de, ẹniti 
emi ô rán si nyin lati ọdọ Baba wá, ani Ẹmi 
otitọ nì, ti nti ọdọ Baba Wá, on na ni yio jẹri 
mi: 
27 Ẹnyin pẹlu yio si jẹri mi, nitoriti ẹnyin ti 


Wa pẹlu mi lati ipilẹṣẹ Wá. 
l Ô 1NKAN wọnyi ni mo ti sọ fun nyin, 
ki a má ba mu nyin kọsẹ̀. 

2Nwọn o yọ nyin kuro ninu sinagogu: ani, 
akokò mbọ, ti ẹnikẹni ti o ba pa nyin, yio rò 
pe on nṣe ìsin fun Ọlọrun. 

3Nkan Wọnyi ni nwọn o si ṣe, nitoriti 
nwọn kò mọ Baba, nwọn kò si mò mi. 

4 Ṣugbọn nkan wọnyi ni mo ti sọ fun nyin, 
pe nigbati wakati wọn ba de, ki ẹ le ranti wọn 
pe mo ti wi fun nyin. Ṣugbọn emi ko sọ nkan 
Wọnyi fun nyin lati ipilẹṣẹ wá, nitoriti mo wà 
pẹlu nyin. 

5Ṣugbọn nisisiyi emi nlọ sọdọ ẹniti o rán 
mi; kò si si ẹnikan ninu nyin ti o bi mi l€ére pe, 
Nibo ni iwọ nlọ? 

6 Ṣugbọn nitori mo sọ nkan wọnyi fun nyin, 
ibinujẹ kún ọkàn nyin. 

7 Ṣugbọn otitọ li emi nsọ fun nyin; Anfani 
ni yio jẹ fun nyin bi emi ba lọ: nitori bi emi kò 
ba lọ, Olutunu kì yio tọ nyin wá: ṣugbọn bi 
mo ba lọ, emi o rán a si nyin. 

8 Nigbati on ba si de, yio fi òye yé araiye 
niti ẹ̀ṣẹ, ati niti ododo, ati niti idajọ: 

8 Niti ẹ̀ṣẹ, nitoriti nwọn kò gbà mi gbé; 

10 Niti ododo, nitoriti emi nlọ sọdọ Baba, 
ẹnyin kò si ri mi mẹ; 

11 Niti idajọ, nitoriti a ti ṣe idajọ alade aiye 


12 Mo ni ohun pipọ lati sọ fun nyin pẹlu, 
ṣugbọn ẹ kò le gba wọn nisisiyi. 

13 Ṣugbọn nigbati on, ani Ẹmí otitọ ni ba 
de, yio tẹ nyin si Ọna otitọ gbogbo; nitori kì 
yio sò ti ara rẹ̀; ṣugbọn ohunkohun ti o ba 
gb6, on ni yio ma sọ: yio si sọ ohun ti mbò fun 
nyin. 

14On o ma yìn mi logo: nitoriti yio gbà 
ninu ti emi, yio si ma sọ ọ fun nyin. 

15 Ohun gbogbo ti Baba ni temi ni: nitori 
eyi ni mo ṣe Wipe, on ô gbà ninu temi, yio si 
sọ ọ fun nyin. 

16 Nigba diẹ, ẹnyin kì o si rì mi: ati nigba diẹ 
ẹ̀wẹ, ẹ ô si ri mi, nitoriti emi nlọ sọdọ Baba. 

17 Nitorina omiran ninu awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ 
mba ara wọn sọ pe, Kili eyi ti o nwi fun wa yi, 


JOHANMU- 15, 16 
Nigba diẹ, ẹnyin kì o si ri mi: ati nigba diẹ ẹ̀wẹ, 
ẹnyin o si ri mi: ati, Nitoriti emi nlọ sọdọ Baba? 

18 Nitorina nwọn Wipe, Kili eyi ti o Wi yi, 
Nigba diẹ? awa kò mò ohun ti o Wi. 

18 Jesu sá ti mò pe, nwọn nfẹ lati bi on lére, 
o si Wi fun wọn pe, Ẹnyin mbi ara nyin lére 
niti eyi ti mo wipe, Nigba diẹ, ẹnyin kì o si ri 
mi: ati nigba diẹ ẹwẹ, ẹnyin o si ri mi? 

20 1 ôtọ, lôtọ ni mo Wi fun nyin pe, Ẹnyin o 
ma sọkun ẹ o si ma pohúnrere ẹkún, ṣugbọn 
awọn araiye yio ma yò: inu nyin yio si bajẹ, 
ṣugbọn ibinujẹ nyin li yio si di ayò. 

21 Nigbati obinrin bá nrọbi, a ni ibinujẹ, 
nitoriti wakati rẹ̀ de: ṣugbọn nigbati o ba ti bí 
ọmọ na tan, on ki si iranti irora na m€, fun 
ayò nitori a bí enia si aiye. 

22 Nitorina ẹnyin ni ibinujẹ nisisiyi: ṣugbọn 
emi o tún ri nyin, ọkàn nyin yio si yỌ, Kò si si 
ẹniti yio gbà ayò nyin lọwọ nyin. 

23 Ati ni ijọ na ẹnyin ki o bi mi lére ohun— 
kohun. L6tọ, lôtọ ni mo wi fun nyin, Ohun— 
kohun ti ẹnyin ba bere lọwọ Baba li orukọ mi, 
on o fifun nyin. 

24 Titi di isisiyi ẹ kò ti ibére ohunkohun li 
orukọ mi: ẹ bẹ̀re, ẹ o si ri gbà, ki ayò nyin ki o 
le kún. 

25 Nkan wọnyi ni mo ti fi owe sọ fun nyin: 
ṣugbọn akokò de, nigbati emi kì yio fi owe ba 
nyin sọrọ mẹ, ṣugbọn emi o sọ ti Baba fun 
nyin gbangba. 

261i ọjọ na ẹnyin o bẹ̀re li orukọ mi: emi kò 
si wi fun nyin pe, emi o bẹ̀re lọwọ Baba fun 
nyin: 

27 Nitoriti Baba tikararẹ̀ fẹran nyin, nitoriti 
ẹnyin ti fẹràn mi, ẹ si ti gbagbe pe, lọdọ 
Ọlọrun li emi ti jade wá. 

28 Mo ti ọdọ Baba jade wá, mo si Wá si aiye: 
ẹ̀wẹ, mo fi aiye silẹ, mo si nlọ sọdọ Baba. 

25 Awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ wi fun u pe, Wo o, 
nigbayi ni iwọ nsòrò gbangba, iwọ kò si sọ 
ohunkohun li owe. 

30 Nigbayi li awa mò pe, iwọ mò ohun 
gbogbo, iwọ kò ni ki a bi ọ l€re: nipa eyi li 
awa gbagbe pe, lọdọ Ọlọrun ni iwọ ti jade wá. 

31 Jesu da wọn lohùn pe, Ẹnyin gbagbQô wayi? 

32 Kiyesi i, wakati mbọ, ani o de tan nisisi— 
yi, ti a o fẹn nyin ká kiri, olukuluku si ile rẹ̀; ẹ 
ô si fi emi nikan silẹ: ṣugbọn kì yio si ṣe emi 
nikan, nitoriti Baba mbẹ pẹlu mi. 

33 Nkan wọnyi ni mo ti sọ fun nyin tẹlẹ̀, ki 
ẹnyin ki o le ni alafia ninu mi. Ninu aiye, 
ẹnyin o ni ipọnju; ṣugbọn ẹ tújuka; mo ti 
ṣẹgun aiye. 


JOHANMU 17, 18 

l 7. 1NKAN wọnyi ni Jesu sọ, o si gbé oju 

rẹ̀ soke ọrun, o si wipe, Baba, wakati 

na de: yìn Ọmọ rẹ logo, ki Ọmọ rẹ ki o le yìn 
ọ logo pẹlu: 

2Gẹgẹ bi iwọ ti fun u li aṣẹ lori enia 
gbogbo, ki o le fi iye ainipẹkun fun gbogbo 
awọn ti o fifun u. 

3 Iye ainipẹkun na si li eyi, ki nwọn ki o le 
mọ ọ, iwọ nikan Ọlọrun otitọ, ati Jesu Kristi, 
ẹniti iwọ rán. 

43 Emi ti yìn ọ logo li aiye: emi ti parí iṣẹ ti 
iwọ fifun mi lati ṣe. 

5Njẹ nisisiyi, Baba, ṣe mi logo pẹlu ara rẹ, 
ogo ti mo ti ní pẹlu rẹ ki aiye ki o to wà. 

6 Emi ti fi orukọ rẹ hàn fun awọn enia ti 
iwọ ti fifun mi lati inu aiye wá: tirẹ ni nwọn ti 
jẹ ri, iwọ si ti fi wọn fun mi; nwọn si ti pa òrọ 
rẹ mẹ. 

T Nisisiyi nwọn mọ pe, ohunkohun gbogbo 
ti iwọ ti fifun mi, lati ọdọ rẹ Wá ni. 

8Nitori òrọ ti iwọ fifun mi, emi ti fifun 
wọn, nwọn si ti gbà a, nwọn si ti mò nitôtọ 
pe, lọdọ rẹ ni mo ti jade wá, nwọn si gbagbé 
pe iwọ li o rán mi. 

9 Emi ngbadura fun wọn: emi kò gbadura 
fun araiye, ṣugbọn fun awọn ti iwọ ti fifun mi; 
nitoripe tirẹ ni nwọn iṣe. 

10 Tirẹ sá ni gbogbo ohun ti iṣe temi, ati 
temi si ni gbogbo ohun ti iṣe tirẹ; a si ti ṣe mi 
logo ninu wọn. 

tI Emi kò si si li aiye m$, awọn wọnyi si 
mbẹ li aiye, emi si mbọ wá sọdọ rẹ. Baba 
mim, pa awọn ti o ti fifun mi mẹ, li orukọ rẹ, 
ki nwọn ki o le jẹ òkan, ani gẹgẹ bi awa. 

12 Nigbati mo wà pẹlu wọn li aiye, mo pa 
Wọn mọ li orukọ rẹ: awọn ti iwọ fifun mi, ni 
mo ti pamQ, ẹnikan ninu wọn kò si ṣẹ̀gbe 
bikoṣe ọmọ egbé; ki iwe—mimQO ki o le ṣẹ. 

13 Ṣugbọn nisisiyi emi si mbọ wá sọdọ rẹ, 
nkan wọnyi ni mo si nsọ li aiye, ki nwọn ki o 
le ni ayò mi ni kikun ninu awọn tikarawọn. 

14 Emi ti fi ẹrọ rẹ fun wọn; aiye si ti korira 
Wọn, nitoriti nwọn kì iṣe ti aiye, gẹgẹ bi emi 
kì iti iṣe ti aiye. 

15 Emi ko gbadura pe, ki iwọ ki o mu wọn 
kuro li aiye, ṣugbọn ki iwọ ki o pa wọn mQ 
kuro ninu ibi. 

16 Nwọn kì iṣe ti aiye, gẹgẹ bi emi kì ti iṣe ti 
aiye. 

17 Sọ wọn di mimQ ninu otitọ: otitọ li òrọ rẹ. 

18 Gẹgẹ bi iwọ ti rán mi wá si aiye, bẹ li 
emi si rán wọn si aiye pẹlu. 

18 Emi si yà ara mi si mim€ nitori wọn, ki a 


778 


le sọ awọn tikarawọn pẹlu di mimQ: ninu 
otitọ. 

20 Kì si iṣe kìki awọn wọnyi ni mo ngbadura 
fun, ṣugbọn fun awọn pẹlu ti yio gbà mi gbọ 
nipa ọrọ wọn; 

21 Ki gbogbo nwọn ki o le jẹ ọkan; gẹgẹ bi 
iwọ, Baba, ti jẹ ninu mi, ati emi ninu rẹ, ki 
awọn pẹlu ki o le jẹ òkan ninu wa: ki aiye ki o 
le gbagbé pe, iwọ li o rán mi. 

22 Ogo ti iwọ ti fifun mi li emi si ti fifun 
wọn; ki nwọn ki o le jẹ ọkan, gẹgẹ bi awa ti jẹ 
ẹòkan; 

23 Emi ninu wọn, ati iwọ ninu mi, ki a le ṣe 
wọn pé li ẹkan; ki aiye ki o le mò pe, iwọ li o 
rán mi, ati pe iwọ si fẹràn wọn gẹgẹ bi iwọ ti 
fẹràn mi. 

24 Baba, emi fẹ ki awọn ti iwọ fifun mi, ki o 
wà lọdọ mi, nibiti emi gbé wà; ki nwọn le má 
wò ogo mi, ti iwọ ti fi fifun mi: nitori iwọ sá 
fẹràn mi ṣiwaju ipilẹṣẹ aiye. 

25 Baba olododo, aiye kò mò ọ: ṣugbọn emi 
mò ọ, awọn wọnyi si mò pe iwọ li o rán mi. 

26 Mo ti sọ orukọ rẹ di mimọ fun wọn, emi 
ô si sọ ọ di mimò: ki ifẹ ti iwọ fẹràn mi, le má 
wà ninu wọn, ati emi ninu wọn. 

l 8 1 NIGBATI Jesu si ti sọ nkan wọnyi 
tan, o jade pẹlu awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ 

lọ soke odò Kedroni, nibiti agbala kan wà, 

ninu eyi ti o wò, on ati awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀. 

2 Judasi, ẹniti o fi i hàn, si mò ibẹ̀ pẹlu: 
nitori nigba—pupọ ni Jesu ima lọ sibẹ̀ pẹlu 
awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀. 

3Nigbana ni Judasi, lẹhin ti o ti gbà ẹgbẹ 
ọmọ-—ogun, ati awọn onṣẹ lati ọdọ awọn olori 
alufa ati awọn Farisi, wá sibẹ̀ ti awọn ti fitilà 
ati ÒguUṢÒ, ati ohun ijà. 

4 Nitorina bi Jesu ti mò ohun gbogbo ti mbò 
wá ba on, o jade lọ, o si wi fun wọn pe, Tali ẹ 
nwá? 

5Nwọn si da a lohùn wipe, Jesu ti Nasareti. 
Jesu si wi fun wọn pe, Emi niyi. Ati Judasi 
pẹlu, ẹniti o fi i hàn, duro pẹlu wọn. 

Nitorina bi o ti wi fun wọn pe, Emi niyi, 
nwọn bi sẹhin, nwọn si ṣubu lulẹ. 

7 Nitorina o tún bi wọn l€re, wipe, Tali ẹ 
nwá? Nwọn si wipe, Jesu ti Nasareti. 

8 Jesu dahùn pe, Mo ti wi fun nyin pe, emi 
niyi: njẹ bi emi li ẹ ba nwá, ẹ jẹ ki awọn 
wọnyi ma lọ: 

9 Ki ẹ̀rọ nì ki o le ṣẹ, eyi ti o wipe, Awọn ti 
iwọ fifun mi, emi kò sọ òkan nù ninu wọn. 

10 Nigbana ni Simoni Peteru ẹniti o ni idà, o 


779 


fà a yọ, o si ṣá ọmọ—ọdọ olori alufa, o si ke etí 
ọtun rẹ̀ sọnù. Orukọ iranṣẹ na ama jẹ Malku. 

ti Nitorina Jesu wi fun Peteru pe, Tẹ̀ idà rẹ 
bọ inu àkọ rẹ̀: ago ti Baba ti fifun mi, emi ô ṣe 
alaimu u bi? 

12 Nigbana li ẹgbẹ ọmọ—ogun, ati olori ẹṣé, 
ati awọn onṣẹ awọn Ju mu Jesu, nwọn si dẹ̀ e. 

13 Nwọn kẹ fa a lọ sọdọ Anna; nitori on ni 
iṣe ana Kaiafa, ẹniti iṣe olori alufa li ọdún na. 

14 Kaiafa sá ni iṣe, ẹniti o ti ba awọn Ju gbìmọ 
pe, o ṣanfani ki enia kan kú fun awọn enia. 

15 dSimoni Peteru si ntò Jesu lẹhin, ati 
ọmọ-ẹhin miran kan: ọmọ-ẹhin na jẹ ẹni 
mimò fun olori alufa, o si ba Jesu wò afin olori 
alufa lọ. 

16 Ṣugbọn Peteru duro li ẹnu—ẹòna lode. 
Nigbana li ọmọ-ẹhin miran nì, ti iṣe ẹni 
mimò fun olori alufa, o jade lọ, o si ba oluṣọna 
na sọ ọ, o si mu Peteru wọle. 

17 Nigbana li ọmọbinrin na ti nṣọ ẹnu—òna 
Wi fun Peteru pe, Iwọ pẹlu ha ṣe ọkan ninu 
awọn ọmọ-ẹhin ọkunrin yi bi? O wipe, Emi kẹ. 

18 Awọn ọmọ—ọdọ ati awọn onṣẹ si duro 
nibẹ̀, awọn ẹniti o ti daná ẹyín; nitori otutù 
mu, nwọn si nyána: Peteru si duro pẹlu wọn, 
o nyána. 

18 TiNigbana li olori alufa bi Jesu l€re niti 
awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀, ati niti ẹkọ rẹ̀. 

20 Jesu da a lohùn Wipe, Emi ti sòrọ ni 
gbangba fun araiye; nigbagbogbo li emi nkQni 
ninu sinagogu, ati ni tẹmpili nibiti gbogbo 
awọn Ju npejọ si: emi kò si sọ ohun kan ni 
ìkọkọ. 

21 Eṣe ti iwọ fi mbi mi lere? bere lọwọ 
awọn ti o ti gbé ẹrọ mi, ohun ti mo Wi fun 
wọn: wo o, awọn wọnyi mò ohun ti emi Wi. 

22 Bi o si ti Wi eyi tan, ọkan ninu awọn onṣẹ 
ti o duro tì i fi ọwọ rẹ̀ lù Jesu, wipe, Olori 
alufa ni iwọ nda lohùn bẹ? 

23 Jesu da a lohùn Wipe, Bi mo ba sọrọ 
buburu, jẹri si buburu na: ṣugbọn bi rere ba 
ni, eṣe ti iwọ fi nlù mi? 

24 Nitori Anna rán a lọ ni didẹ̀ sọdọ Kaiafa 
olori alufa. 

25Ṣugbọn Simoni Peteru duro, o si nyána. 
Nigbana ni nwọn wi fun u pe, Iwọ pẹlu ha ṣe 
ọkan ninu awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀? O si sẹ̀, o si 
wipe, Emi kẹ. 

26 Ọkan ninu awọn ọmọ—ọdọ olori alufa, ti 
iṣe ibatan ẹniti Peteru ke etí rẹ̀ sọnù, Wipe, 
Emi kò ha ri ọ pẹlu rẹ̀ li agbala? 

27 Nitorina Peteru tún sẹ: lojukanna akukọ 
si kọ. 


JOHANMU 18, 19 


28 TINitorina nwọn fa Jesu lati ọdọ Kaiafa lọ 
si ibi gbòngan idajọ: o si jẹ kùtukùtu owurò; 
awọn tikarawọn kò wò ini gbọngàn idajọ, ki 
nwọn ki o má ṣe di alaim€ẹ, ṣugbọn ki nwọn ki 
o le jẹ àse irekọja. 

23 Nitorina Pilatu jade tò wọn lọ, o si wipe, 
Ẹsun kili ẹnyin mu wá si ọkunrin yi? 

30 Nwọn si dahùn wi fun u pe, Ibamaṣepe 
ọkunrin yi nhùwa ibi, a kì ba ti fà a le ọ lọwọ. 

31 Nitorina Pilatu wi fun wọn pe, Ẹ mu u 
tikaranyin, ki ẹ si ṣe idajọ rẹ̀ gẹgẹ bi ofin nyin. 
Nitorina li awọn Ju wi fun u pe, Kò tẹ fun wa 
lati pa ẹnikẹni: 

32 Ki ẹ̀Qrọ Jesu ki o le ba ṣẹ, eyiti o sọ, ti o 
nṣapẹrẹ irú ikú ti on o kú. 

33 Nitorina Pilatu tún wò inu gbòngan idajọ 
lọ, o si pẹ Jesu, o si wi fun u pe, Ọba awọn Ju 
ni iwọ iṣe? 

34 Jesu dahùn pe, Iwọ sọ eyi fun ara rẹ ni, 
tabi awọn ẹlomiran sọ ọ fun ọ nitori mi? 

35 Pilatu dahùn wipe, Emi iṣe Ju bi? Awọn 
orilẹ—ẹ̀de rẹ, ati awọn olori alufa li o fà ọ le 
emi lọwọ: kini iwọ ṣe? 

36 Jesu dahùn wipe, Ijọba mi kì iṣe ti aiye 
yi: ibaṣepe ijọba mi iṣe ti aiye yi, awọn onṣẹ 
mi iba jà, ki a má bà fi mi le awọn Ju lọwọ: 
ṣugbọn nisisiyi ijọba mi kì iṣe lati ihin lọ. 

37 Nitorina Pilatu wi fun u pe, Njẹ iwọ ha ṣe 
ọba bi? Jesu dahùn wipe, Iwọ Wipe, ọba li emi 
iṣe. Nitori eyi li a ṣe bí mi, ati nitori idi eyi ni 
mo si ṣe Wá si aiye, ki emi ki o le jẹri si otitọ. 
Olukuluku ẹniti iṣe ti otitọ ngbé ohùn mi. 

38 Pilatu wi fun u pe, Kili otitọ? Nigbati o si 
ti wi eyi tan, o tún jade tò awọn Ju lọ, o si Wi 
fun wọn pe, Emi kò ri ẹ̀ṣẹ kan lowọ rẹ̀. 

35 Ṣugbọn ẹnyin ni àṣa kan pe, ki emi ki o 
da ọkan silẹ fun nyin nigba ajọ irekọja: 
nitorina ẹ ha fẹ ki emi kí o da Ọba awọn Ju 
silẹ fun nyin bi? 

40 Nitorina gbogbo wọn tún kigbe Wipe, Kì 
iṣe ọkunrin yi, bikoṣe Barabba. Ọlọṣa si ni 
Barabba. 


l ọ 1NITORINA ni Pilatu mu Jesu, o si 
nà a. 

2 Awọn ọmọ—ogun si hun ade ẹgún, nwọn 
si fi de e li ori, nwọn si fi aṣọ igunwà elesẹ̀ 
àluko wò ọ. 

3Nwọn si Wipe, Kabiyesi, Ọba awọn Ju! 
nwọn si fi ọwọ wọn gbá a loju. 

4 Pilatu si tún jade, o si wi fun wọn pe, Wo 
o, mo mu u jade tò nyin wá, ki ẹnyin ki o le 
mò pe, emi kò ri ẹ̀ṣẹ kan lọwọ rẹ̀. 


JOHANNU 19 


5 Nitorina Jesu jade wá, ti on ti ade ẹgún ati 
aṣọ elesẹ̀ àluko. Pilatu si wi fun wọn pe, Ẹ wò 
ọkunrin na! 

6 Nitorina nigbati awọn olori alufa, ati 
awọn onṣẹ ri i, nwọn kigbe wipe, Kàn a mọ 
agbelebu, kàn a mọ agbelebu. Pilatu wi fun 
Wọn pe, Ẹ mu u fun ara nyin, ki ẹ si kàn a mọ 
agbelebu: nitoriti emi ko ri ẹ̀ṣẹ lọwọ rẹ̀. 

T Awọn Ju da a lohùn wipe, Awa li ofin kan, 
ati gẹgẹ bi ofin wa o yẹ lati kú, nitoriti o fi ara 
rẹ̀ ṣe Ọmọ Ọlọrun. 

8.iNitorina nigbati Pilatu gbQ òrọ yi ẹ̀ru 
tubọ ba a. 

SO si tun wò inu gbòngan idajọ lọ, o si wi 
fun Jesu pe, Nibo ni iwọ ti wá? Ṣugbọn Jesu 
kò da a lohùn. 

10 Nitorina Pilatu wi fun u pe, Emi ni iwọ 
ko fọhun si? iwọ kò mò pe, emi li agbara lati 
dá ọ silẹ, emi si li agbara lati kàn ọ mọ 
agbelebu? 

TI Jesu da a lohun pe, Iwọ kì ba ti li agbara 
kan lori mi, bikoṣepe a fi i fun ọ lati oke Wá: 
nitorina ẹniti o fi mi le ọ lọwọ li o ni ẹ̀ṣẹ pòju. 

12 Nitori eyi Pilatu nwá òna lati dá a silẹ: 
ṣugbọn awọn Ju kigbe, Wipe, Bi iwọ ba dá 
ọkunrin yi silẹ, iwọ kì iṣe ọrẹ Kesarl: ẹnikẹni 
ti o ba ṣe ara rẹ̀ li ọba, o sẹ̀rọ òdi si Kesari. 

13q(Nitorina nigbati Pilatu gbé òrọ wọnyi, o 
mu Jesu jade wá, o si joko lori ité idajọ ti a 
np ni Okuta—titẹ, ṣugbọn li ede Heberu, 
Gabbata. 

10 jẹ Ipalẹmẹ: ajọ irekọja, o jẹ iwọn 
Wakati ẹkẹfa: o si wi fun awọn Ju pe, Ẹ wò 
Ọba nyin! 

15 Nitorina nwọn kigbe wipe, Mu u kuro, 
mu u kuro, kàn a mọ agbelebu. Pilatu wi fun 
wọn pe, Emi o ha kàn Ọba nyin mọ agbelebu 
bi? Awọn olori alufa dahùn wipe, 

16 Awa kò li ọba bikoṣe Kesari. Nigbana li o 
fà a le wọn lọwọ latí kàn a mọ agbelebu. 

17 Nitorina nwọn mu Jesu, o si jade lọ, o rù 
agbelebu fun ara rẹ̀ si ibi ti a npẹ̀ ni Ibi-agba— 
ri, li ede Heberu ti a npẹ̀ ni Golgota: 

18 Nibiti nwọn gbé kàn a mọ agbelebu, ati 
awọn meji miran pẹlu rẹ̀, niha ikini ati nìha 
keji, Jesu si wà larin. 

19 TPilatu si kọ iwe akọle kan pẹlu, o si fi i 
le ori agbelebu na. Ohun ti a si kọ ni, JESU TI 
NASARETI ỌBA AWỌN JU. 

20 Nitorina ọpọ awọn Ju li o kà iwe akọle yi: 
nitori ibi ti a gbé kàn Jesu mọ agbelebu 
sunmọ eti ilu: a si kọ ọ li ẹ̀de Heberu, ati ti 
Latini, ati ti Helene. 


780 


21 Nitorina awọn olori alufa awọn Ju wi fun 
Pilatu pe, Máṣe kọ ọ pe, Ọba awọn Ju; ṣugbọn 
pe on wipe, Emi li Ọba awọn Ju. 

22 Pilatu dahùn pe, Ohun ti mo ti kọ tan, 
mo ti kọ na. 

23 Nigbana li awọn ọmọ-—ogun, nigbati 
nwọn kàn jesu mọ agbelebu tan, nwọn mu 
aṣọ rẹ̀, nwọn si pín wọn si ipa mẹrin, apakan 
fun ọmọ—ogun kọkan, ati àwọtẹlẹ rẹ̀: ṣugbọn 
àwòọtẹlẹ na kò li ojuran, nwọn hun u lati oke 
titi jalẹ. 

24 Nitorina nwọn wi fun ara wọn pe, FẸ má 
jẹ ki a fà a ya, ṣugbọn ki a ṣẹ kẹ̀ké nitori rẹ̀, ti 
ẹniti yio jẹ: ki iwe—mim6ô ki o le ṣẹ, ti o wipe, 
Nwọn pín aṣọ mi larin ara wọn, nwọn si ṣẹ 
kẹ̀ké fun aṣọ ileke mi. Nkan wọnyi li awọn 
ọmọ-ogun ṣe. 

25 ìya Jesu ati arabinrin iya rẹ̀ Maria aya 
Klopa, ati Maria Magdalene, si duro nibi 
agbelebu. 

26 Nitorina nigbati Jesu ri iya rẹ̀, ati ọmọ— 
ẹhin na duro, ẹniti Jesu fẹràn, o wi fun iya rẹ̀ 
pe, obinrin, wò ọmọ rẹ! 

27 Lẹhin na li o si wi fun ọmọ-ẹhin na pe, 
Wò iya rẹ! Lati wakati na lọ li ọmọ-ẹhin na si 
ti mu u lọ si ile ara rẹ̀. 

28 TL ẹhin eyi, bi Jesu ti mò pe, a ti pari 
ohun gbogbo tan, ki iwe—mimQô le ba ṣẹ, o 
Wipe, Orungbẹ ngbẹ mi. 

29 A gbé ohun ẹlo kan kalẹ nibẹ̀ ti o kún fun 
ọti kikan: nwọn si fi sponge ti o kun fun ọti 
kikan, sori igi hissopu, nwọn si fi si i li ẹnu. 

30 Nitorina nigbati Jesu si ti gbà ọti kikan na, 
o wipe, O pari: o si tẹ ori rẹ̀ ba, o jọwọ ẹmí rẹ̀ 
lọwọ. 

31 Nitori o jẹ ọjọ Ipalẹmọ, ki okú wọn ma 
bà wà lori agbelebu li ọjọ isimi, (nitori ojọ nla 
ni ọjọ isimi na) nitorina awọn Ju bẹ̀ Pilatu pe 
ki a ṣẹ egungun itan wọn, ki a si gbe wọn 
kuro. 

32 Nitorina awọn ọmọ—ogun wá, nwọn si 
ṣẹ̀ egungun itan ti ekini, ati ti ekeji, ti a kàn 
mọ agbelebu pẹlu rẹ̀. 

33 Ṣugbọn nigbati nwọn de ọdọ Jesu, ti 
nwọn si ri pe, o ti kú na, nwọn kò si ṣé egun— 
gun itan rẹ̀: 

34 Ṣugbọn ọkan ninu awọn ọmọ—ogun na fi 
ẹkọ gún u li ẹgbẹ, lojukanna ẹ̀jẹ ati omi si tú 
jade. 

35 Ẹniti o ri i si jẹri, otitọ si li ẹrí rẹ̀: o si mò 
pe ôtọ li on wi, ki ẹnyin ki o le gbagbQ. 

36 Nkan wọnyi ṣe, ki iwe—mimée ki o le ṣẹ, 
ti o wipe, A kì yio fẹ egungun rẹ̀. 


781 


37 Iwe—mimQ miran ẹ̀wẹ si wipe, Nwọn o 
ma wò ẹniti a gún li òkọ. 

38 TILẹhin nkan wọnyi ni Josefu ará Arima— 
tea, ẹniti iṣe ọmọ—ẹhin Jesu, ṣugbọn ni ikòkọ 
nitori ìbẹru awọn Ju, o bẹ̀ Pilatu ki on ki o le 
gbé okú Jesu kuro: Pilatu si fun u li aṣẹ. Nito— 
rina li o wá, o si gbé okú Jesu lọ. 

39 Nikodemu pẹlu si wá, ẹniti o tò Jesu wá 
loru lakọṣe, o si mu àdapò ojia ati aloe wá, o 
to ìwọn ọgọrun litra. 

40 Bẹni nwọn gbé okú Jesu, nwọn si fi aṣọ 
ògbọ dì i pẹlu turari, gẹgẹ bi iṣe awọn Ju ti ri 
ni isinkú wọn. 

41 Agbala kan si wà nibiti a gbé kàn a mọ 
agbelebu; ibojì titun kan sí wà ninu agbala na, 
ninu eyiti a ko ti itẹ ẹnikẹni si ri. 

42 Njẹ nibẹ ni nwọn si tẹ̀ Jesu si, nitori 


Ipalẹméẹ awọn Ju; nitori ibojì na wà nitosi. 

2 0 1 LI ọjọ ikini ọsẹ ni kùtùkùtù nigbati ilẹ 
kò ti im, ni Maria Magdalene wá si 

ibojì, o si ri pe, a ti gbé okuta kuro li ẹnu ibojì. 

2 Nitorina o sare, o si tò Simoni Peteru wá, 
ati ọmọ-ẹhin miran na ẹniti Jesu fẹran, o si 
wi fun wọn pe, Nwọn ti gbé Oluwa kuro ninu 
ibojì, awa kò si mò ibi ti nwọn gbé té ẹ si. 

3 Nigbana ni Peteru jade, ati ọmọ-ẹhin 
miran na, nwọn si wá si ibojì. 

4 Awọn mejeji si jùmọ sare: eyi ọmọ—ẹhin 
miran nì si sare yà Peteru, o si tẹ̀tekọ de ibojì. 

5 O si bẹ̀rẹ, o si wò inu rẹ̀, o ri aṣọ ọgbọ na 
lelẹ; ṣugbọn on kò wò inu rẹ̀. 

6 Nigbana ni Simoni Peteru ti mbò lẹhin rẹ̀ 
de, o si wò inu ibojì, o si ri aṣọ Ọgbọ na wà nilẹ̀. 

7 Ati pe gele, ti o wà nibi ori rẹ̀, kò si wà 
pẹlu aṣọ ọgbọ na, ṣugbọn a ká a jọ ni ibikan 
fun ara rẹ̀. 

8 Nigbana li ọmọ-ẹhin miran na, ẹniti o kọ 
de ibojì, wò inu rẹ̀ pẹlu, o si ri, o si gbagbQ. 

9 Nitoripe nwọn kò sá ti imò iwe—mimô pe, 
on kò le ṣaima jinde kuro ninu okú. 

10 Bẹli awọn ọmọ-ẹhin na si tun pada lọ si 
ile wọn. 

ti qIṢugbọn Maria duro leti ibojì lode, o nsọ— 
kun: bi o ti nsọkun, bẹli o bẹ̀rẹ, o si wò inu 
ibojì. 

120 si kiyesi awọn angẹli meji alaṣọ fun— 
fun, nwọn joko, ọkan niha ori, ati ọkan niha 
ẹsẹ̀, nibiti oku Jesu gbé ti sùn si. 

13Nwọn si wi fun u pe, Obinrin yi, €ṣe ti 
iwọ fi nsọkun? O si wí fun wọn pe, Nitoriti 
nwọn ti gbé Oluwa mi, emi kò si mò ibiti 
nwọn gbé té ẹ si. 


JOHANNU - 19, 20 
14 Nigbati o si ti Wi eyi tan, o yipada, o si ri 
Jesu duro, kò si mò pe Jesu ni. 

15 Jesu Wi fun u pe, Obinrin yi, eṣe ti iwọ fi 
nsọkun? tani iwọ nwá? On ṣebi oluṣọgba ní 
iṣe, o wi fun u pe, Alàgba, bi iwọ ba ti gbé e 
kuro nihin, sọ ibiti o gbé tẹ ẹ si fun mi, emi o 
si gbé e kuro. 

16 Jesu Wi fun u pe, Marla. O si yipada, o wi 
fun u pe, Rabboni; eyi ti o jẹ Olukọni. 

17 Jesu Wi fun u pe, Máṣe fi ọwọ kàn mi; 
nitoriti emi kò ti igòke lọ sọdọ Baba mi: 
ṣugbọn lọ sọdọ awọn arakunrin mi, si wi fun 
wọn pe, Emi ngòke lọ sọdọ Baba mi, ati Baba 
nyin; ati sọdọ Ọlọrun mi, ati Ọlọrun nyin. 

18 Maria Magdalene wá, o si sọ fun awọn 
ọmọ-ẹhin pe, on ti ri Oluwa, ati pe, o si ti sọ 
nkan wọnyi fun on. 

19 Lọjọ kanna, lọjọ ikini òsẹ nigbati alé lé, ti 
a si ti tì ilẹkun ibiti awọn ọmọ-—ẹhin gbé pejọ, 
nitori ìbẹru awọn Ju, bẹni Jesu de, o duro 
larin, o si wi fun wọn pe, Alafia fun nyin. 

20 Nigbati o si ti Wi bẹ tan, o fi ọwọ ati ìha 
rẹ̀ hàn wọn. Nitorina li awọn ọmọ-ẹhin yò, 
nigbati nwọn ri Oluwa. 

21 Nitorina Jesu si tún wi fun wọn pe, Alafia 
fun nyin: gẹgẹ bi Baba ti rán mi, bẹli emi si 
rán nyin. 

22 Nigbati o si ti Wi eyi tan, o mí si wọn, o si 
wi fun wọn pe, Ẹ gbà Ẹmí Mim6: 

23 Ẹṣẹ ẹnikẹni ti ẹnyin ba fi jì, a fi ji wọn; 
ẹ̀ṣẹ ẹnikẹni ti ẹnyin ba da duro, a da wọn 
duro. 

24 TṢugbọn Tomasi, ọkan ninu awọn meji— 
la, ti a npe ni Didimu, kò wà pẹlu wọn nigbati 
Jesu de. 

25 Nitorina awọn ọmọ-—ẹhin iyokù wi fun u 
pe, Awa ti ri Oluwa. Ṣugbọn o wi fun wọn pe, 
Bikoṣepe mo ba ri àpá iṣo li ọwọ rẹ̀ ki emi ki o 
si fi ika mi si àpá iṢô na, ki emi ki o si fi ọwé 
mi si ìha rẹ̀, emi kì yio gbagbô. 

26 Lẹhin ijọ mẹjọ awọn ọmọ-ẹhin si tún 
Wà ninu ile, ati Tomasi pẹlu wọn: nigbati a si 
ti tì ilẹkun, Jesu de, o si duro larin, o si Wipe, 
Alafia fun nyin. 

27 Nigbana li o wi fun Tomasi pe, Mu ika rẹ 
wá nihin, ki o si wò ọwọ mi; si mu ọwọ rẹ wá 
nihin, ki o si fi si ìha mi: kì iwọ ki o máṣe 
alaigbagbô mẹ, ṣugbọn jẹ onigbagbọ. 

28 Tomasi dahun o si wi fun u pe, Oluwa mi 
ati Ọlọrun mi! 

29 Jesu wi fun u pe, nitoriti iwọ ri mi ni iwọ 
ṣe gbagb6: alabukun—fun li awọn ti kÒ ri, ti 
nwọn si gbagbé. 


JOHANMU- 20, 21 
30 Ọpọlọpọ iṣẹ àmi miran ni Jesu ṣe niwaju 
awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀, ti a kò kọ sinu iwe yi: 
31 Ṣugbọn wọnyi li a kọ, ki ẹnyin ki o le 
gbagbé pe, Jesu ni iṣe Kristi na, Ọmọ Ọlọrun; 
ati ni gbigbàgbẹ, ki ẹnyin ki o le ni ìye li 


orukọ rẹ̀. 

2 l 1 LẸHIN nkan wọnyi, Jesu tún fi ara 
rẹ̀ hàn fun awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ leti 

okun Tiberia; bayi li o si farahàn. 

2Simoni Peteru, ati Tomasi ti a npẹ̀ ni 
Didimu, ati Natanaeli ara Kana ti Galili, ati 
awọn ọmọ Sebede, ati awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ 
meji miran jùmọ wà pọ. 

3Simoni Peteru wi fun wọn pe, Emi nlọ 
ipẹja. Nwọn wi fun u pe, Awa pẹlu mba ọ lọ. 
Nwọn jade, nwọn si wò inú ọkò; li oru na 
nwọn kò si mú ohunkohun. 

4Ṣugbọn nigbati ilẹ bẹrẹ si imô, Jesu duro 
leti okun: ṣugbọn awọn ọmọ-ẹhin kò mò pe 
Jesu ni. 

5 Nitorina Jesu wi fun wọn pe, Ẹnyin ọmọ— 
de, ẹ li onjẹ diẹ bi? Nwọn da a lohùn wipe, 
Rára o. 

60 si wi fun wọn pe, Ẹ sọ àwọn si apa ọtùn 
ọkò, ẹnyin ô si ri. Nitorina nwọn sọ ọ, nwọn 
kò si le fà a jade nitori ọpọ ẹja. 

T Nitorina li ọmọ—ẹhin na ti Jesu fẹran wi 
fun Peteru pe, Oluwa ni. Nigbati Simoni 
Peteru gbẹ pe Oluwa ni, bẹli o di amure ẹ̀wu 
rẹ̀ mọra, (nitori o wà ni ìhoho), o si gbé ara rẹ̀ 
sọ sinu okun. 

Ṣugbọn awọn ọmọ-ẹhin iyoku mu ọkọ 
kekere kan wá (nitoriti nwọn kò jina silẹ, 
ṣugbọn bi iwọn igba igbọnwọ); nwọn nwQô 
àwọn na ti o kún fun ẹja. 

9 Nigbati nwọn gúnlẹ, nwọn ri iná ẹyin 
nibẹ, ati ẹja lori rẹ̀, ati akara. 

10 Jesu wi fun wọn pe, Ẹ mú ninu ẹja ti ẹ pa 
nisisiyi wá. 

tI Nitorina Simoni Peteru gòke, o si fà àwọn 
na wálẹ, o kún fun ẹja nla, o jẹ mẹtaleládọjọ: bi 
nWọn si ti pò to nì, àwọn na kò ya. 

12 Jesu wi fun wọn pe, Ẹ wá jẹun owurẹ̀. Kò 
si si ẹnikan ninu awọn ọmọ-ẹhin ti o jẹ bi i pe, 
Tani iwọ iṣe? nitoriti nwọn mò pe Oluwa ni. 

13 Jesu wá, o si mu akara, o si fifun wọn, 
gẹgẹ bẹ si li ẹja. 


782 


14 Eyi ni igba kẹta nisisiyi ti Jesu farahàn 
awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀, lẹhin igbati o jìnde kuro 
ninu okú. 

15 Njẹ lẹhin igbati nwọn jẹun owurò tan, 
Jesu wi fun Simoni Peteru pe, Simoni, ọmọ 
Jona, iwọ fẹ mi jù awọn wọnyi lọ bi? O si wi 
fun u pe, Bẹni Oluwa; iwọ mò pe, mo fẹràn 
rẹ. O wi fun u pe, Ma bẹ awọn ọdọ—agutan 
mi. 

160 tún wi fun u nigba keji pe, Simoni, 
ọmọ Jona, iwọ fẹ mi bi? O wi fun u pe, Bẹni 
Oluwa; iwọ mò pe, mo fẹràn rẹ. O wi fun u 
pe, Ma bô awọn agutan mi. 

17O wi fun u nigba kẹta pe, Simoni, ọmọ 
Jona, iwọ fẹràn mi bi? Inu Peteru bajẹ, nitoriti 
o wi fun u nigba ẹkẹta pe, Iwọ fẹràn mi bi? O 
si wi fun u pe, Oluwa, iwọ mò ohun gbogbo; 
iwọ mò pe, mo fẹràn rẹ. Jesu Wi fun u pe, Má 
bẹ̀ awọn agutan mi. 

18 L6tọ, lôtọ ni mo wi fun ọ, nigbati iwọ wà 
li ọdọmọde, iwọ a ma di ara rẹ li àmurẹ̀, iwọ a 
si ma rìn lọ si ibiti iwọ ba fẹ: ṣugbọn nigbati 
iwọ ba di arugbo, iwọ o nà ọwọ rẹ jade, 
ẹlomiran yio si di ọ li amure, yio si mu ọ lọ si 
ibiti iwọ kò fẹ. 

18 O wi eyi, o fi nṣapẹrẹ irú ikú ti yio fi yìn 
Ọlọrun logo. Lẹhin igbati o si ti Wi eyi tan, o 
Wi fun u pe, Ma tò mi lẹhin. 

20 Peteru si yipada, o ri ọmọ-ẹhin nì, ẹniti 
Jesu fẹràn, mbọ lẹhin; ẹniti o si rògun si àiya 
rẹ̀ nigba onjẹ alẹ ti o si wi fun u pe, Oluwa, 
tali ẹniti o fi ọ hàn? 

21 Nigbati Peteru ri i, o wi fun Jesu pe, 
Oluwa, Eleyi ha nke? 

22 Jesu Wi fun u pe, Bi emi ba fẹ ki o duro 
titi emi o fi de, kili eyini si ọ? iwọ má tọ mi 
lẹhin. 

23 Nitorina ẹrọ yi si tàn ka lárin awọn 
arakunrin pe, ọmọ-ẹhin nì kì yio kú: ṣugbọn 
Jesu kò wi fun u pe, On kì yio kú; ṣugbọn, Bi 
emi ba fẹ ki o duro titi emi o fi de, kili eyinì 
si ọ? 

24 Eyi li ọmọ—ẹhin na, ti o jẹri nkan wọnyi, 
ti o si kọwe nkan wọnyi: awa si mò pe, otitọ 
ni ẹ̀rí rẹ̀. 

25 Ọpọlọpọ ohun miran pẹlu ni Jesu ṣe, 
eyiti bi a ba kọwe wọn li ọkọkan, mo rò pe 
aiye pápa kò le gbà iwe na ti a ba kọ. Amin. 


IṢE AWỌN APOSTELI 


l 1TEOFILU, ìhìn iṣaju ni mo ti rò, niti 
ohun gbogbo ti Jesu bẹ̀rẹ si iṣe, ati si iké, 

2 Titi o fi di ọjọ ti a gbà a lọ soke, lẹhin ti o 
ti ti ipa Ẹmi MimQ paṣẹ fun awọn aposteli ti 
o yàn: 

3 Awọn ẹniti o si farahàn fun láye lẹhin 
ìjiya rẹ̀ nipa ẹ̀rí pupọ ti o daju, ẹniti a ri lọdọ 
Wọn li ogoji ọjọ ti o nsọ ohun ti iṣe ti ijọba 
Ọlọrun: 

4 Nigbati o si ba wọn pejọ, o paṣẹ fun wọn, 
ki nwọn ki o máṣe kuro ni Jerusalemu, ṣugbọn 
ki nwọn ki o duro dẹ̀ ileri Baba, eyiti, o wipe, 
ẹnyin ti gbQ li ẹnu mi: 

5 Nitori nitotọ ni Johannu fi omi baptisi; 
ṣugbọn a o fi Ẹmí Miméô baptisi nyin, kì iṣe 
ọjọ pupọ lati oni lọ. 

6 Nitorina nigbati nwọn si pejọ, nwọn bi i 
lere pe, Oluwa, lati igbayi lọ iwọ éô ha mu 
ijọba pada fun Israeli bi? 

TO si wi fun wọn pe, Kì iṣe ti nyin lati mò 
akoko tabi ìgba, ti Baba ti yàn nipa agbara on 
tikararẹ̀. 

BṢugbọn ẹnyin ô gbà agbara, nigbati Ẹmí 
Mimẹ ba bà le nyin: ẹ o si ma ṣe ẹlẹri mi ni 
Jerusalemu, ati ni gbogbo Judea, ati ni Sa— 
maria, ati titi de opin ilẹ aiye. 

9 Nigbati o si ti wi nkan wọnyi, bi nwọn ti 
nwò, a gbé e soke; awọsanma si gbà a kuro li 
oju wọn. 

10 Bi nwọn si ti tẹ̀jum6 oju ọrun bi o ti nrẹ̀ 
oke, kiyesi i, awọn ọkunrin meji alaṣọ àla 
duro leti ọdọ wọn; 

11 Ti nwọn si Wipe, Ẹnyin ará Galili, eṣe ti ẹ 
fi duro ti ẹ nwò oju ọrun? Jesu na yi, ti a gbà 
soke ọrun kuro lọwọ nyin, yio pada bẹ̀ gẹgẹ bi 
ẹ ti ri i ti o nlọ si ọrun. 

12 Nigbana ni nwọn pada ti ori òke ti a npẹ̀ 
ni Olifi lọ si Jerusalemu, ti o sunmọ Jerusale— 
mu ni ìwọn ìrìn ọjọ isimi kan. 

13 Nigbati nwọn si wọle, nwọn lọ si yara 
oke, nibiti Peteru, ati Jakọbu, ati Johannu, ati 
Anderu, ati Filippi, ati Tomasi, Bartolomeu, 
ati Matteu, Jakọbu ọmọ Alfeu, ati Simoni 
Selote, ati Juda arakunrin Jakọbu, gbe wà. 

14 Gbogbo awọn wọnyi fi ọkàn kan duro si 
adura ati si ẹ̀bẹ, pẹlu awọn obinrin, ati Maria 
iya Jesu ati awọn arakunrin rẹ̀ pẹlu. 

15 TINi ijọ wọnni ni Peteru si dide duro li 
awujọ awọn ọmọ-ẹhin (iye awọn enia gbogbo 
ninu ijọ jẹ ọgọfa,) o ni, 


16 Ẹnyin ará, Iwe—mimQ kò le ṣe ki o má ṣẹ, 
ti Ẹmi Miméô ti sọtẹlẹ lati ẹnu Dafidi niti 
Judasi, ti o ṣe amòna fun awọn ti o mu Jesu. 

17 Nitori a kà a kún wa, o si ni ipin ninu iṣẹ 
iranṣẹ yi. 

18 Njẹ ọkunrin yi sá ti fi ere aiṣôtọ rà ilẹ 
kan; nigbati o si ṣubu li ògedengbé, o bé li 
agbedemeji, gbogbo ifun rẹ̀ si tú jade. 

ISO si di mimò fun gbogbo awọn ti ngbe 
Jerusalemu; nitorina li a fi npẹ̀ igbé na ní 
Akeldama li ẹ̀de wọn, eyini ni, Igbe ẹ̀jẹ. 

20A sá kọ ọ ninu Iwe Psalmu pe, Jẹ ki 
ibujoko rẹ̀ ki o di ahoro, ki ẹnikan ki o má si 
ṣe gbé inu rẹ̀, ati oyẹ̀ rẹ̀, ni ki ẹlomiran gbà. 

21 Nitorina ninu awọn ọkunrin wọnyi ti 
nwọn ti mba wa rìn ni gbogbo akoko ti Jesu 
Oluwa nwọle, ti o si njade lárin wa, 

22 Bẹ̀rẹ lati igba baptismu Johannu wá, titi o 
fi di ọjọ na ti a gbé e lọ soke kuro lọdọ wa, o 
yẹ ki ọkan ninu awọn wọnyi ṣe ẹlẹri ajinde rẹ̀ 
pẹlu wa. 

23Nwọn si yàn awọn meji, Josefu ti a npẹ̀ 
ni Barsabba, ẹniti a sọ apele rẹ̀ ni Justu, ati 
Mattia. 

24 Nwọn si gbadura, nwọn si Wipe, IWọ, 
Oluwa, olumò ọkàn gbogbo enia, fihàn ninu 
awọn meji yi, ewo ni iwọ yàn, 

25 Ki o le gbà ipò ninu iṣẹ iranṣẹ yi ati iṣẹ 
aposteli, eyiti Judasi ṣubu kuro ninu rẹ̀ ki o le 
lọ si ipò ti ara rẹ̀. 

26 Nwọn si dìbo fun wọn; ìbo si mu Mattia; 
a si kà a mọ awọn aposteli mọkanla. 

2 1NIGBATI ọjọ Pentekosti si de, gbogbo 
nwọn fi ọkàn kan wà nibikan. 

2Lojijì irô si ti ọrun wá, gẹgẹ bi irô ẹ̀fúfu 
lile, o si kún gbogbo ile nibiti nwọn gbé joko. 

3Ẹla ahọn bi ti iná si yọ si wọn, o pin ara rẹ̀ 
o si bà le olukuluku wọn. 

4Gbogbo nwọn si kún fun Ẹmí Mim6ô, 
nwọn si bẹ̀rẹ si ifi de miran sọrọ, gẹgẹ bi 
Ẹmí ti fun wọn li ohùn. 

5 Awọn Ju olufọkànsin lati orilẹ—ede gbogbo 
labẹ ọrun si ngbe Jerusalemu. 

6 Nigbati nwọn si gbọ irô yi, òpọlọpọ enia 
pejọ, nwọn si damu, nitoriti olukuluku gbé 
nwọn nsòrọ li ẹ̀de rẹ̀. 

THà si ṣe gbogbo wọn, ẹnu si yà wọn, 
nwọn nwi fun ara wọn pe, Wo o, ara Galili ki 
gbogbo awọn ti nsòrọ wọnyi iṣe? 


IṢE AWỌN APOSTELI 2 

8 Éha si ti ṣe ti awa fi ngbo olukuluku li ede 
Wa ninu eyiti a bí wa? 

9 Awọn ará Partia, ati Media, ati Elamu, ati 
awọn ti ngbé Mesopotamia, Judea, ati Kappa— 
dokia, Pontu, ati Asia, 

10 Erigia, ati Pamfilia, Egipti, ati ẹkùn Libia 
niha Kirene, ati awọn atipo Romu, awọn Ju 
ati awọn alawọṣe Ju, 

11 Awọn ara Krete ati Arabia, awa gbọ 
nwọn nsọrọ iṣẹ iyanu nla Ọlọrun li ẹ̀de wa. 

12 Hà si ṣe gbogbo wọn, o si rú wọn lojú, 
nwọn wi fun ara wọn pe, Kili a le mò eyi si? 

13Ṣugbọn awọn ẹlomiran nṣẹ̀fẹ nwọn si 
Wipe, Awọn ọkunrin wọnyi kún fun waini 
titun. 

14 Ṣugbọn Peteru dide duro pẹlu awọn 
mọkanla iyokù, o gbé ohùn rẹ̀ soke, o si Wi 
fun wọn gbangba pe, Ẹnyin enia Judea, ati 
gbogbo ẹnyin ti ngbé Jerusalemu, ki eyiyi ki o 
yé nyin, ki ẹ si fetísi òrọ mi: 

15 Nitori awọn wọnyi kò mutiyô, bi ẹnyin ti 
fi pé; wakati kẹta ọjọ sá li eyi. 

16 Ṣugbọn eyi li òrọ ti a ti sọ lati ẹnu woli 
Joeli wá pe; 

17 Ọlọrun wipe, Yio si ṣe ni ikẹhin ọjọ, Emi 
o tú ninu Ẹmí mi jade sara enia gbogbo: ati 
awọn ọmọ nyin—ọkunrin ati awọn ọmọ nyin 
obinrin yio ma sọtẹlẹ, awọn ọdọmọkunrin 
nyin yio si ma ri iran, awọn arugbo nyin yio si 
ma lá alá: 

18 Ati sara awọn ọmọ—ọdọ mi ọkunrin, ati 
sara awọn ọmọ-ọdọ mi obinrin li emi o tú 
ninu Ẹmí mi jade li ọjọ wọnni; nwọn o si ma 
sọtẹlẹ: 

19 Emi o si fi iṣẹ iyanu hàn loke li ọrun, ati 
àmì nisalẹ lori ilẹ: ẹ̀jẹ, ati iná, ati ríru ẹfin; 

20 A o sọ ôrùn di òkunkun, ati oṣupa di ẹ̀jẹ, 
ki ọjọ nla afiyesi Oluwa ki o to de: 

21 Yio si ṣe, ẹnikẹni ti o ba pé orukọ Oluwa, 
a o gbà a là. 

22 Ẹnyin enia Israeli, ẹ gbẹ òrọ wọnyi: Jesu 
ti Nasareti, ọkunrin ti a fi hàn fun nyin lati 
ọdọ Ọlọrun wá, nipa iṣẹ agbara ati ti iyanu, ati 
ti àmi ti Ọlọrun ti ọwé rẹ̀ ṣe lárin nyin, bi 
ẹnyin tikaranyin ti mò pẹlu: 

23 Ẹniti a ti fi le nyin lọwọ nipa ipinnu ìmọ 
ati imọtẹlẹ Ọlọrun; on li ẹnyin mu, ti ẹ ti ọwọ 
awọn enia buburu kàn mọ agbelebu, ti ẹ si pa. 

24 Ẹniti Ọlọrun gbé dide, nigbati o ti tú 
irora ikú: nitoriti kò ṣe iṣe fun u lati dì i mu. 

25 Nitori Dafidi ti Wi nipa tirẹ̀ pe, Mo ri 
Oluwa nigba—gbogbo niwaju mi, nitoriti o 
mbẹ li ọwọ ọtún mi, ki a mà bà ṣí mi ni ipò: 


784 


26 Nitorina inu mi dùn, ahọn mi si yò; 
pẹlupẹlu ara mi yio si simi ni ireti: 

27 Nitoriti iwọ ki yio fi ọkàn mi silẹ ni 
ipò—okú, bẹni iwọ ki yio jẹ ki Ẹni—Mimé rẹ ki 
o ri idibajẹ. 

28 Iwọ mu mi mò òna iye; iwọ ô mu mi kún 
fun ayò ni iwaju rẹ. 

28 Ará, ẹ jẹ ki emi ki o sọ fun nyin gbangba 
niti Dafidi baba nla pe, o kú, a si sin i, ibojì rẹ̀ 
si mbẹ lọdọ wa titi o fi di oni yi. 

30 Nitoriti iṣe woli, ati bi o ti mò pe, Ọlọrun 
ti fi ibura ṣe ileri fun u pe, Ninu irú—ọmọ inu 
rẹ̀, on ô mu òkan ijoko lori ité rẹ̀; 

31 O ri eyi tẹlẹ̀, o sọ ti ajinde Kristi pe, a kò 
fi ọkàn rẹ̀ silẹ ni ipò—okù, bẹli ara rẹ̀ kò ri 
idibajẹ. 

32 Jesu na yi li Ọlọrun ti ji dide, ẹlẹri eyiti 
gbogbo wa iṣe. 

33 Nitorina bi a ti fi ọw6 ọtún Ọlọrun gbe e 
ga, ti o si ti gbà ileri Ẹmí Mim6 lati ọdọ Baba, 
o tú eyi silẹ, ti ẹnyin ri, ti ẹ si gbé. 

34 Dafidi kò sá gòke lọ si ọrun: ṣugbọn on 
tikararẹ̀ wipe, OLUWA Wi fun Oluwa mi pe, 
Joko li ọwọ ọtún mi, 

35 Titi emi o fi sọ awọn ọtá rẹ di apofì itisẹ 
rẹ. 

36 Njẹ ki gbogbo ile Israeli ki o mò dajudaju 
pe, Ọlọrun ti fi Jesu na, ti ẹnyin kàn mọ 
agbelebu, jẹ Oluwa ati Kristi. 

37 Nigbati nwọn si gbQ, ọkàn wọn gbọgbẹ, 
nwọn si sọ fun Peteru ati awọn aposteli iyokù 
pe, Ará, kini ki awa ki o ṣe? 

38 Peteru si Wi fun wọn pe, Ẹ ronupiwada, 
ki a si baptisi olukuluku nyin li orukọ Jesu 
Kristi fun idariji ẹ̀ṣẹ nyin, ẹnyin o si gbà ẹbun 
Ẹmi Mim. 

38 Nitori fun nyin ni ileri na, ati fun awọn 
ọmọ nyin, ati fun gbogbo awọn ti o jìna rére, 
ani gbogbo awọn ti Oluwa Ọlọrun wa ô pẹ̀. 

40 Ati òrọ pupọ míran li o fi njẹrí ti o si nfi 
ngbà wọn niyanju Wipe, Ẹ gbà ara nyin là 
lọwọ iran arekereke yi. 

41 qNitorina awọn ti o si fi ayò gbà òrọ rẹ̀ a 
baptisi wọn: li ọjọ na a si kà ìwọn ẹgbẹdogun 
ọkàn kún wọn. 

42Nwọn si duro ṣinṣin ninu ẹké awọn 
aposteli, ati ni idapọ, ni bibu akara ati ninu 
adura. 

43 Ẹrù si ba gbogbo ọkàn: iṣẹ iyanu ati iṣẹ 
àmi pipọ li a ti ọwẹ awọn aposteli ṣe. 

44 Gbogbo awọn ti o si gbagboô wà ni ibikan, 
nwọn ni ohun gbogbo ṣọkan; 

45 Nwọn si ntà ohun ini ati ẹrù wọn, nwọn 


785 


si npín wọn fun olukuluku, gẹgẹ bi ẹnikẹni ti 
ṣe alaini. 

46 Nwọn si nfi ọkàn kan duro li ojojumQ 
ninu tẹmpili ati ni bibu akara ni ile, nwọn nfi 
inu didún ati ọkàn kan jẹ onjẹ wọn. 

47 Nwọn nyin Ọlọrun, nwọn si ni ojurere 
lọdọ enia gbogbo. Oluwa si nyàn kún wọn li 


ojojumọ awọn ti a ngbalà. 

3 1 NJẸ Peteru on Johannu jumọ ngòke lọ 
si tẹmpili ni Wakati adura, ti iṣe Wakati 

kẹsan ọjọ. 

2Nwọn si gbé ọkunrin kan ti o yarọ lati inu 
iya rẹ̀ wá, ti nwọn ima gbé kalẹ li ojojume li 
ẹnu-ọna tẹmpili ti a npe ni Daradara, lati má 
ṣagbe lọwọ awọn ti nwò inu tẹmpili lọ; 

3 Nigbati o ri Peteru on Johannu bi nwọn ti 
fẹ wò inu tẹmpili, o ṣagbe. 

4 Peteru si tẹjumé ọ, pẹlu Johannu, o ni, 
Wò wa. 

SO si fiyesi wọn, o nreti ati ri nkan gbà 
lọwọ wọn. 

6 Peteru wipe, Fadakà ati wura emi kò ni; 
ṣugbọn ohun ti mo ni eyini ni mo fifun ọ: Li 
orukọ Jesu Kristi ti Nasareti, dide ki o si m8 rin. 

TO si fà a li ọwé ọtún, o si gbé e dide: li 
ojukanna ẹsẹ rẹ̀ ati egungun kokosẹ rẹ̀ si 
mokun. 

80 si nfò soke, o duro, o si bẹrẹ si rin, o si 
ba wọn wọ inu tẹmpili lọ, o nrìn, o si nfò, o si 
nyìn Ọlọrun. 

9 Gbogbo enia si ri i, o nrìn, o si nyìn Ọlọrun: 

10 Nwọn si mò pe on li o ti joko nṣagbe li 
ẹnu—ònà Daradara ti tẹmpili: hà si ṣe wọn, 
ẹnu si yà wọn gidigidi si ohun ti o ṣe lara rẹ̀. 

11 Bi arọ ti a mu larada si ti di Peteru on 
Johannu mu, gbogbo enia jumọ sure jọ tọ 
wọn lọ ni iloro ti a npe ni ti Solomoni, ẹnu yà 
wọn gidigidi. 

12 TiNigbati Peteru si ri i, o dahùn Wi fun 
awọn enia pe, Ẹnyin enia Israeli, €ṣe ti ha fi 
nṣe nyin si eyi? tabi éṣe ti ẹnyin fi tẹjum6 wa, 
bi ẹnipe agbara tabi iwa-—mime wa li awa fi ṣe 
ti ọkunrin yi fi nrin? 

13 Ọlọrun. Abrahamu, ati ti Isaaki, ati ti 
Jakọbu, Ọlọrun awọn baba wa, on li o ti yìn 
Jesu Ọmọ rẹ̀ logo; ẹniti ẹnyin ti fi le wọn 
lọwọ, ti ẹnyin si sẹ niwaju Pilatu, nigbati o ti 
pinnu rẹ̀ lati da a silẹ. 

14 Ṣugbọn ẹnyin sẹ Ẹni—Mimẹ ati Olotọ nì, 
ẹnyin si bere ki a fi apania fun nyin; 

15 Ẹnyin si pa Olupilẹṣẹ iye, ẹniti Ọlọrun si 
ti ji dide kuro ninu okú; ẹlẹri eyiti awa nṣe. 


IṢE AWỌN APOSTELI 2—4 
16 Ati orukọ rẹ̀, nipa igbagbô ninu orukọ rẹ̀, 
on li o mu ọkunrin yi lara le, ẹniti ẹnyin ri ti ẹ 
si mò: ati igbagbo nipa rẹ̀ li o fun u ni dida ara 
ṣáṣa yi li oju gbogbo nyin. 

17 Njẹ nisisiyi, ará, mo mò pe, nipa aimọ li 
ẹnyin fi ṣe e, gẹgẹ bi awọn olori nyin pẹlu ti ṣe. 

18 Ṣugbọn ohun ti Ọlọrun ti sọ tẹlẹ lati ẹnu 
gbogbo awọn woli wá pe, Kristi rẹ̀ yio jìya, on 
li o muṣẹ bẹ̀. 

19 TiNitorina ẹ ronupiwada, ki ẹ si tun yi— 
pada, ki a le pa ẹṣẹ nyin rẹ̀, ki akoko itura ba 
le ti iwaju Oluwa wá, 

20 Ati ki o ba le rán Kristi, ti a ti yàn fun 
nyin, aní Jesu; 

21 Ẹniti ọrun kò le ṣaima gbà titi di igba 
imupadà ohun gbogbo, ti Ọlọrun ti sọ lati ẹnu 
awọn woli rẹ̀ mim€ ti nwọn ti mbẹ nigbati aiye 
ti ṣẹ̀. 

22 Mose sa wipe, Oluwa Ọlọrun nyin yio 
gbé woli kan dide fun nyin ninu awọn 
arakunrin nyin, bi emi; on ni ẹnyin o ma gbẹ 
tirẹ̀ li ohun gbogbo ti yio ma sọ fun nyin. 

23Yio si ṣe, olukuluku ọkàn ti kò ba gbọ ti 
woli na, on li a o parun patapata kuro ninu 
awọn enia. 

24 Ani gbogbo awọn woli lati Samueli Wá, 
ati awọn ti o tẹle e, iye awọn ti o ti sọrọ, 
nwọn sọ ti ọjọ wọnyi pẹlu. 

25 Ẹnyin li ọmọ awọn woli, ati ti majẹmu tí 
Ọlọrun ti ba awọn baba nyin dá nigbati o Wi 
fun Abrahamu pe, Ati ninu irú—ọmọ rẹ li a ti 
fi ibukun fun gbogbo idile aiye. 

26 Nigbati Ọlọrun jí Jesu Ọmọ rẹ̀ dide, o kọ 
Tán a si nyin lati busi i fun nyin, nipa yiyi 
olukuluku nyin pada kuro ninu iwa buburu rẹ̀. 
4 IBI nwọn si ti mba awọn enia sọrọ, 

awọn alufa ati olori ẹṣé tẹmpili ati awọn 
Sadusi dide si wọn. 

21Inu bi wọn, nitoriti nwọn nk awọn enia, 
nwọn si nwasu ajinde kuro ninu okú ninu Jesu. 

3Nwọn si naw6 mu wọn, nwọn si há wọn 
mẹ̀ ile tubu titi o fi di ijọ keji: nitoriti alẹ lẹ tan. 

4 Ṣugbọn òpọ awọn ti o gbQ òrọ na gbagbQ; 
iye awọn ọkunrin na si to ẹgbẹdọgbọn. 

5 diO si ṣe nijọ keji, awọn olori wọn ati awọn 
alagba ati awọn akọwe, pejọ si Jerusalemu, 

BAti Anna olori alufa, ati Kaiafa, ati 
Johannu, ati Aleksanderu, ati iye awọn ti iṣe 
ibatan olori alufa. 

T Nigbati nwọn si mu Wọn duro li arin, 
nwọn bẹ̀re pe, Agbara tabi orukọ wo li ẹnyin 
fi ṣe eyi? 


IṢE AWỌN APOSTELI. 4, 5 

8Nigbana ni Peteru kún fun Ẹmí Mimé, o 
si wi fun wọn pe, Ẹnyin olori awọn enia, ati 
ẹnyin àgbagbà. 

9 Bi o ba ṣe pe a nwadi wa loni niti iṣẹ rere 
ti a ṣe lara abirùn na, bi a ti ṣe mu ọkunrin yi 
laradá; 

10 Ki eyi ki o yé gbogbo nyin ati gbogbo 
enia Israeli pe, li orukọ Jesu Kristi ti Nasareti, 
ti ẹnyin kàn mọ agbelebu, ti Ọlọrun gbé dide 
kuro ninu okú, nipa rẹ̀ li ọkunrin yi fi duro 
niwaju nyin ni dida ara ṣaṣa. 

tI Eyi li okuta ti a ti ọwọ ẹnyin ọmọle kò 
silẹ, ti o si di pàtaki igun ile. 

12 Kò si si igbala lọdọ ẹlomiran: nitori kò si 
orukọ miran labẹ ọrun ti a fifunni ninu enia, 
nipa eyiti a le fi gbà wa là. 

13 Nigbati nwọn si kiyesi igboiya Peteru 
on Johannu, ti nwọn si mò pe, alaikẹkọ ati 
òpe enia ni nwọn, ẹnu yà wọn; nwọn si woye 
Wọn pe, nwọn a ti ma ba Jesu gbé. 

14 Nigbati nwọn si nwò ọkunrin na ti a mu 
larada, ti o ba wọn duro, nwọn kò ri nkan wi si i. 

15 Ṣugbọn nigbati nwọn si paṣẹ pe ki nwọn 
jade kuro ni igbimọ, nwọn ba ara wọn gbẹ̀ro, 

16 Wipe, Kili a o ti ṣe awọn ọkunrin wọnyi? ti 
pe iṣẹ àmi ti o daju ti ọwé wọn ṣe, o hàn 
gbangba fun gbogbo awọn ti ngbé Jerusalemu; 
awa kò si le sẹ ẹ. 

17 Ṣugbọn ki o má bà tàn kalẹ siwaju mọ 
lárin awọn enia, ẹ jẹ ki a kìlọ fun wọn pe, lati 
isisiyi lọ ki nwọn ki o máṣe fi orukọ yi sọrọ 
fun ẹnikẹni mQ. 

18 Nigbati nwọn si pẹ wọn, nwọn paṣẹ fun 
Wọn, ki nwọn máṣe sòrọ rara, bẹni ki nwọn 
máṣe kẹ̀ni li orukọ Jesu mQ. 

193 Ṣugbọn Peteru on Johannu dahùn, nwọn 
si wi fun wọn pe, Bi o ba tẹ li oju Ọlọrun lati 
gb ti nyin jù ti Ọlọrun lọ, ẹ gbà a rò, 

20 Awa kò sá le ṣaima sọ ohun ti awa ti ri, ti 
a si ti gbé. 

21 Nigbati nwọn si kìlọ fun wọn si i, nwọn 
jọwọ wọn lọwọ lọ, nigbati nwọn kò ti ri nkan ti 
nwọn iba fi jẹ wọn ni ìya, nitori awọn enia: 
nitori gbogbo wọn ni nyìn Ọlọrun logo fun 
ohun ti a ṣe. 

22 Nitori ọkunrin na jù ẹni—ogoji ọdún lọ, 
lara ẹniti a ṣe iṣẹ àmi dida ara yi. 

23 TINigbati nwọn si jọwọ wọn lọwọ lọ, 
nwọn lọ sọdọ awọn ẹgbẹ wọn, nwọn si 
ròhin ohun gbogbo ti awọn olori alufa ati 
awọn agbàgba sọ fun wọn. 

24 Nigbati nwọn si gbQ, nwọn fi ọkàn kan 
gbé ohùn wọn soke si Ọlọrun nwọn si wipe, 


786 


Oluwa, ìwọ ti o da ọrun on aiye, ati okun, ati 
ohun gbogbo ti mbẹ ninu wọn: 

25 Iwọ nipa Ẹmi Mimé ti o ti ẹnu Dafidi 
baba wa iranṣẹ rẹ wipe, Éṣe ti awọn keferi fi 
mbinu, ati ti awọn enia ngbero ohun asan? 

26 Awọn ọba aiye dide, ati awọn ijoye kò 
ara wọn jọ si Oluwa, ati si Kristi rẹ̀; 

27 Nitôtọ sá ni, si Jesu Ọmọ mimò rẹ, ẹniti 
iwọ ti fi oréro yàn, ati Herodu, ati Pontiu 
Pilatu, pẹlu awọn keferi, ati awọn enia Israeli 
pejọ si, 

28 Iati ṣe ohunkohun ti ọwọ rẹ ati imọ rẹ ti 
pinnu ṣaju pe yio ṣẹ. 

29 Njẹ nisisiyi, Oluwa, kiyesi ikilọ wọn: ki o 
si fifun awọn ọmọ—ọdọ rẹ lati má fi igboiya 
gbogbo sọ òrọ rẹ. 

30 Ki iwọ si fi ninà ọwọ rẹ ṣe dida ara, ati ki 
iṣẹ àmi ati iṣẹ iyanu ki o má ṣe li orukọ Jesu 
Ọmọ mim rẹ. 

31 NINigbati nwọn gbadura tan, ibi ti nwọn 
gbé pejọ si mi titi; gbogbo wọn si kún fun Ẹmí 

32 Ijọ awọn ti o gbagbọ si wà li ọkàn kan ati 
inu kan: kò si si ẹnikan ti o pé ohun kan ninu 
ohun ini rẹ̀ ni ti ara rẹ̀: ṣugbọn gbogbo nwọn 
ni gbogbo nkan ṣọkan. 

33 Agbara nla li awọn aposteli si fi njẹri 
ajinde Jesu Oluwa; ore—ọfẹ pipọ si wà lori 
gbogbo wọn. 

34 Nitori kò si ẹnikan ninu wọn ti o ṣe alai— 
ni: nitori iye awọn ti o ni ilẹ tabi ile tà wọn, 
nwọn si mu owo ohun ti nwọn tà wá. 

35 Nwọn si fi i lelẹ li ẹsẹ awọn aposteli: 
nwọn si npín fun olukuluku, gẹgẹ bi o ti ṣe 
alaini si. 

36 Ati Josefu, ti a ti ọwọ awọn aposteli sọ 
apele. rẹ̀ ni Bamaba (itumọ. eyi ti ijẹ 
Ọmọ-Itùnu), ẹ̀ya Lefi, ati ara Kipru. 

37 O ni ilẹ kan, o tà a, o mu owo rẹ̀ wá, o si 
fi i lelẹ li ẹsẹ awọn aposteli. 


1ṢUGBỌN ọkunrin kan ti a npẹ̀ ni 
Anania, pẹlu Safira aya rẹ̀, tà ilẹ iní kan. 

20 si yàn apakan pamQ ninu owo na, aya rẹ̀ 
ba a mò ọ pò, o si mu apakan rẹ̀ wá, o si fi i 
lelẹ li ẹsẹ awọn aposteli. 

3Ṣugbọn Peteru wipe, Ananla, Éṣe ti Satani 
fi kún ọ li ọkàn lati ṣeke si Ẹmí Mim, ti iwọ 
si fi yàn apakan pamQ ninu owo ilẹ na? 

4 Nigbati o wà nibẹ, tirẹ ki iṣe? nigbati a si 
ta a tan, kò ha wà ni ikawọ ara rẹ? Eha ti ṣe ti 
iwọ fi rò kini yi li ọkàn rẹ? enia ki iwọ ṣeke si 
bikoṣe si Ọlọrun. 


787 


5 Nigbati Anania si gbẹ òrọ wọnyi, o ṣubu 
lulẹ, o si kú: ẹ̀ru nla si ba gbogbo awọn ti o gbẹ. 

6 Awọn ọdọmọkunrin si dide, nwọn dì i, 
nwọn si gbé e jade, nwọn si sin i. 

TO si to bi ìwọn Wakati mẹta, aya rẹ̀ laimò 
ohun ti o ti ṣe, o wọle. 

8 Peteru si da a lohùn pe, Wi fun mi, bi iye 
bayi li ẹnyin tà ilẹ na? O si wipe, L6tọ iye bẹ ni. 

8 Peteru si wi fun u pe, Éṣe ti ẹnyin fohùn 
ṣọkan lati dán Ẹmi Oluwa Wò? Wò o, ẹsẹ 
awọn ti o sinkú ọkọ rẹ mbẹ li ẹnu òna, nwọn 
o si gbé ọ jade. 

10 O si ṣubu lulẹ li ẹsẹ rẹ̀ lojukanna, o si kú: 
awọn ọdọmọkunrin si wọle, nwọn bá a o kú, 
nwọn si gbé e jade, nwọn sin i lẹba ọkọ rẹ̀. 

11 Ẹru nla si ba gbogbo ijọ, ati gbogbo awọn 
ti o gbé nkan wọnyi. 

12 TA si ti ọwọ awọn aposteli ṣe iṣẹ àmi ati 
iṣẹ iyanu pipọ lárin awọn enia: gbogbo wọn si 
fi ọkàn kan Wà ni iloro Solomoni. 

13 Ninu awọn iyokù ẹnikan kò daṣà ati dapọ 
mọ wọn: ṣugbọn enia nkòkiki wọn. 

14 A si nyàn awọn ti o gbà Oluwa gbọ kun 
wọn si i, ati ọkunrin ati obinrin; 

15 Tobẹ ti nwọn ngbé awọn abirùn jade si 
igboro, ti nwọn ntẹ wọn si ori akete ati ohun 
ibirọgbọku, pe bi Peteru ba nkọja ki ojiji rẹ̀ 
tilẹ le ṣijibò omiran ninu wọn. 

16 Ọpọ enia si ko ara wọn jọ lati awọn ilu ti 
o yi Jerusalemu ka, nwọn nmu awọn abirùn 
Wá, ati awọn ti ara kan fun ẹmi aimQ: a si ṣe 
dida ara olukuluku wọn. 

1?! qiṢugbọn olori alufa dide, ti on ti gbogbo 
awọn ti nwọn wà lọdọ rẹ̀ (ti iṣe ẹya ti awọn 
Sadusi), nwọn si kún fun owu. 

18 Nwọn si nawQ mu awọn aposteli, nwọn 
si fi wọn sinu tubu. 

19 Ṣugbọn angẹli Oluwa ṣí ilẹkun tubu li 
oru; nigbati o si mu wọn jade, o Wipe, 

20 FẸ lọ, ẹ duro, ki ẹ si má sọ gbogbo òrọ iye 
yi fun awọn enia ni tẹmpili. 

21 Nigbati nwọn si gbé yi, nwọn wò tẹmpili 
lọ ni kutukutu, nwọn si nkéni. Ṣugbọn olori 
alufa de, ati awọn ti mbẹ lọdọ rẹ̀, nwọn si pẹ̀ 
apejọ igbimọ, ati gbogbo awọn agbàgba awọn 
ọmọ Israeli, nwọn si ranṣẹ si ile tubu lati mu 
wọn wá. 

22 Ṣugbọn nigbati awọn onṣẹ de ibẹ̀, nwọn 
kò si ri wọn ninu tubu, nwọn pada wá, nwọn 
si sọ pe, 

23 Awa bá ile tubu o sé pinpin, ati awọn 
oluṣọ duro lode niwaju ilẹkun: ṣugbọn nigbati 
awa ṣílẹkun, awa kò bá ẹnikan ninu tubu. 


ISE AWỌN APOSTELI. 5 
24 Nigbati olori ẹṣé tẹmpili ati awọn olori 
alufa si gbé òrọ wọnyi, nwọn damu nitori 
wọn pe, nibo li eyi ô yọri si. 

25 Nigbana li ẹnikan de, o Wi fun wọn pe, 
Wo o, awọn ọkunrin ti ẹnyin fi sinu tubu wà 
ni tẹmpili, nwọn duro nwọn si nkọ awọn 
enia. 

26 Nigbana li olori ẹṣé lọ pẹlu awọn onṣẹ, o 
si mu wọn wá kì iṣe pẹlu ipa: nitoriti nwọn 
bẹ̀ru awọn enia, ki a má ba sọ wọn li okuta. 

27 Nigbati nwọn si mu wọn de, nwọn mu 
wọn duro niwaju ajọ igbimọ; olori alufa si bi 
Wọn l€re, 

28 Wipe, Awa kò ti kìlọ fun nyin gidigidi pe, 
ki ẹ maṣe fi orukọ yi kọni mQ? si wo o, ẹnyin 
ti fi ẹké nyin kún Jerusalemu, ẹ si npete ati 
mu ẹ̀jẹ ọkunrin yi wá si ori wa. 

28 TíṢugbọn Peteru ati awọn aposteli dahùn, 
nwọn si wipe, Awa kò gbọdọ má gbQ ti Ọlọ— 
run jù ti enia lọ. 

30 Ọlọrun awọn baba wa ji Jesu dide, ẹniti 
ẹnyin pa, tí ẹnyin si gbe ké sori igi. 

31 On li Ọlọrun fi ọwé ọtún rẹ̀ gbéga lati jẹ 
Ọmọ alade ati Olugbala, lati fi iron upiWada 
fun Israeli, ati idariji ẹ̀ṣẹ. 

32 Awa si li ẹlẹri nkan wọnyi; ati Ẹmi Mim 
pẹlu, ti Ọlọrun fifun awọn ti o gbọ tirẹ̀. 

33 TIṢugbọn nigbati nwọn gbé eyi, àiya wọn 
gbà ọgbẹ de inu, nwọn gbẹ̀ro ati pa wọn. 

34 Ṣugbọn ọkan ninu ajọ igbimọ, ti a npẹ̀ ni 
Gamalieli, Farisi ati amofin, ti o ni iyìn gidigi— 
di lọdọ gbogbo enia, o dide duro, o ni ki a mu 
awọn aposteli bì sẹhin diẹ; 

350 si wi fun wọn pe, Ẹnyin ọkunrin Is— 
raeli, ẹ kiyesi ara nyin li ohun ti ẹnyin npete 
ati ṣe si awọn ọkunrin wọnyi. 

36 Nitori ṣaju ọjọ wọnyi ni Teuda dide, o 
nwipe ẹni nla kan li on; ẹniti ìwọn irinwo 
ọkunrin gbatì: ẹniti a pa; ati gbogbo iye awọn 
ti o gbà tirẹ̀, a tú wọn ká, a si sọ wọn di asan. 

37 Lẹhin ọkunrin yi ni Juda ti Galili dide 
lakoko kikà enia, o si fà enia pipọ lẹhin rẹ̀: on 
pẹlu ṣegbé; ati gbogbo iye awọn ti o gbà tirẹ̀, a 
fọn wọn ká. 

38 Njẹ emi wi fun nyin nisisiyi, Ẹ gafara fun 
awọn ọkunrin wọnyi, ki ẹ si jọwọ Wọn jẹ: 
nitori bi ìmọ tabi iṣẹ yi ba jẹ ti enia, a o bì i 
ṣubu: 

398 Ṣugbọn bi ti Ọlọrun ba ni, ẹnyin kì yio le 
bì i ṣubu; ki o ma ba jẹ pe, a ri nyin ẹ mba 
Ọlọrun jà. 

40 Nwọn si tẹ̀ si tirẹ̀: nigbati nwọn si pẹ̀ 
awọn aposteli wọle, nwọn lù wọn, nwọn si 


IṢE AWỌN APOSTELI 5—7 
kìlọ fun wọn pe, ki nwọn ki o máṣe sòrọ li 
orukọ Jesu mẹ̀, nwọn si jọwọ wọn lọwọ lọ. 

m qNitorina nwọn si lọ kuro niwaju ajọ 
igbimọ: nwọn nyò nitori ti a kà wọn yẹ si ìya 
ijẹ nitori orukọ rẹ̀. 

42 Ati li ojojumô ni tẹmpili ati ni ile, nwọn 
kò dẹkun ikni, ati lati wasu Jesu Kristi. 

Ô NJẸ li ọjọ wọnni, nigbati iye awọn 

ọmọ-ẹhin npò si i, ikùn—sinu wà ninu 
awọn Hellene si awọn Heberu, nitoriti a nṣe 
igbagbé awọn opô wọn ni ipinfunni ojojumQô. 

Awọn. mejila si pẹ̀, ọpọlọpọ. awọn 
ọmọ-ẹhin jò sọdọ, nwọn wipe, Kò yẹ ti awa 
iba fi ẹrọ Ọlọrun silẹ, ki a si má ṣe iranṣẹ ta— 
bili. 

3 Nitorina, ará, ẹ wo ọkunrin meje ninu 
nyin, olorukọ rere, ẹniti o kún fun Ẹmí MimQ 
ati fun ọgbén, ẹniti awa iba yàn si iṣẹ yi. 

4 Ṣugbọn awa o duro ṣinṣin ninu adura 
igbà, ati ninu iṣẹ iranṣẹ ẹrọ na. 

5 LÒrọ na si tẹ loju gbogbo ijọ: nwọn si yàn 
Stefanu, ọkunrin ti o kún fun igbagbo ati fun 
Ẹmí Mim, ati Filippi ati Prokoru, ati Nika— 
noru, ati Timoni, ati Parmena, ati Nikola ala— 
Wọṣe Ju ara Antioku: 

6 Ẹniti nwọn mu duro niwaju awọn aposteli: 
nigbati nwọn si gbadura, nwọn fi ọwọ le wọn. 

T Ọrọ Ọlọrun si gbilẹ; iye awọn ọmọ-ẹhin 
si pọ si i gidigidi ni Jerusalemu; òpọ ninu ẹgbẹ 
awọn alufa si fetisi ti igbagbọ na. 

B Ati Stefanu, ti o kún fun ore—ọfẹ ati agbara, 
o ṣe iṣẹ iyanu, ati iṣẹ ami nla lárin awọn enia. 

9 Ṣugbọn awọn kan dide ninu awọn ti si— 
nagogu, ti a npe ni ti awọn Libertine, ati ti ara 
Kirene, ati ti ara Aleksandria, ati ninu awọn 
ara Kilikia, ati ti Asia nwọn mba Stefanu jiyàn. 

10 Nwọn kò si le kò ọgbọn ati ẹmí ti o fi 
nsọrọ loju. 

tir Nigbana ni nwọn bẹ̀ abẹtẹlẹ. awọn 
ọkunrin, ti nwọn nwipe, Awa gbQ ọkunrin yi 
nsọ ọrọ—odi si Mose ati si Ọlọrun. 

12Nwọn si rú awọn enia soke, ati awọn 
àgbagba, ati awọn akọwe, nwọn dide si i, 
nwọn gbá a mu, nwọn mu u wá si ajọ igbimọ. 

13 N Nwọn si mu awọn ẹlẹri eke wá, ti nwọn 
Wipe, ọkunrin yi kò simi lati sọ òrọ—òdi si ibi 
mimẹ̀ yi, ati si ofin: 

14 Nitori awa gbọ o wipe, Jesu ti Nasareti yi 
yio fẹ ibi yi, yio si pa iṣe ti Mose fifun wa dà. 

15 Ati gbogbo awọn ti o si joko ni ajọ 
igbimọ tẹjumọ ọ, nwọn nwò oju rẹ̀ bi ẹnipe 
oju angẹli. 


788 


7 1NIGBANA li olori alufa wipe, Nkan 
wọnyi ha ri bẹ bi? 

2On si wipe, Alàgba, ará, ati baba, ẹ 
fetisilẹ̀; Ọlọrun ogo fi ara hàn fun Abrahamu 
baba wa, nigbati o wà ni Mesopotamia, ki o to 
ṣe atipo ni Harani, 

30 si wi fun u pe, Jade kuro ni ilẹ rẹ, ati lọdọ 
awọn ibatan rẹ, ki o si wá si ilẹ ti emi ô fi hàn ọ. 

4 Nigbana li o jade kuro ni ilẹ awọn ara 
Kaldea, o si ṣe atipo ni Harani: lẹhin igbati 
baba rẹ̀ kú, Ọlọrun mu u ṣipo pada wá si ilẹ 
yi, nibiti ẹnyin ngbé nisisiyi. 

5 Kò si fun u ni ini kan, ani to bi ẹsẹ ilẹ kan; 
ṣugbọn o leri pe, on ô fi i fun u ni ilẹ—nini, ati 
fun awọn irú-—ọmọ rẹ̀ lẹhin rẹ̀, nigbati kò ti ili 
ọmọ. 

6 Ọlọrun si sọ bayi pe, irú—ọmọ rẹ̀ yio ṣe 
atipo ni ilẹ àjeji; nwọn ô si sọ wọn di ẹru, 
nwọn o si pọn wọn loju ni irinwo ọdún. 

T Ọlọrun wipe, Orilẹ—ẹ̀de na ti nwọn o ṣe 
ẹrú fun, li emi ô da lẹjọ: lẹhin na ni nwọn o si 
Jade kuro, nwọn o si wá sìn mi nihinyi. 

80 si fun u ni majẹmu ikọlà: bẹli Abraha— 
mu bí Isaaki, o kọ ọ ni ilà ni ijọ kẹjọ; Isaaki 
si bí Jakọbu; Jakọbu si bi awọn baba nla me— 
jila. 

3 Awọn baba nla si ṣe ilara Josefu, nwọn si 
tà a si Egipti: ṣugbọn Ọlọrun wà pẹlu rẹ̀. 

10 O si yọ ọ kuro ninu ipọnju rẹ̀ gbogbo, o si 
fun u li ojurere ati ọgbọn li oju Farao ọba 
Egipti; on si fi i jẹ balẹ Egipti ati gbogbo ile rẹ̀. 

ti Iyan kan si wá imu ni gbogbo ilẹ Egipti 
ati ni Kenaani, ati ipọnju pipọ: awọn baba wa 
kò si ri onjẹ. 

12 Ṣugbọn nigbati Jakọbu gbẹ pe alikama 
mbẹ ni Egipti, o rán awọn baba wa lọ lẹrin— 
kini. 

13 Ati nigba keji Josefu fi ara rẹ̀ hàn fun 
awọn arakunrin rẹ̀; a si fi awọn ará Josefu hàn 
fun Farao. 

14 Josefu si ranṣẹ, o si pẹ Jakọbu baba rẹ̀, ati 
gbogbo awọn ibatan rẹ̀ sọdọ rẹ̀, arundilọgọrin 
ọkàn. 

15 Jakọbu si sọkalẹ lọ si Egipti, o si kú, on 
ati awọn baba wa, 

16 A si gbe wọn lọ si Sikemu, a si t€ wọn 
sinu ibojì ti Abrahamu rà ni iye—owo fadaka 
lọwọ awọn ọmọ Emoru baba Sikemu. 

17? Ṣugbọn bi akokò ileri ti Oluwa ṣe fun 
Abrahamu ti kù si dẹ̀dẹ, awọn enia na nrú, 
nwọn si nrẹ̀ ni Egipti, 

18 Titi ọba miran fi jẹ lori Egipti ti kò mọ 
Josefu. 


789 


19 On na li o ṣe àrekerekẹ̀ si awọn ibatan 
wa, nwọn si hùwa buburu si awọn baba wa, 
tobẹ ti nwọn fi já awọn ọmọ—ọwọ wọn kuro 
lọwọ wọn nitori ki nwọn ki o máṣe yò. 

20 Li akokò na li a bi Mose, ẹniti o li ẹwà 
pipọ, ti nwọn si bẹ li oṣù mẹta ni ile baba rẹ̀: 

21 Nigbati nwọn si gbe e sọnù, ọmọbinrin 
Farao he e, o si tẹ ọ dàgba li ọmọ ara rẹ̀. 

22 A si kẹ Mose ni gbogbo ọgbọn ará Egipti, 
o si pò li òrọ ati ni iṣe. 

23 Nigbati o si di ẹni iwọn ogoji ọdún, o sọ 
si i lọkan lati lọ ibẹ̀ awọn ọmọ Israeli ará rẹ̀ 
Wò. 

24 Nigbati o si ri ọkan ninu wọn ti a njẹ ni 
ìya, o gbejà rẹ̀, o gbẹsan ẹniti nwọn njẹ ni ìya, 
o si lu ara Egipti na pa: 

25 O si ṣebi awọn ará on mò bi Ọlọrun yio ti 
ti ọwẹ on gbà wọn: ṣugbọn nwọn kò mò. 

26 O si di ijọ keji o yọ si wọn bi nwọn ti njà, 
on iba si parl rẹ̀ fun wọn, o wipe, Alàgba, ará 
li ẹnyin; eṣe ti ẹnyin fi nṣe ohun ti kò t6 si ara 
nyin? 

27 Ṣugbọn ẹniti o finran si ẹnikeji rẹ̀ tì i 
kuro, o wipe, Tali o fi ọ jẹ olori ati onidajọ wa? 

28 Iwọ nfẹ pa mi gẹgẹ bi o ti pa ará Egipti 
laná? 

29 Mose si sá nitori òrọ yi, o si wa ṣe atipo 
ni ilẹ Midiani, nibiti o gbé bí ọmọ meji. 

30 Nigbati ogoji ọdún si pé, angẹli Oluwa 
farahàn a ni ijù, li òke Sinai, ninu ọwọ iná ni 
igbẹ. 
31 Nigbati Mose si ri i, ẹnu yà a si iran na: 
nigbati o si sunmọ ọ lati wò o fín, ohùn 
Oluwa kọ si i, 

32 Wipe, Emi li Ọlọrun awọn baba rẹ, Ọlọ— 
run Abrahamu, ati Ọlọrun Isaaki, ati Ọlọrun 
Jakọbu. Mose si warìri, kò si daṣa lati wò o 
mẹ. 

33 Oluwa si wi fun u pe, TÚ bata rẹ kuro li 
ẹsẹ rẹ: nitorl ibi ti iwọ gbé duro nì ilẹ mim ni. 

34 Ni riri mo ti ri ipọnju awọn enia mi ti 
mbẹ ni Egipti, mo si ti gbẹ gbigbin wọn, mo si 
sọkalẹ wá lati gbà wọn. Wá nisisiyi, emi o si 
rán ọ lọ si Egipti. 

35 Mose na yi ti nwọn kò, wipe, Tali o fi ọ jẹ 
olori ati onidajọ? on na li Ọlọrun rán lọ lati 
ọwéẹ̀ angẹli, ti o farahàn a ni igbé, lati ṣe olori 
ati oludande. 

36 On li o mu wọn jade, lẹhin igbati o ṣe iṣẹ 
iyanu ati iṣẹ àmi ni ilẹ Egipti, ati li Okun 
pupa, ati li aginjù li ogoji ọdún. 

37 TEyi ni Mose na ti o wi fun awọn ọmọ 
Israeli pe, Woli kan li Oluwa Ọlọrun nyin yio 


IṢE AWỌN APOSTELI. 7 


gbé dide fun nyin ninu awọn arakunrin nyin, 
bi emi; on ni ki ẹ gbé tirẹ. 

38 Eyi na li ẹniti o wà ninu ijọ ni ijù pẹlu 
angẹli na ti o ba a sòrọ li òke Sinai, ati pẹlu 
awọn baba wa: ẹniti o gbà òrọ ìye lati fifun 
Wa: 

39 Ẹniti awọn baba wa kò fẹ gbé tirẹ, 
ṣugbọn nwọn tì i kuro lọdọ wọn, nwọn si 
yipada li ọkàn wọn si Egipti; 

40 Nwọn wi fun Aaroni pe, Dà oriṣa fun Wa 
ti yio ma tòna ṣaju wa: nitori bi o ṣe ti Mose yi 
ti o mu wa ti ilẹ Egipti jade wá, a kò mò ohun 
ti o ṣe e. 

41 Nwọn si yá ere ẹgbòrọ malu ni ijọ wọn— 
ni, nwọn si rubọ si ere na, nwọn si nyò ninu 
iṣẹ ọwọ ara wọn. 

42 Ọlọrun si pada, o fi wọn silẹ lati má sìn 
ogun ọrun; bi a ti kọ ọ ninu iwe awọn woli 
pe, Ẹnyin ara ile Israeli, ẹnyin ha mu ẹran ti 
a pa ati ẹbọ fun mi wá bi li ogoji ọdun ni iju? 

43Ẹnyin si tẹwọgbà agọ Moloku, ati irawọ 
oriṣa Remfani, aworan ti ẹnyin ṣe lati má bọ 
wọn: emi ô si kô nyin lọ rekọja Babiloni. 

44 Awọn baba wa ni agọ ẹri ni ijù, bi ẹniti o 
ba Mose sọrọ ti paṣẹ pe, ki o ṣe e gẹgẹ bi 
apẹrẹ ti o ti ri; 

45 Ti awọn baba wa ti o tẹle wọn si mu ba 
Joṣua wá si ilẹ—ini awọn Keferi, ti Ọlọrun lé 
jade kuro niwaju awọn baba wa, titi di ọjọ 
Dafidi; 

46 Ẹniti o ri ojurere niwaju Ọlọrun, ti o si 
tọrọ lati ri ibugbe fun Ọlọrun Jakọbu. 

47 Ṣugbọn Solomoni kẹ̀ ile fun u. 

48 Ṣugbọn Ọgá—ogo kì igbé ile ti a fi ọwọ 
ké; gẹgẹ bi woli ti wipe, 

49 Ọrun ni itẹ mi, aiye si li apoti itisẹ mi: 
irú ile kili ẹnyin o kẹ fun mi? li Oluwa wi; 
tabi ibo ni ibi isimi mi? 

50 Ọwẹ mi kẹ̀ ha ṣe gbogbo nkan wọnyi? 

51 Ẹnyin ọlọrùn-—lile ati alaikọla àiya on 
etí, nigba-gbogbo li ẹnyin ima dẹ̀na Ẹmí 
Mim: gẹgẹ bi awọn baba nyin, bẹli ẹnyin. 

52 Tani ninu awọn woli ti awọn baba nyin 
kò ṣe inunibini si? nwọn si ti pa awọn ti o ti 
nsọ asọtẹlẹ ti wíwa Ẹni Olòôtọ nì; ẹniti ẹnyin 
si ti di olufihàn ati olupa: 

53 Ẹnyin ti o gbà ofin, gẹgẹ bi ilana awọn 
angẹli, ti ẹ kò si pa a mọ. 

54 JINigbati nwọn si gbọ nkan wọnyi, àiya 
wọn gbọgbé de inu, nwọn si pahin si i keke. 

55 Ṣugbọn on kún fun Ẹmí Mimẹ, o tẹjumẹ 
ọrun, o si ri ogo Ọlọrun, ati Jesu nduro li ọwẹ 
ọtún Ọlọrun. 


IṢE AWỌN APOSTELI 7, 8 

56 O si wipe, Wò o, mo ri ọrun ṣí silẹ, ati 
Ọmọ-enia nduro li ọwọ ọtún Ọlọrun. 

SI Nigbana ni nwọn kigbe li ohùn rara, 
nwọn si dì eti wọn, nwọn si fi ọkàn kan rẹ̀ lù u, 

58 Nwọn si WỌ ọ sẹhin ode ilu, nwọn sọ ọ lí 
okuta: awọn ẹlẹri si fi aṣọ wọn lelẹ li ẹsẹ 
ọmọkunrin kan ti a npẹ̀ ni Saulu. 

58 Nwọn sọ Stefanu li okuta, o si nképe 
Oluwa wipe, Jesu Oluwa, gbà ẹmí mi. 

600 si kunlẹ, o kigbe li ohùn rara pe, 
Oluwa, má kà ẹ̀ṣẹ yi si wọn li ọrùn. Nigbati o 
si wi eyi, o sùn. 


1SAULU si li ohùn si ikú rẹ̀. Li akoko na, 
inunibini nla kan dide si ijọ ti o wà ni 
Jerusalemu; a si tú gbogbo wọn kalẹ já 
àgbegbe Judea on Samaria, afi awọn aposteli. 

2 Awọn enia olufọkànsin si dì okú Stefanu, 
nwọn si pohùnrére ẹkún kikan sori rẹ̀. 

3 Ṣugbọn Saulu, o ndà ijọ enia Ọlọrun ru, o 
nwò ojôjúle, o si nmu awọn ọkunrin ati 
obinrin, o si nfi wọn sinu tubu. 

4 Awọn ti nwọn si túka lọ si ibi gbogbo, 
nwọn nwasu òrọ na. 

5 Filippi si sọkalẹ lọ si ilu Samaria, o nwasu 
Kristi fun wọn. 

6 Awọn ijọ enia si fi ọkàn kan fiyesi ohun ti 
Filippi nsọ, nigbati nwọn ngb, ti nwọn si ri 
iṣẹ ami ti o nṣe. 

T Nitori ọpọ ninu awọn ti o ni ẹmi àimẹ̀ ti 
nkigbe lohùn rara, jade wá, ati ọpọ awọn ti 
ẹ̀gba mbajà, ati awọn amQkún, a si ṣe dida ara 
wọn. 

8 Ayò pipọ si wà ni ilu na. 

8 Ṣugbọn ọkunrin kan wà, ti a npé ni Simoni, 
ti iti ima Ṣe oṣô ni ilu na, ti isi ma jẹ ki ẹnu ya 
awọn ara Samaria, a má wipe enia nla kan li on: 

10 Ẹniti gbogbo wọn bọla fun, ati ewe ati 
àgba, nwipe, ọkunrin yi ni agbara Ọlọrun ti a 
npẹ̀ ni Nla. 

ti On ni nwọn si bọlá fun, nitori ọjọ pipẹ li 
o ti nṣe oṣô si wọn. 

12 Ṣugbọn. nigbati nwọn gbà Filippi. gbọ 
ẹniti nwasu ihinrere ti ijọba Ọlọrun, ati orukọ 
Jesu Kristi, a baptisi wọn, ati ọkunrin ati 
obinrin. 

13 Simoni tikararẹ̀ si gbagbọ pẹlu: nigbati a si 
baptisi rẹ̀, o si mba Filippi joko, o nwò iṣẹ àmi 
ati iṣẹ agbara ti nti ọwọ Filippi ṣe, ẹnu si yà a. 

14 Nigbati awọn aposteli ti o wà ni Jerusa— 
lemu si gbẹ pe awọn ara Samaria ti gbà òrọ 
Ọlọrun, nwọn rán Peteru on Johannu si 
Wọn: 


790 


15 Awọn ẹniti o si gbadura fun wọn, nigbati 
nwọn sọkalẹ, ki nwọn ki o le ri Ẹmí MimQ gbà: 

16 Nitori titi o fi di igbana kò ti ibà le 
ẹnikẹni ninu wọn; kìki a baptisi wọn li orukọ 
Jesu Oluwa ni. 

17 Nigbana ni nwọn gbe ọwọ le wọn, nwọn 
si gbà Ẹmi Mim€6. 

16 Nigbati Simoni ri pe nipa gbigbe ọwọ 
leni li a nti ọwọ awọn aposteli fi Ẹmí MimQ 
funni, o fi owo lò wọn. 

190 wipe, Ẹ fun emi na ni agbara yi pẹlu, 
ki ẹnikẹni ti mo ba gbe ọwọ le, ki o le gbà 
Ẹmi Mim. 

20 Ṣugbọn Peteru da a lohùn wipe, Ki owo 
rẹ ṣegbé pẹlu rẹ, nitoriti iwọ rò lati fi owo rà 
ẹ̀bun Ọlọrun. 

21 Iwọ kò ni ipa tabi ipín ninu ẹ̀ràn yi: 
nitori ọkàn rẹ kò ṣe dédé niwaju Ọlọrun. 

22 Nitorina ronupiwada ìwa buburu rẹ yi, kì 
o si gbadura sọdọ Ọlọrun, boya yio dari ete 
ọkàn rẹ jì ọ. 

23 Nitoriti mo woye pe, iwọ wà ninu ikorò 
or6ro, ati ni ìde ẹ̀ṣẹ. 

24 Nigbana ni Simoni dahùn, o si wipe, Ẹ 
gbadura sọdọ Oluwa fun mi, ki ẹ̀kan ninu 
ohun ti ẹnyin ti sọ ki o máṣe ba mi. 

25 Ati awọn nigbati nwọn si ti jẹri, ti nwọn si 
ti sọ ọrọ Oluwa, nwọn pada lọ si Jerusalemu, 
nwọn si wasu ihinrere ni iletò pipọ ti awọn ara 
Samaria. 

26 Angẹli Oluwa si sọ fun Filippi, pe, Dide 
ki o si ma lọ si ìha gusu li ọna ti o ti Jerusale— 
mu lọ si Gasa, ti iṣe ijù. 

27 Nigbati o si dide, o lọ; si kiyesi i, ọkunrin 
kan ara Etiopia, iwẹfa ọlọlá pipọ lọdọ Kandake 
ọbabinrin awọn ara Etiopia, ẹniti iṣe olori 
gbogbo iṣura rẹ̀, ti o si ti wá si Jerusalemu lati 
jọsin, 

28 On si npada lọ, o si joko ninu kẹkẹ rẹ̀, o 
nkà iwe woli Isaiah. 

28 Ẹmi si wi fun Filippi pe, Lọ ki o si da ara 
rẹ pò mẹ kẹkẹ yi. 

30 Filippi si sure lọ, o gbọ, o nkà iwe woli 
Isaiah, o si bi i pe, Ohun ti iwọ nkà nì, o yé ọ? 

310 si dahùn wipe, Yio ha ṣe yé mi, 
bikoṣepe ẹnikan tẹ mi si ọna? O si bẹ̀ Filippi 
ki o gòke wá, ki o si ba on joko. 

32 Ibi iwe—mimQô ti o si nkà na li eyi, A fà a 
bi agutan lọ fun pipa; ati bi ọdọ—agutan iti 
iyadi niwaju olurẹrun rẹ̀, bẹni kò yà ẹnu rẹ̀: 

33 Ni irẹsilẹ rẹ̀ a mu idajọ kuro: tani yio 
sòrọ iran rẹ̀? nitori a gbà ẹmi rẹ̀ kuro li aiye. 

34 Iwẹfa si da Filippi lohùn, o ni, Mo bẹ̀ ọ, 


791 


ti tani woli na sọ òrọ yi? ti ara rẹ̀, tabi ti ẹlo— 
miran? 

35 Filippi si yà ẹnu rẹ̀, o si bẹ̀rẹ lati ibi 
iwe—mimẹQ yi, o si wasu Jesu fun u. 

36 Bi nwọn si ti nlọ li na, nwọn de ibi omi 
kan: iwẹfa na si wipe, Wò o, omi niyi; kili o 
dá mi duro lati baptisi? 

37 Filippi si wipe, Bi iwọ ba gbagbọ tọkan— 
tọkan, a le baptisi rẹ. O si dahùn o ni, Mo 
gbagbé pe Jesu Kristi, Ọmọ Ọlọrun ni. 

38 O si paṣẹ ki kẹkẹ duro jẹ: awọn mejeji si 
sọkalẹ lọ sinu omi, ati Filippi ati iwẹfa; o si 
baptisi rẹ̀. 

38 Nigbati nwọn si jade kuro ninu omi, Ẹmí 
Oluwa ta Filippi pá, iwẹfa kò si ri i m€: 
nitoriti o mbá òna rẹ̀ lọ, o nyọ. 

40 Ni Asotu li a si ri Filippi; bi o si ti nkọja 
lọ, o nwasu ihinrere ni gbogbo ilu, titi o fi de 


Kesarea. 

9 1ṢUGBỌN Saulu, o nmí ẹmi ikilọ ati 
pipa sibẹ si awọn ọmọ—ẹhin Oluwa, o tò 

olori alufa lọ; 

2O bére iwe lọwọ rẹ̀ si Damasku si awọn 
sinagogu pe, bi on ba ri ẹnikẹni ti mbẹ li Ọna 
yi, iba ṣe ọkunrín, tabi obinrin, ki on le mu 
wọn ni didẹ̀ wá si Jerusalemu. 

3O si ṣe, bi o ti nlọ, o si sunmọ Damasku: 
lojijì lati ọrun wá, imọlẹ si mọlẹ yi i ka: 

40 si ṣubu lulẹ, o gb6 oh(in ti o nfò si i pe, 
Saulu, Saulu, éṣe ti iwọ fi nṣe inunibini si mi? 

BO si wipe, Iwọ tani, Oluwa? Oluwa si 
wipe, Emi Jesu ni, ẹniti iwọ nṣe inunibini si: 
ohun irora ni fun ọ lati tapá si ẹgún. 

6 O si nwarìrí, ẹnu si yà a, o ni, Oluwa, kini 
iwọ nfẹ ki emi ki o ṣe? Oluwa si wi fun u pe, 
Dide, ki o si lọ si ilu na, a o sọ fun ọ li ohun ti 
iwọ o ṣe. 

T Awọn ọkunrin ti nwọn si mba a re àjo 
duro, kẹkẹ pa mẹ wọn li ẹnu, nwọn gbẹ 
ohùn na, ṣugbọn nwọn kò ri ẹnikan. 

8 Saulu si dide ni ilẹ; nigbati oju rẹ̀ si là kò ri 
ohunkan: ṣugbọn nwọn fà a li ọwé, nwọn si 
mu u Wá si Damasku. 

sO si gbé ijọ mẹta li airiran, kò si jẹ, bẹni 
kò si mu. 

10 TjỌmọ-—ẹhin kan si wà ni Damasku, ti a 
npe ni Anania; Oluwa si wi fun u li ojuran pe, 
Anania. O si wipe, Wò o, emi niyi, Oluwa. 

ti Oluwa si wi fun u pe, Dide, ki o si lọ si 
ita ti a npẹ̀ ni Ọgánran, ki o si bẹ̀re ẹniti a npẹ̀ 
ni Saulu, ara Tarsu, ni ile Juda: sá wo o, o 
ngbadura. 


IṢE AWỌN APOSTELI 8, 9 
12 On si ti ri ọkunrin kan li ojuran ti a npe 
ni Anania o wọle, o si fi ọwẹ le e, ki o le riran. 

13 Anania si dahùn wipe, Oluwa, mo ti 
gburô ọkunrin yi lọdọ òpọ enia, gbogbo 
buburu ti o ṣe si awọn enia mim. rẹ ni 
Jerusalemu. 

14 O si gbá aṣẹ lati ọdọ awọn olori alufa wá 
si ihinyi, lati d gbogbo awọn ti npẹ̀ orukọ rẹ. 

15 Ṣugbọn Oluwa wi fun u pe, Ma lọ: nitori 
ohun elo àyo li on jẹ fun mi, lati gbe orukọ mi 
lọ si iwaju awọn Keferi, ati awọn ọba, ati 
awọn ọmọ Israeli: 

16 Nitori emi o fi gbogbo ìya ti kò le ṣaijẹ 
nitori orukọ mi han a. 

17 Anania si lọ, o si wò ile na; nigbati o si fi 
ọwé rẹ̀ le e, o ni, Saulu Arakunrin, Oluwa li o 
rán mi, Jesu ti o fi ara hàn ọ li Òna ti iwọ ba Wá, 
ki iwọ ki o le riran, ki o si kún fun Ẹmí Mim6. 

18 Lojukanna nkan si bọ kuro li oju rẹ̀ bi 
ipẹpé: o si riran; o si dide, a si baptisi rẹ̀. 

19 Nigbati o si jẹun, ara rẹ̀ mokun: Saulu si 
wà pẹlu awọn ọmọ-ẹhin ni Damasku ni ijọ 
melokan. 

20 Lojukanna o si nwasu Kristi ninu awọn 
sinagogu pe, Ọmọ Ọlọrun li on iṣe. 

21 Ẹnu si yà gbogbo awọn ti o ngb6, nwọn 
si wipe, Ẹniti o ti foro awọn ti npe orukọ yi ni 
Jerusalemu kọ li eyi, ti o si ti itori na Wá si 
ihinyi, lati mu wọn ni didẹ̀ lọ sọdọ awọn olori 
alufa? 

22 Ṣugbọn Saulu npò si i li agbara o si 
ndamu awọn Ju ti o ngbe Damasku, o nfi hàn 
pe, eyi ni Kristi na. 

23 Lẹhin igbati ọjọ pipọ kọja, awọn Ju 
ngbìmọ lati pa a: 

24 Ṣugbọn ìdìitẹ̀ wọn di mimò fun Saulu. 
Nwọn si nṣọ ẹnu—bode pẹlu li ọsán ati li oru 
lati pa a. 

25 Ṣugbọn awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ mu u lì oru, 
nwọn si sò ọ kalẹ lara odi ninu agbòn. 

26 Nigbati Saulu si de Jerusalemu, o pete ati 
da ara rẹ̀ pò mọ awọn ọmọ-ẹhin: gbogbo 
nwọn si bẹ̀ru rẹ̀, nitori nwọn kò gbagbQ pe 
ọmọ-ẹhin kan ni. 

27 Ṣugbọn Barnaba mu u, o si sìn i lọ sọdọ 
awọn aposteli, o si sọ fun awọn bi o ti ri 
Oluwa li òna, ati pe o ti ba a sọrọ, ati bi o ti fi 
igboiya wasu ni Damasku li orukọ Jesu. 

28 O si wà pẹlu wọn, o nwọle o si njade ni 
Jerusalemu. 

28 O si nfi igboiya sòrọ li orukọ Jesu Oluwa, 
o nsọrọ lòdi si awọn ara Hellene, o si njà wọn 
niyàn: ṣugbọn nwọn npete ati pa a. 


IṢE AWỌN APOSTELI. 9, 10 

30 Nigbati awọn arakunrin si mò, nwọn mu 
u sọkalẹ lọ si Kesarea, nwọn si rán a lọ si Tarsu. 

31 Nigbana ni ijọ Wà li alafia yi gbogbo 
Judea ká ati ni Galili ati ni Samaria, nwọn 
nfẹsẹmulẹ; nwọn nrìn ni ìbẹru Oluwa, ati ni 
itunu Ẹmí Mim€é, nwọn npò si i. 

321JO si ṣe, bi Peteru ti nkọja nlà ẹkún 
gbogbo lọ, o sọkalẹ tọ awọn enia mim ti 
ngbe Lidda pẹlu. 

33 Nibẹ̀ li o ri ọkunrin kan ti a npẹ̀ ni Enea 
ti o ti dubulẹ lori akete li ọdún mẹjọ, o ni àrun 
ẹ̀gba. 

34 Peteru si wi fun u pe, Enea, Jesu Kristi 
mu ọ larada: dide, ki o si tún akete rẹ ṣe. O si 
dide lojukanna. 

35 Gbogbo awọn ti ngbe Lidda ati Saroni si 
ri i, nwọn si yipada si Oluwa. 

36 dỌmọ-ẹhin kan si wá ni Joppa ti a npe 
ni Tabita, ni itumò rẹ̀ ti a npe ni Dorka: 
obinrin yi pò ni iṣẹ ore, ati itọrẹ—anu ti o ṣe. 

37 O si ṣe ni ijọ wọnni, ti o ṣaisàn, o si kú: 
nigbati nwọn wẹ̀ ẹ tan, nwọn té ẹ si yara kan 
loke. 

38 Bi Lidda si ti sunmọ Joppa, nigbati awọn 
ọmọ-ẹhin gbé pe Peteru wà nibẹ̀, awọn rán 
ọkunrin meji si i lọ ibẹ̀ ẹ pe, Máṣe jafara ati de 
ọdọ wa. 

39 Peteru si dide, o si bá wọn lọ. Nigbati o de, 
nwọn mu u lọ si yara oke na: gbogbo awọn opô 
si duro tì i, nwọn nsọkun, nwọn si nfi ẹ̀wu ati 
aṣọ ti Dorka dá han a, nigbati o wà pẹlu wọn. 

40 Ṣugbọn Peteru ti gbogbo wọn sode, o si 
kunlẹ, o si gbadura; o si yipada si okú, o ni, 
Tabita, dide. O si la oju rẹ̀: nigbati o si ri 
Peteru, o dide joko. 

40 si na ọwé rẹ̀ si i, o fà a dide; nigbati o si 
pẹ̀ awọn enia mim ati awọn opô, o fi i le 
wọn lọwọ laye. 

420 si di mimò yi gbogbo Joppa ká; ọpọlọ— 
pọ si gba Oluwa gb6. 

330 si ṣe, o gbé ọjọ pipọ ni Joppa lọdọ 


ọkunrin kan Simoni alawọ. 

l 0 1ỌKUNRIN kan si wà ni Kesarea ti a 
npẹ̀ ni Korneliu, balogun ọrún ti 

ẹgbé ọmọ—ogun ti a np ni ti Itali, 

2 Olufọkansin, ati ẹniti o bẹ̀ru Ọlọrun ti— 
létilé rẹ̀ gbogbo, ẹniti o nṣe itọrẹ-anu pipọ 
fun awọn enia, ti o si ngbadura sọdọ Ọlọrun 
nigbagbogbo. 

3Niwọn wakati kẹsan ọjọ, o ri ninu iran 
kedere angẹli Ọlọrun kan wọle tò ọ wá, o si 
wi fun u pe, Korneliu. 


792 


4Nigbati o si tẹjum€ẹ ọ, ti ẹ̀ru si ba a, o ni, 
Kini, Oluwa? O si wi fun u pe, Adura rẹ ati 
ọrẹ—anu rẹ ti goke lọ iwaju Ọlọrun fun iranti. 

5 Si rán enia nisisiyi lọ si Joppa, ki nwọn si 
pẹ̀ Simoni wá, ẹniti apele rẹ̀ jẹ Peteru: 

SO wọ si ile ẹnikan Simoni alawọ, ti ile rẹ̀ 
Wa leti okun: on ni yio sọ fun ọ bi iwọ o ti ṣe. 

7 Nigbati angẹli na ti o ba Korneliu sòrọ si fi 
i silẹ lọ, o pé meji ninu awọn iranṣẹ ile rẹ̀, ati 
ọmọ-ogun olufọkansin kan, ninu awọn ti ima 
duro tì i nigbagbogbo; 

8 Nigbati o si ti rohin ohun gbogbo fun 
wọn, o rán wọn lọ si Joppa. 

9 qiNi ijọ keji bi nwọn ti nlọ li òna àjo wọn, 
ti nwọn si sunmọ ilu na, Peteru gún oke ile lọ 
igbadura niwọn wakati kẹfa ọjọ: 

10 Ebi si pa a gidigidi, on iba si jẹun: ṣugbọn 
nigbati nwọn npése, o bọ si ojuran, 

ti O si ri ọrun ṣí, ohun elo kan si sọkalẹ bi 
gọgọwú nla, ti a ti igun mẹrẹrin, sọkalẹ si ilẹ. 

12Ninu rẹ̀ li olorijorí ẹranko ẹlẹsẹ mẹrin 
Wà, ati ohun ti nrakò li aiye ati ẹiyẹ oju ọrun. 

13Ohúnn kan si fọ si i pe, Dide, Peteru; má 
pa ki o si ma jẹ. 

Ṣugbọn. Peteru. dahùn. pe, -. Agbẹdọ, 
Oluwa; nitori emi kò jẹ ohun ẹ̀wọ ati alaimô 
kan ri. 

15 Ohúin kan si tún fò si i lẹkeji pe, Ohun ti 
Ọlọrun ba ti wẹ̀nu, iwọ máṣe pe e li wọ m€. 

16 Eyi si ṣe li ẹrinmẹta: lojukanna a si gbé 
ohun elo na pada lọ soke ọrun. 

17 Bi o si ti ngẹ Peteru ninu ara rẹ̀ bi a ba ti 
mọ iran ti on ri yi si, si wo o, awọn ọkunrin ti 
a rán ti ọdọ Korneliu wá de, nwọn mbẹ̀re ile 
Simoni, nwọn duro li ẹnu—òna, 

18 Nwọn nahiin bẹ̀re bi Simoni ti a npẹ̀ ni 
Peteru, wọ nibẹ. 

19 JIBi Peteru si ti nronu iran na, Ẹmí wi 
fun u pe, Wo o, awọn ọkunrin mẹta nwá ọ. 

20 Njẹ dide, sọkalẹ ki o si ba wọn lọ, máṣe 
kọminu ohunkohun: nitori emi li o rán wọn. 

21 Nigbana ni Peteru sọkalẹ tò awọn ọkunrin 
ti a rán si i lati ọdọ Korneliu wá; o ni, Wo o, 
emi li ẹniti ẹnyin nwá: ere idi rẹ̀ ti ẹ fi wá? 

22 Nwọn si wipe, Korneliu balogun ọrún, 
ọkunrin olotọ, ati ẹniti o bẹ̀ru Ọlọrun, ti o si 
ni orukọ rere lọdọ gbogbo orilẹ—ede awọn Ju, 
on li a ti ọdọ Ọlọrun kẹ nipasẹ angẹli mim, 
lati ranṣẹ pẹ̀ ọ wá si ile rẹ̀ ati lati gb6 òrọ li, 
ẹnu rẹ. 

23 Nigbana li o pe wọn wọle, o si fi wọn Wò. 
Nijọ keji o si dide, o ba wọn lọ, ninu awọn 
arakunrin ni Joppa si ba a lọ. 


793 


24 Nijọ keji nwọn si wọ Kesarea. Korneliu si 
ti nreti wọn, o si ti pé awọn ibatan ati awọn 
ọrẹ̀ rẹ̀ timọtimọ jọ. 

25 O si ṣe bi Peteru ti nwọle, Korneliu pade 
rẹ̀, o wolẹ li ẹsẹ rẹ̀, o si foribalẹ fun u. 

26 Ṣugbọn Peteru gbé e dide, o ni, Dide; 
enia li emi tikarami pẹlu. 

27 Bi o si ti mba a sọrọ, o wọle, o si bá awọn 
enia pipọ ti nwọn pejọ. 

280 si wi fun wọn pe, Ẹnyin mò bi o ti jẹ 
éwò fun ẹniti iṣe Ju, lati ba ẹniti iṣe ara ilẹ 
miran kẹgbẹ, tabi lati tọ ọ wá; ṣugbọn Ọlọrun ti 
fihàn mi pe, ki emi ki o máṣe pẹ̀ ẹnikẹni li wò 
tabi alailm€. 

29 Nitorina ni mo si ṣe wá li aijiyàn, bi a ti 
ranṣẹ pẹ̀ mi: njẹ mo bẹ̀re, nitori kili ẹnyin ṣe 
ranṣẹ pẹ̀ mi? 

30 Korneliu si dahùn pe, Ni ijẹrin, mo nṣe 
adura wakatí kẹsan ọjọ ni ile mi titi di akoko 
yi, si wo o, ọkunrin kan alaṣọ àla duro ni— 
waju mi. 

310 si wipe, Korneliu, a gbQ adura rẹ, 
ọrẹ—anu rẹ si wà ni iranti niwaju Ọlọrun. 

32 Njẹ ranṣẹ lọ si Joppa, ki o si pé Simoni 
Wá, ẹniti apele rẹ̀ jẹ Peteru; o WỌ ni ile 
Simoni alawọ leti okun: nigbati o ba de, yio 
sòrọ fun ọ. 

33 Nitorina ni mo si ti ranṣẹ si ọ lojukanna, 
iwọ si ṣeun ti o fi wá. Gbogbo wa pé niwaju 
Ọlọrun nisisiyi, lati gbé ohun gbogbo ti a 
palaṣẹ fun ọ lati ọdọ Ọlọrun wá. 

34 qPeteru si ya ẹnu rẹ̀, o si wipe, Nitôtọ 
mo woye pe, Ọlọrun kì iṣe ojuṣaju enia: 

35 Ṣugbọn ni gbogbo orilẹ—òde, ẹniti o ba 
bẹ̀ru rẹ̀, ti o si nṣiṣẹ ododo, ẹni itẹwọgba ni 
lọdọ rẹ̀. 

36 Ọrọ ti Ọlọrun rán si awọn ọmọ Israeli, 
nigbati o wasu alafia nipa Jesu Kristi (on ll 
Oluwa ohun gbogbo), 

31 Ẹnyin na mò òrọ na ti a kede rẹ̀ yiká 
gbogbo Judea, ti a bẹ̀rẹ si lati Galili wá, lẹhin 
baptismu ti Johannu Wasu rẹ̀; 

38 Ani Jesu ti Nasareti, bi Ọlọrun ti dà Ẹmi 
Mimẹ€ ati agbara le e lori: ẹniti o nkiri ṣe ore, 
nṣe didá ara gbogbo awọn ti Eṣu si npọn loju; 
nitori Ọlọrun wà pẹlu rẹ̀. 

39 Awa si li ẹlẹri gbogbo ohun ti o ṣe, ni ilẹ 
awọn Ju, ati ni Jerusalemu; ẹniti nwọn pa, ti 
nwọn si fi gbékọ sori igi: 

40 On li Ọlọrun jinde ni ijọ kẹta, o si fi ihàn 

a: 

41 Kì iṣe fun gbogbo enia, bikoṣe fun awọn 

ẹlẹri ti a ti ọwọ Ọlọrun yàn tẹlẹ, fun awa, ti a 


IṢE AWỌN APOSTELI. 10, 11 
ba a jẹ, ti a si ba a mu lẹhin igbati o jinde kuro 
ninu okú. 

420 si paṣẹ fun Wa lati wasu fun awọn 
enia, ati lati jẹri pe, on li a ti ọwọ Ọlọrun yàn 
ṣe Onidajọ aye on okú. 

43On ni gbogbo awọn woli jẹri si pe, nipa 
orukọ rẹ̀ li ẹnikẹni ti o ba gbà a gbọ, yio ri 
imukuro ẹ̀ṣẹ gbà. 

44 Bi Peteru si ti nsọ ọrọ wọnyi li ẹnu, Ẹmí 
Mimẹ ba le gbogbo awọn ti o gbé ẹ̀rọ na. 

45EẸnu si yà awọn onigbagbọ ti ìkọlà, iye 
awọn ti o ba Peteru wá, nitoriti a tu ẹbùn Ẹmi 
Mim6 sori awọn Keferi pẹlu. 

46 Nitori nwọn gbé, nwọn nfọ oniríiru ẹ̀de, 
nwọn si nyìn Ọlọrun logo. Nigbana ni Peteru 
dahún wipe, 

47 Ẹnikẹni ha le ṣòfin omi, ki a má baptisi 
awọn wọnyi, ti nwọn gba Ẹmí MimQ bi awa? 

480 si paṣẹ ki a baptisi wọn li orukọ Jesu 
Kristi. Nigbana ni nwọn bẹ̀ ẹ ki o duro ni ijọ 


melokan. 

l l 1 AWỌN aposteli ati awọn arakunrin 
ti o wà ni Judea si gbẹ pe awọn 

Keferi pẹlu ti gba òrọ Ọlọrun. 

2 Nigbati Peteru si gòke wá si Jerusalemu, 
awọn ti ikọla mba a sọ, 

3 Wipe, Iwọ wọle tò awọn enia alaikọlà lọ, 
o si ba wọn jẹun. 

Ṣugbọn Peteru bẹ̀rẹ si ilà a fun wọn 
lẹsẹsẹ, wipe, 

5 Emi wà ni ilu Joppa, mo ngbadura: mo ri 
iran kan li ojuran, Ohun elo kan sọkalẹ bi 
gọgọwu nla, ti a ti igun mẹrẹrin sò ka ilẹ lati 
ọrun wá; o si wá titi de ọdọ mi: 

6 Mo tẹjumọ ọ, mo si fiyesi i, mo si ri ẹran 
ẹlẹsẹ mẹrin aiye, ati ẹranko igbẹ, ati ohun ti 
nrakò, ati ẹlyẹ oju ọrun. 

7 Mo si gbọ ohùin kan ti o fò si mi pe, Dide, 
Peteru; má pa, ki o si ma jẹ. 

8 Ṣugbọn mo dahúnn wipe, Agbẹdọ, Oluwa: 
nitori ohun ẹ̀wọ tabi alaimô kan kò wò ẹnu 
mi ri lai. 

9 Ṣugbọn ohún kan dahun lẹkeji lati ọrun 
wá pe, Ohun ti Ọlọrun ba ti wẹ̀nu, iwọ máṣe 
pẹ̀ e li ewọ. 

10 Eyi si ṣe li ẹrinmẹta: a sì tun fà gbogbo rẹ̀ 
soke ọrun. 

11 Si wo o, lojukanna ọkunrin mẹta duro 
niwaju ile ti a gbé wà, ti a rán lati Kesarea si 
mi 


12 Ẹmí si wi fun mi pe, ki emi ki o ba wọn 
lọ, ki emi máṣe kọminu ohunkohun. Awọn 


IṢE AWỌN APOSTELI 11, 12 
arakunrin mẹfa wọnyi si ba mi lọ, a si wò ile 
ọkunrin na: 

130 si sọ fun wa bi on ti ri angẹli kan ti o 
duro ni ile rẹ̀, ti o si wipe, Ranṣẹ lọ si Joppa, ki 
o si pẹ̀ Simoni ti apele rẹ̀ jẹ Peteru; 

14 Ẹniti yio sọ òrọ fun ọ, nipa eyiti a o fi gbà 
iwọ ati gbogbo ile rẹ là. 

15 Bi mo si ti bẹ̀rẹ si isọ, Ẹmí Mimé si bà le 
Wọn, gẹgẹ bi o ti bà le wa li àtetekọṣe. 

16 Nigbana ni mo ranti ẹrọ Oluwa, bi o ti 
Wipe, Johannu fi omi baptisi nitôtọ; ṣugbọn a 
o fi Ẹmí Mimọ baptisi nyin. 

1? Njẹ bi Ọlọrun si ti fi iru ẹ̀bun kanna fun 
Wọn ti o ti fifun awa pẹlu nigbati a gbà Jesu 
Kristi Oluwa gbé, tali emi ti emi ô fi le dẹ̀ 
Ọlọrun li òna? 

18 Nigbati nwọn si gbé nkan wọnyi, nwọn 
si pa ẹnu wọn mẹ, nwọn si yìn Ọlọrun logo 
wipe, Njẹ Ọlọrun fi ironupiwada si ìye fun 
awọn Keferi pẹlu. 

18 TINitorina awọn ti a si tuka kiri niti inu— 
nibini ti o ṣẹ̀ niti Stefanu, nwọn rìn titi de Fe— 
nike, ati Kipru, ati Antioku, nwọn kò sọ òrọ 
na fun ẹnikan, bikoṣe fun kìki awọn Ju. 

20 Ṣugbọn awọn kan mbẹ ninu wọn ti iṣe 
ara Kipru, ati Kirene; nigbati nwọn de Antio— 
ku nwọn sòrọ fun awọn Hellene pẹlu, nwọn 
nwasu Jesu Oluwa. 

21Ọwẹ Oluwa si wà pẹlu wọn: ọpọlọpọ 
awọn ti o gbagbQ yipada si Oluwa. 

22 dIhìn wọn si de eti ijọ ti o wà ni Jerusa— 
lemu: nwọn si rán Barnaba lọ titi de Antioku; 

23 Ẹniti, nigbati o de ti o si ri 6re—ọfẹ Ọlọ— 
run, o yò, o si gba gbogbo wọn niyanju pe, 
pẹlu ipinnu ọkàn ni ki nwọn ki o fi ara mọ 
Oluwa. 

24 Nitori on jẹ enia rere, o si kún fun Ẹmí 
Mimọ, ati fun igbagb6: enia pipọ li a si kà kún 
Oluwa. 

25 Barnaba si jade lọ si Tarsu lati wá Saulu. 

26 Nigbati o si ri i, o mu u wá si Antioku. O 
si ṣe, fun ọdun kan gbako ni nwọn fi mba ijọ 
pejọ pò, ti nwọn si k6 enia pipọ. Ni Antioku li 
a si kọ pé awọn ọmọ-ẹhin ni Kristian. 

27 TLi ọjọ wọnni li awọn woli si ti Jerusale— 
mu sọkalẹ wá si Antioku. 

28 Nigbati ọkan ninu wọn, ti a npẹ̀ ni Aga— 
bu si dide, o tipa Ẹmi sọ pe, ìyan nla yio mu 
ká gbogbo aiye: eyiti o si ṣẹ li ọjọ Klaudiu 
Kesari. 

29 Awọn ọmọ-ẹhin si pinnu, olukuluku 
gẹgẹ bi agbara rẹ̀ ti to, lati rán iranlọwọ si 
awọn arakunrin ti o wà ni Judea: 


794 


30 Eyiti nwọn si ṣe, nwọn si fi i ranṣẹ si 
awọn àgba lati ọwọ Barnaba on Saulu. 


2 


20 si fi idà pa Jakọbu arakunrin Johannu. 

3Nigbati o si ri pe, o dùnmọ awọn Ju, o si 
nawọ mu Peteru pẹlu. O si jẹ ìgba ọjọ àíiwu— 
kàra. 

4 Nigbati o si mu u, o fi i sinu tubu, o fi i le 
ẹ̀ṣọ mẹrin awọn ọmọ—ogun lọwọ lati ma ṣọ ọ; 
o nrò lati mu u jade fun awọn enia wá lẹhin 
Irekọja. 

5 Nitorina nwọn pa Peteru mô ninu tubu: 
ṣugbọn ijọ nfi itara gbadura sọdọ Ọlọrun fun u. 

6 Nigbati Herodu iba si mu u jade, li oru na 
Peteru sùn li arin awọn ọmọ—ogun meji, a fi 
ẹ̀wọn meji de e, ẹ̀ṣọ si wà li ẹnu-òna, nwọn 
nṣọ tubu na. 

7 Si wo o, angẹli Oluwa duro tì i, imọlẹ si 
mẹ ninu tubu: nigbati o si lù Peteru pẹ̀pẹ li 
ẹgbẹ o ji i, o ni, Dide kánkan. Ẹwọn rẹ̀ si bẹ 
silẹ kuro lọwọ rẹ̀. 

8 Angẹli na si wi fun u pe, Di àmure, ki o si 
so salubàta rẹ. O si ṣe bẹ. O si wi fun u pe, Da 
aṣọ rẹ bora, ki o si má tò mi lẹhin. 

9 On si jade, o ntò ọ lẹhin; kò si mò pe otitọ 
li ohun na ṣe lati ọwé angẹli na wá; ṣugbọn o 
Ṣebi on wà li ojuran. 

10 Nigbati nwọn kọja iṣọ ikini ati keji, nwọn 
de ẹnu—òna ilẹkun irin, ti o lọ si ilu, ti o si 
tikararẹ̀ ṣi silẹ fun wọn: nigbati nwọn si jade, 
nwọn nlọ titi li òna igboro kan; lojukanna 
angẹli na si fi i silẹ lọ. 

11 Nigbati oju Peteru si walẹ, o ni, Nigbayi 
ni mo to mò nit6tọ pe, Oluwa rán angẹli rẹ̀, o 
si gbà mi li ọwQ Herodu, ati gbogbo ireti 
awọn enia Ju. 

12 Nigbati o si rò o, o lọ si ile Maria iya 
Johannu, ti apele rẹ̀ jẹ Marku; nibiti awọn 
enia pipọ pejọ si, ti nwọn ngbadura. 

13Bi o si ti kàn ilẹkun ẹnu—òna ọmọbinrin 
kan ti a npẹ̀ ni Roda, o wá dahun. 

14 Nigbati o si ti mò ohùn Peteru, kò ṣí 
ilẹkun fun ayò, ṣugbọn o sure wọle, o si sọ pe, 
Peteru duro li ẹnu—òna. 

15NNwọn si wi fun u pe, Iwọ nṣiwẹ̀re. 
Ṣugbọn o tẹnumẹ ọ gidigidi pe Bẹni sẹ. Nwọn 
si wipe, Angẹli rẹ̀ ni. 

16 Ṣugbọn. Peteru. nkànkun sibẹ, nigbati 
nwọn si ṣi ilẹkun, nwọn ri i, ẹnu si yà wọn. 

17 Ṣugbọn o juwô si wọn pe ki nwọn ki o 


1II akoko igbana ni Herodu ọba si 
naw9Q rẹ̀ lati pọn awọn kan loju ninu 


795 


dakẹ, o si ròhin fun wọn bi Oluwa ti mu on 
jade kuro ninu tubu. O si wipe, Ẹ lọ isọ nkan 
wọnyi fun Jakọbu, ati awọn arakunrin. 
Nigbati o si jade, o lọ si ibomiran. 

18 Nigbati ilẹ si mf, émimì diẹ kọ li o wà 
lárin awọn ọmọ—ogun pe, nibo ni Peteru gbé 
Wà. 

19 Nigbati Herodu si wá a kiri, ti kò si ri i, o 
Wwádi awọn ẹ̀ṣọ, o paṣẹ pe, ki a pa wọn. O si 
sọkalẹ lati Judea lọ si Kesarea, o si joko nibẹ̀. 

20 TiHerodu si mbinu gidigidi si awọn ara 
Tire on Sidoni: ṣugbọn nwọn fi ọkàn kan wá 
sọdọ rẹ̀, nigbati nwọn si ti tu Blastu iwẹfa ọba 
loju, nwọn mbẹbẹ fun alafia; nitori lati ilu ọba 
lọ li a ti mbẹ ilu wọn. 

21 Lọjọ afiyesi kan, Herodu gunwà, o joko 
lori itẹ, o si nsọrọ fun wọn. 

22 Awọn enia si hôé, wipe, Ohùn ọlọrun ni, 
kì si iṣe ti enia. 

23 Lojukanna angẹli Oluwa lù u, nitoriti kò 
fi ogo fun Ọlọrun: idin si jẹ ẹ, o si kú. 

24 TiṢugbọn ọrọ Ọlọrun gbilẹ, o si bi si i. 

25 Barnaba on Saulu si pada ti Jerusalemu 
Wá, nigbati nwọn si pari iṣẹ—iranṣẹ Wọn, 
nwọn si mu Johannu wá pẹlu wọn, apele ẹniti 


ijẹ Marku. 
l 3 1AWỌN woli ati awọn olukọni si 
mbẹ ninu ijọ ti o wà ni Antioku; 
Barnaba, ati Simeoni ti a npẹ̀ ni Nigeri, ati 
Lukiu ara Kirene, ati Manaeni, ti a tẹ pò pẹlu 
Herodu tetrarki, ati Saulu. 

2 Bi nwọn si ti njọsìn fun Oluwa, ti nwọn si 
ngbàwẹ, Ẹmí Mimẹ wipe, Ẹ yà Barnaba on 
Saulu sọtò fun mi fun iṣẹ ti mo ti pẹ wọn si. 

3 Nigbati nwọn si ti gbàwẹ, ti nwọn si ti 
gbadura, ti nwọn si ti gbe ọw6é le wọn, nwọn 
si rán wọn lọ. 

4 Njẹ bi a ti rán wọn lati ọwọ Ẹmí Mimẹ lọ, 
nwWọn sọkalẹ lọ si Seleukia; lati ibẹ̀ nwọn si 
wọkò lọ si Kipru. 

5 Nigbati nwọn si wà ni Salami, nwọn 
nwasu òrọ Ọlọrun ni sinagogu awọn Ju: nwọn 
si ni Johannu pẹlu fun iranṣẹ wọn. 

6 Nigbati nwọn si là gbogbo erekùṣu já de 
Pafo, nwọn ri ọkunrin kan, oṣé, woli eke, Ju, 
orukọ ẹniti ijẹ Barjesu, 

T Ẹniti o wà lọdọ Sergiu Paulu bálẹ ilu na, 
amoye enia. On na li o ranṣẹ pẹ̀ Barnaba on 
Saulu, o si fẹ gbẹ ẹ̀rọ Ọlọrun. 

aṢugbọn 'Elima oṣô na (nitori bẹni itumọ 
orukọ rẹ̀) o takò wọn, o nfẹ pa bálẹ ni ọkàn da 
kuro ni igbagbQ. 


IṢE AWỌN APOSTELI 12, 13 
98 Ṣugbọn Saulu (ti a si npẹ ni Paulu), o kún 
fun Ẹmi Mimẹ̀, o si tẹjumẹ ọ, o si Wipe, 

10 Iwọ ti o kún fun arekereke gbogbo, ati 
fun iwà—ìka gbogbo, iwọ ọmọ Eṣu, iwọ ọta 
ododo gbogbo, iwọ kì yio ha dẹkun ati ma yi 
ọna titẹ Oluwa po? 

tI Njẹ nisisiyi, wo o, ọwẹ Oluwa mbẹ lara 
rẹ, iwọ o si fọju, iwọ kì yio ri òrùn ni sá kan. 
Lojukanna owusuwusu ati òkunkun si bò o; o 
si nwá enia kiri lati fà a lọwọ lọ. 

12 Nigbati bálẹ ri ohun ti o ṣe, o gbagbé, 
ẹnu si yà a si ẹkẹ Oluwa. 

13 Nigbati Paulu ati awọn ti o wà pẹlu rẹ̀ si 
ṣikò ni Pafo, nwọn wá si Perga ni Pamfilia: 
Johannu si fi wọn silẹ, o si pada lọ si Jerusa— 
lemu. 

14 TNigbati nwọn si là Perga kọja, nwọn wá 
si Antioku ni Pisidia, nwọn si wọ inu sinago— 
gu li ọjọ isimi, nwọn si joko. 

15 Ati lẹhin kìka iwe ofin ati iwe awọn woli, 
awọn olori sinagogu ranṣẹ si wọn, pe, Ará, bi 
ẹnyin ba li òrọ iyanju kan fun awọn enia, ẹ sọ ọ. 

16 Paulu si dide duro, o si juwọ si wọn, o ni, 
Ẹnyin enia Israeli, ati ẹnyin ti o bẹ̀ru Ọlọrun, 
ẹ fi etí silẹ. 

17 Ọlọrun awọn enia Israeli yi, yàn awọn 
baba wa, o si gbé awọn enia na leke, nigbati 
nwọn ṣe atipo ni ilẹ Egipti, apá giga li o si fi 
mu wọn jade kuro ninu rẹ̀. 

18 Ni ìwọn igba ogoji ọdún li o fi mu siru 
fun ìwa wọn ni ijù. 

19 Nigbati o si ti run orilẹ—ẹ̀de meje ni ilẹ 
Kenaani, o si fi ilẹ wọn fun wọn ni ini fun 
iwọn adọta-le—ni—irinwo ọdun. 

20 Ati lẹhin nkan wọnyi o fi onidajọ fun 
Wọn, titi o fi di igba Samueli woli. 

21 Ati lẹhinna ni nwọn bẹ̀re ọba: Ọlọrun si 
fun wọn ni Saulu ọmọ Kiṣi, ọkunrin kan ninu 
ẹ̀ya Benjamini, fun ogoji ọdún. 

22 Nigbati o si mu u kuro, o gbé Dafidi dide 
li ọba fun wọn; ẹniti o si jẹri rẹ̀ pe, Mo ri 
Dafidi ọmọ Jesse ẹni bi ọkàn mi, ti yio ṣe 
gbogbo ifẹ mi. 

23 Lati inu iru—ọmọ ọkunrin yi ni Ọlọrun ti 
gbe Jesu Olugbala dide fun Israeli gẹgẹ bi 
ileri, 

24 Nigbati Johannu ti kẹ wásu baptismu 
ironupiwada fun gbogbo enia Israeli ṣaju 
Wíwa rẹ̀. 

25 Bi Johannu si ti nlà ipa tirẹ̀ já, o ni, Tali 
ẹnyin ṣebi emi iṣe? Emi kì iṣe on. Ṣugbọn ẹ 
kiyesi i, ẹnikan mbò lẹhin mi, bata ẹsẹ ẹníti 
emi kò to itú. 


IṢE AWỌN APOSTELI. 13, 14 


26 Ará, ẹnyin ọmọ iran Abrahamu, ati ẹnyin 
ti o bẹ̀ru Ọlọrun, awa li a rán òrọ igbala yi si. 

27 Nitori awọn ti ngbe Jerusalemu, ati awọn 
olori wọn, nitoriti nwọn kò mò ọ, ati òrọ 
awọn woli, ti a nkà li ọjọjọ isimi, kò yé wọn, 
nwọn mu u ṣẹ ni didajọ rẹ̀ lẹbi. 

28 Ati bi nwọn kò tilẹ ti ri Ọran iku si i, sibẹ 
nwọn rò Pilatu lati pa a. 

29 Bi nwọn si ti mu nkan gbogbo ṣẹ ti a ti 
kọwe nitori rẹ̀, nwọn si sọ ọ kalẹ kuro lori igi, 
nwọn si tẹ ẹ si ibojì. 

30 Ṣugbọn Ọlọrun jí i dide kuro ninu okú: 

31O si farahàn li ọjọ pipọ fun awọn ti o ba a 
gòke lati Galili wá si Jerusalemu, awọn ti iṣe 
ẹlẹri rẹ̀ nisisiyi fun awọn enia. 

32 Awa si mu ihinrere wá fun nyin, ti ileri ti 
a ti ṣe fun awọn baba, 

33 Bi Ọlọrun ti mu eyi na ṣẹ fun awọn ọmọ 
Wa, nigbati o ji Jesu dide; bi a si ti kọwe rẹ̀ 
ninu Psalmu keji pe, Iwọ li Ọmọ mi, loni ni 
mo bí ọ. 

34 Ati niti pe o ji i dide kuro ninu oku, ẹniti 
kì yio tun pada si ibajẹ m6, o wi bayi pe, Emi 
ô fun nyin ni ore mim Dafidi, ti o daju. 

35 Nitori o si wi ninu Psalmu miran pẹlu pe, 
Iwọ kì yio jẹ ki Ẹni Mim€ rẹ ri idibajẹ. 

36 Nitori lẹhin igba ti Dafidi sin iran rẹ̀ tan 
bi ifẹ Ọlọrun, o sùn, a si tẹ ẹ tì awọn baba rẹ̀, 
o si ri idibajẹ. 

37 Ṣugbọn ẹniti Ọlọrun ji dide kò ri idibajẹ. 

38 TINjẹ ki o yé nyin, ará, pe nipasẹ ọkunrin 
yi li a nwasu idariji ẹ̀ṣẹ fun nyin: 

38 Ati nipa rẹ̀ li a ndá olukuluku ẹniti o 
gbagbọ lare kuro ninu ohun gbogbo, ti a kò le 
da nyin lare ninu ofin Mose. 

40 Nitorina ẹ kiyesara, ki eyi ti a ti sọ ninu 
iwe awọn woli ki o maṣe de ba nyin, pe; 

41Ẹ wo o, ẹnyin ẹlẹgàn, kí ẹnu ki o si yà 
nyin, kí a si fẹ nyin kù: nitori emi nṣe iṣẹ kan 
li ọjọ nyìn, iṣẹ ti ẹnyin kò jẹ gbagbọ, bi ẹnikan 
tilẹ rohìn rẹ̀ fun nyin. 

42 Bi nwọn si ti njade, nwọn bẹ̀bẹ pe ki a 
sòrọ wọnyi fun wọn li ọjọ isimi ti mbọ. 

43 Nigbati nwọn si jade ni sinagogu, ọpọ 
ninu awọn Ju ati ninu awọn olufọkansìn 
alawọṣe tẹle Paulu on Barnaba: awọn ẹniti o 
ba wọn sòrọ ti nwọn si rọ wọn lati duro ninu 
ore—ọfẹ Ọlọrun. 

44 Ti ọjọ isimi keji, gbogbo ilu si fẹrẹ pejọ 
tan lati gbé òrọ Ọlọrun. 

45 Ṣugbọn nigbati awọn Ju ri òpọ enia na, 
nwọn kún fun owu, nwọn nsòrọ—òdi si ohun 
ti Paulu nsọ. 


796 


46 Paulu on Barnaba si sọ laibẹru pe, Ẹnyin 
li o tọ ki a kẹ sọ òrọ Ọlọrun fun: ṣugbọn bi ẹ ti 
ta a nù, ẹ sì kà ara nyin si alaiyẹ fun iyẹ 
ainipẹkun, wo o, awa yipada sọdọ awọn 
Keferi. 

47 Bẹli Oluwa sá ti paṣẹ fun wa pe, Mo ti 
gbé ọ kalẹ fun imọlẹ awọn Keferi, ki iwọ ki o 
le jẹ fun igbala titi de opin aiye. 

48 Nigbati awọn Keferi si gb eyi, nwọn yò, 
nwọn si yìn òrọ Ọlọrun logo: gbogbo awọn ti 
a yàn si ìye ainipẹkun si gbagbé. 

48 A si tan òrọ Oluwa ka gbogbo ẹkíin na. 

50 Ṣugbọn awọn Ju rú awọn obinrin olufọ— 
kansin ati ọlọlá soke ati awọn àgba ilu na, 
nwọn si gbe inunibini dide si Paulu on Barna— 
ba, nwọn si ṣí wọn kuro li agbegbe wọn. 

51 Ṣugbọn nwọn gbòn ekuru ẹsẹ Wọn si 
wọn, nwọn si wá si Ikonioni. 

52 Awọn ọmọ-ẹhin si kún fun ayò ati fun 
Ẹmí Mim. 


l 4 1O si ṣe, ni Ikonioni, nwọn jumọ wò 

inu sinagogu awọn Ju lọ, nwọn si 
sọrọ tobẹ, ti òpọlọpọ awọn Ju ati awọn Hel— 
lene gbagb6. 

2 Ṣugbọn awọn alaigbagbQ Ju rú ọkàn awọn 
Keferi soke, nwọn si rẹ wọn si awọn arakun— 
rin na. 

3Nitorina nwọn gbe ibẹ̀ pẹ, nwọn nfi 
igboiya sọrọ ninu Oluwa, ẹniti o jẹri si òrọ 
ore-ọfẹ rẹ̀, o si nyọnda ki iṣẹ àmi ati iṣẹ iyanu 
ma ti ọwọ wọn ṣe. 

4 Ṣugbọn òpọ enia ilu na pin meji: apakan si 
dàpọ mẹ awọn Ju, apakan si dàpọ m6ô awọn 
aposteli. 

5 Bi awọn Keferi, ati awọn Ju pẹlu awọn 
olori wọn ti fẹ kọlù wọn lati ṣe àbuku si wọn, 
ati lati sọ wọn li okuta, 

6Nwọn mò, nwọn si sá lọ si Listra ati 
Derbe ilu Likaonia, ati si àgbegbe ti o yiká: 

T Nibẹ̀ ni nwọn si nwasu ihinrere. 

8 Ọkunrin kan si joko ni Listra, ẹniti ẹsẹ rẹ̀ 
kò mokun, arọ lati inu iya rẹ̀ Wá, ti kò rìn ri. 

9 Ọkunrin yi gbẹ bi Paulu ti nsọrọ: ẹni, 
nigbati o tẹjum€ ọ, ti o si ri pe, o ni igbagbo 
fun imularada, 

100 wi fun u li ohùn rara pe, Dide duro 
ṣanṣan li ẹsẹ rẹ. O si nfò soke o si nrìn. 

ti Nigbati awọn enia si ri ohun ti Paulu ṣe, 
nwọn gbé ohùn Wọn soke li ẹ̀de Likaonia, 
Wipe, Awọn oriṣa sọkalẹ tò wa wá ni awọ enia. 

12Nwọn si pẹ̀ Barnaba ni Jupiteri ati Paulu 
ni Herme nitori on li olori òrọ isọ. 


797 


13 Alufa Jupiteri ti ile oriṣa rẹ̀ wà niwaju ilu 
Wọn, si mu malu ati màríiwo wá si ẹnubode, 
on iba si rubọ pẹlu awọn enia. 

14 Ṣugbọn nigbati awọn aposteli Barnaba on 
Paulu gbé, nwọn fà aṣọ wọn ya, nwọn si sure 
wò inu awujọ, nwọn nke rara. 

15 Nwọn si nwipe, Ará, éṣe ti ẹnyin fi nṣe 
nkan wọnyi? Enia oniru ìwa kanna bi ẹnyin li 
awa pẹlu ti a nwasu ihinrere fun nyin, ki 
ẹnyin ki o yipada kuro ninu ohun asan wọnyi 
si Ọlọrun aláye, ti o da ọrun on aiye, ati okun, 
ati ohun gbogbo ti mbẹ ninu wọn: 

16 Ẹni, ni awọn iran ti o ti kọja jọwọ gbogbo 
orilẹ—ẹ̀de, lati ma rìn li ọna tiwọn. 

17 Ṣugbọn ko fi ara rẹ̀ silẹ li ailẹri, ni ti o nṣe 
rere, o nfun nyin ni òjo lati ọrun wá, ati akokò 
eso, o nfi onjẹ ati ayò kún ọkàn nyin. 

18 Diẹ li o kù ki nwọn ki o ma le fi ẹrọ 
wọnyí da awọn enia duro, ki nwọn ki o máṣe 
rubọ bọ wọn. 

19 JAWwọn Ju kan si ti Antioku ati Ikonioni 
Wá, nigbati nwọn yi awọn enia li ọkàn pada, 
nwọn si sọ Paulu li okuta, nwọn WỌ ọ jade 
kuro ni ilu na, nwọn ṣebi o kú. 

20 Ṣugbọn nigbati awọn ọmọ-ẹhin duro tì i 
yiká, o dide, o si WỌ ilu na lọ: ni ijọ keji o ba 
Barnaba lọ si Derbe. 

21 Nigbati nwọn si ti wasu ihinrere fun ilu 
na, ti nwọn si ni ọmọ-ẹ̀hin pupọ, nwọn pada 
lọ si Listra, ati Ikonioni, ati si Antioku. 

22 Nwọn nmu awọn ọmọ-ẹhin li ọkàn le, 
nwọn ngbà wọn niyanju lati duro ni igbagbé, 
ati pe ninu ipọnju pipọ li awa o fi wò ijọba 
Ọlọrun. 

23 Nigbati nwọn si ti yan awọn àgbagba fun 
olukuluku ijọ, ti nwọn si ti fi àwẹ gbadura, 
nwọn fi wọn le Oluwa lọwọ, ẹniti nwọn 
gbagbé. 

24 Nigbati nwọn si là Pisidia já, nwọn wá si 
Pamfilia. 

25 Nigbati nwọn si ti sọ òrọ na ni Perga, 
nwọn sọkalẹ lọ si Atalia: 

26 Ati lati ibẹ̀ lọ nwọn ba ti ọkọ lọ si Antio— 
ku, lati ibiti a gbé ti fi wọn le 6re—ọfẹ Ọlọrun 
lọwọ, fun iṣẹ ti nwọn ṣe pari. 

27 Nigbati nwọn si de, ti nwọn si pẹ̀ ijọ jọ, 
nwọn ròhin gbogbo ohun ti Ọlọrun fi wọn ṣe, 
ati bi o ti ṣí ilẹkun igbagb6 fun awọn Keferi. 

28 Ki iṣe igba diẹ ni nwọn ba awọn ọmọ— 
ẹhin gbé. 

l 5 1AWỌN ọkunrin kan ti Judea sọkalẹ 
wá, nwọn si kẹ awọn arakunrin pe, 


IṢE AWỌN APOSTELI. 14, 15 
Bikoṣepe a ba kọ nyin ni ilà bi iṣe Mose, 
ẹnyin kì yio le là. 

2 Nigbati iyapa ati iyàn jijà ti mbẹ lárin Pa— 
ulu on Barnaba kò si mọ ni ìwọn, awọn ara— 
kunrin yàn Paulu on Barnaba, ati awọn miran 
ninu wọn, ki nwọn goke lọ si Jerusalemu, 
sọdọ awọn aposteli ati awọn agbagba nitori 
òran yi. 

3 Nitorina nigbati ijọ si sìn wọn de ọna, 
nwọn là Fenike on Samaria kọja, nwọn 
nròhin iyipada awọn Keferi: nwọn si fi ayò 
nla fun gbogbo awọn arakunrin. 

4 Nigbati nwọn si de Jerusalemu ijọ ati awọn 
aposteli ati awọn àgbagbà tẹwọgba wọn, nwọn 
si ròhin ohun gbogbo ti Ọlọrun ti fi wọn ṣe. 

5Ṣugbọn awọn kan ti ẹya awọn Farisi ti 
nwọn gbagbô dide, nwọn nwipe, a ni lati kọ 
Wọn ni ilà, ati lati paṣẹ fun wọn pe ki nwọn ki 
o ma pa ofin Mose mQ. 

6 TL Ati awọn aposteli ati awọn àgbagbà pejọ 
lati gbìmọ òran yi. 

7 Nigbati iyàn si di pipọ, Peteru dide, o si wi 
fun wọn pe, Ará, ẹnyin mọ pe, lati ibẹrẹ 
Ọlọrun ti yàn ninu nyin, ki awọn Keferi ki o le 
gbé òrọ ihinrere li ẹnu mi, ki nwọn si gbagbo. 

8 Ati Ọlọrun, ti iṣe olumọ—ọkàn, o jẹ wọn li 
ẹrí, o nfun wọn li Ẹmí Mim€, gẹgẹ bi awa: 

9 Kò si fi iyatọ si arin awa ati awọn, o nfi 
igbagbé wẹ̀ wọn li ọkàn mẹ. 

10 Njẹ nitorina eṣe ti ẹnyin o fi dán Ọlọrun 
WÒò, lati fi ajaga bò awọn ọmọ-ẹhin li ọrùn, 
eyiti awọn baba wa ati awa kò le rù? 

"i Ṣugbọn awa gbagbQ pe nipa ore-—ọfẹ 
Oluwa Jesu awa ô là, gẹgẹ bi awọn. 

12Gbogbo ajọ si dakẹ, nwọn si fi eti si 
Barnaba on Paulu, ti nwọn nròhin iṣẹ aṣẹ ati 
iṣẹ àmi ti Ọlọrun ti ti ọwọ wọn ṣe lárin awọn 
Keferi. 

13 qlẹhin ti nwọn si dakẹ, Jakọbu dahtin, 
wipe, Ará, ẹ gbọ ti emi: 

14 Simeoni ti rohin bi Ọlọrun li akọṣe ti 
bojuwò awọn Keferi, lati yàn enia ninu wọn 
fun orukọ rẹ̀. 

15 Ati eyiyi li rọ awọn woli ba ṣe dede; bi a 
ti kọwe rẹ̀ pe, 

16 Lẹhin nkan wọnyi li emi o pada, emi o si 
tún ag6 Dafidi pa ti o ti wô lulẹ; emi ô si tún 
ahoro rẹ̀ ké, emi ô si gbé e rú: 

17 Ki awọn enia iyoku le má wá Oluwa, ati 
gbogbo awọn Keferi lara ẹniti a npẹ̀ orukọ mi, 

181i Oluwa wWi, ẹniti o sọ gbogbo nkan 
wọnyi di mimò fun Ọlọrun ni iṣẹ rẹ̀ gbogbo, 
lati igba ọjọ ìwa. 


IṢE AWỌN APOSTELI. 15, 16 

183 Njẹ ìmọràn temi ni, ki a máṣe yọ awọn ti 
o yipada si Ọlọrun lẹnu ninu awọn Keferi: 

20 Ṣugbọn ki a kọwe si wọn, ki nwọn ki o fà 
sẹhin kuro ninu éri oriṣa, ati kuro ninu 
àgbere, ati kuro ninu ohun ilọlọrun—pa, ati 
kuro ninu ẹ̀jẹ. 

21 Mose nigba atijọ sa ni awọn ti nwasu rẹ̀ 
ni ilu gbogbo, a ma kà a ninu sinagogu li ọjọjọ 
isimi. 

22 Nigbana li o tẹ loju awọn aposteli, ati awọn 
àgbagbà pẹlu gbogbo ijọ, lati yàn enia ninu wọn, 
ati lati ran wọn lọ si Antioku pẹlu Paulu on 
Barnaba: Juda ti a Tnpẹ̀ apele rẹ̀ ni Barsaba, ati 
Sila, ẹniti o l'orukọ ninu awọn arakunrin. 

23 Nwọn si kọ iwe le wọn lọwọ bayi pe, 
Awọn aposteli, ati awọn àgbagbà, ati awọn 
arakunrin, kí awọn arakunrin ti o wà ni 
Antioku, ati ni Siria, ati ni Kilikia ninu awọn 
Keferi: 

24 Niwọnbi awa ti gbô pe, awọn kan ti o ti 
ọdọ wa jade lọ fi òrọ yọ nyin li ẹnu, ti nwọn 
nyi nyin li ọkàn po, wipe, Ẹnyin kò gbọdọ 
ṣaima kọ ila, ati ṣaima pa ofin Mose mé6: ẹniti 
awa kò fun li aṣẹ: 

25 O yẹ loju awa, bi awa ti fi imọ ṣọkan lati 
yan enia ati lati rán wọn si nyin, pẹlu Barnaba 
on Paulu awọn olufẹ wa. 

26 Awọn ọkunrin ti o fi ẹmí wọn wewu 
nitori orukọ Oluwa wa Jesu Kristi. 

27 Nitorina awa rán Juda on Sila, awọn ti 
yio si fi ẹrọ ẹnu sọ ohun kanna fun nyin. 

28 Nitori o dara loju Ẹmi MimQ, ati loju wa, 
ki a máṣe di ẹrù kà nyin, jù nkan ti a ko le ṣe 
alaiṣe wọnyi lọ: 

29 Ki ẹnyin ki o fà sẹhin kuro ninu ẹran 
apabọ oriṣa, ati ninu ẹ̀jẹ ati ninu ohun ilọlọ— 
run—pa, ati ninu agbere: ninu ohun ti, bi ẹn— 
yin ba pa ara nyin mô kuro, ẹnyin ô ṣe rere. 
Alafia. 

30 Njẹ nigbati nwọn si jọwọ wọn lọwọ lọ, 
nwọn sọkalẹ wá si Antioku: nigbati nwọn si 
pe apejọ, nwọn fi iwe na fun wọn. 

31 Nigbati nwọn si kà a, nwọn yò fun itunu na. 

32 Bi Juda on Sila tikarawọn ti jẹ woli pẹlu, 
nwọn fi ọrọ pipọ gbà awọn arakunrin niyanju, 
nwọn si mu wọn li ọkan le. 

33 Nigbati nwọn si pẹ diẹ, awọn arakunrin 
jọwọ wọn lọwọ lọ lí alafia si ọdọ awọn ti o ran 
wọn. 

34 Ṣugbọn o wù Sila lati gbé ibẹ̀. 

35 Paulu on Barnaba si duro diẹ ni Antioku, 
nwọn nkẹ̀ni, nwọn si nwasu òro Oluwa, ati 
awọn pipọ miran pẹlu wọn. 


798 


36 qil ẹhin ijọ melokan, Paulu si sọ fun Bar— 
naba pe, Jẹ ki a tún pada lọ íbẹ awọn arakun— 
rin wa wò, bi nwọn ti nṣe, ni ilu gbogbo ti 
awa ti wasu òrọ Oluwa. 

37 Barnaba si pinnu rẹ̀ lati mu Johannu lọ 
pẹlu wọn, ẹniti apele rẹ̀ jẹ Marku. 

38 Ṣugbọn Paulu rò pe, kò yẹ lati mu u lọ 
pẹlu wọn, ẹniti o fi wọn silẹ ni Pamfilia, ti kò 
si ba wọn lọ si iṣẹ na. 

39 Ìja na si pò tobẹ, ti nwọn yà ara wọn si 
meji: nigbati Barnaba si mu Marku, o ba ti 
ọkò lọ si Kipru; 

40 Ṣugbọn Paulu yàn Sila, o si lọ, bi a ti fi i lé 
ore—ọfẹ Oluwa lọwọ lati ọdọ awọn arakunrin. 

410 si là Siria on Kilikia lọ, o nmu ijọ li 
ọkàn le. 


l Ô tO si wá si Derbe on Listra: si kiyesi 

i, ọmọ-ẹhin kan wà nibẹ̀, ti a npẹ̀ ni 
Timoteu, ọmọ obinrin kan ti iṣe Ju, ti o 
gbagbe; ṣugbọn Hellene ni baba rẹ̀: 

2 Ẹniti a rohin rẹ̀ rere lọdọ awọn arakunrin 
ti o wá ni Listra ati Ikonioni. 

3On ni Paulu fẹ ki o ba on lọ; o si mu u, o si 
kọ ọ ni ilà, nitori awọn Ju ti o wà li àgbegbe 
wọnni: nitori gbogbo wọn mò pe, Hellene ni 
baba rẹ̀. 

4 Bi nwọn si ti nlà awọn ilu lọ, nwọn nfi 
awọn aṣẹ ti a ti pinnu le wọn lọwọ lati ma pa 
wọn mọ, lati ọdọ awọn aposteli ati awọn 
agbagbà wá ti o wà ni Jerusalemu. 

5 Bẹni awọn ijọ si fẹsẹmulẹ ni igbagbé, 
nwọn si npò si i ni iye lojojumọ. 

6 Nwọn si là ẹkúin Frigia já, ati Galatia, ti a 
ti ọdọ Ẹmí Mimẹ kò fun wọn lati sọ ọrọ na ni 
Asia. 

7 Nigbati nwọn de ọkankan Misia, nwọn 
gbé e wò latí lọ si Bitinia: Ṣugbọn Ẹmí Jesu kò 
gbá fun wọn. 

8 Nigbati nwọn si kọja lẹba Misia, nwọn 
sọkalẹ lọ si Troasi. 

8 Iran kan si hàn si Paulu li oru: ọkunrin 
kan ara Makedonia duro, o si mbẹ̀ ẹ, wipe, 
Rekọja wá si Makedonia, ki o si ran wa lọwọ. 

10 Nigbati o si ti ri iran na, lọgán awa mura 
lati lọ si Makedonia, a si gba pe, Oluwa ti pẹ̀ 
Wa lati wasu ihinrere fun wọn. 

1I Nitorina nigbati awa ṣikò ni Troasi a ba 
òna tàra lọ si Samotrakea, ni ijọ keji a si de 
Neapoli; 

12 ati ibẹ̀ awa si lọ si Filippi, ti iṣe ilu 
Makedonia, olu ilu ìha ibẹ, ilu labẹ Romani: 
awa si joko ni ilu yi fun ijọ melokan. 


799 


13 Lọjọ isimi, awa si jade lọ si ẹhin odi ilu 
na, lẹba odò kan, nibiti a rò pe ibi adura wà; 
awa si joko, a si ba awọn obinrin ti o pejọ 
Sọrọ. 

14 Ati obinrin kan ti orukọ rẹ̀ ijẹ Lidia, 
elesẹ̀ àluko, ara ilu Tiatira, ẹniti o nsìn Ọlọ— 
run, o gbé ẹ̀rọ Wa: ọkàn ẹniti Oluwa ṣí, fetísi 
ohun ti a ti ẹnu Paulu sọ. 

15 Nigbati a si baptisi rẹ̀, ati awọn ará ile rẹ̀, o 
bẹ̀ wa, wipe, Bi ẹnyin ba kà mi li olôtọ si Olu— 
wa, ẹ wá si ile mi, ki ẹ si wò nibẹ̀. O si rẹ wa. 

16 TO si ṣe, bi awa ti nlọ si ibi adura na, 
ọmọbinrin kan ti o li ẹmi afọṣẹ, pade wa, ẹniti 
o fi afọṣẹ mu ẹ̀re pipọ fun awọn oluwa rẹ̀ Wá: 

17 On na li o ntọ Paulu ati awa lẹhin, o si 
nkigbe, wipe, Awọn ọkunrin wọnyi ni iranṣẹ 
Ọlọrun Ọgá-—ogo, ti nkede ẹ̀na igbala fun 
nyin. 

18 O si nṣe eyi li ọjọ pipọ. Ṣugbọn nigbati 
inu Paulu bajẹ, ti o si yipada, o wi fun ẹmí na 
pe, Mo paṣẹ fun ọ li orukọ Jesu Kristi kí o 
jade kuro lara rẹ̀. O si jade ni wakati kanna. 

19 TINigbati awọn oluwa rẹ̀ si ri pe, igbẹkẹle 
ere wọn pin, nwọn mu Paulu on Sila, nwọn si 
wẹ wọn lọ si ọjà tọ awọn ijoye lọ; 

20 Nigbati nwọn si mu Wọn tò awọn onida— 
jọ lọ, nwọn wipe, Awọn ọkunrin wọnyi ti iṣe 
Ju, nwọn nyọ ilu wa lẹnu jọjọ; 

21 Nwọn si nkọni li àṣa ti kò yẹ fun Wa, 
awa ẹniti iṣe ara Romu, lati gbà, ati lati tẹle. 

22 Ọpọ enia si jumọ dide si wọn: awọn olori 
si fà wọn li aṣọ ya, nwọn si paṣẹ pe, ki a fi ọgọ 
lù wọn. 

23 Nigbati nwọn si lù wọn pupọ, nwọn sọ 
wọn sinu tubu, nwọn kìlọ fun onitubu ki o pa 
wọn m9 daradara: 

24 Nigbati o gbQ irú ikilọ bẹ, o sọ wọn sinu 
tubu ti inu lọhun, o si kàn aábà mọ wọn li ẹsẹ. 

25 Ṣugbọn larin. ọganjọ Paulu on Sila 
ngbadura, nwọn si nkọrin iyìn si Ọlọrun: 
awọn ara tubu si ntẹti si wọn. 

26 Lojiji iṣẹlẹ nla si ṣẹ̀, tobẹ ti ipilẹ ile tubu 
mi titi: lọgan gbogbo ilẹkun si ṣí, ìde gbogbo 
Wọn si tu silẹ. 

27 Nigbati onitubu si tají, ti o si ri pe, awọn 
ikẹkun tubu ti ṣí silẹ, o fà ida rẹ̀ yọ, o si fẹ pa 
ara rẹ̀, o ṣebi awọn ara tubu ti sá lọ. 

28 Ṣugbọn Paulu kọ kàrá, wipe, Máṣe pa ara 
rẹ lara: nitori gbogbo wa mbẹ nihinyi. 

29 Nigbati o si bere iná, o bẹ̀ sinu ile, o 
nwariri, o wolẹ niwaju Paulu on Sila. 

300 si mu Wọn jade, o ni, Alàgba, kini kí 
emi ki o ṣe ki ng le la? 


IṢE AWỌN APOSTELI. 16. 17 
31 Nwọn si wi fun u pe, Gba Jesu Kristi 
Oluwa gbé, a o si gbà ọ là, iwọ ati awọn ará ile 
rẹ pẹlu. 

32Nwọn si sọ òrọ Oluwa fun u, ati fun 
gbogbo awọn ará ile rẹ̀. 

330 si mu Wọn ni wakati na li oru, o wẹ̀ 
ọgbẹ wọn; a si baptisi rẹ̀, ati gbogbo awọn 
enia rẹ̀ lojukanna. 

340 si mu wọn wá si ile rẹ̀, o si gbé onjẹ 
kalẹ niwaju wọn, o si yò gidigidi pẹlu gbogbo 
awọn ará ile rẹ̀, nitori o gba Ọlọrun gbọ. 

35 Ṣugbọn nigbati ilẹ mô, awọn onidajọ rán 
awọn ọlọpa pe, Da awọn enia wọnni silẹ. 

36 Onitubu si sọ ọrọ na fun Paulu, wipe, 
Awọn onidajọ ranṣẹ pe ki a dá nyin silẹ: njẹ 
nisisiyi ẹ jade ki ẹ si má lọ li alafia. 

37 Ṣugbọn Paulu wi fun wọn pe, Nwọn lù 
Wa ni gbangba, nwọn si sọ Wa sinu tubu li 
aijẹbi, awa ẹniti iṣe ara Romu: nisisiyi nwọn 
si fẹ ti wa jade nikòkọ? agbẹdọ; ṣugbọn ki 
awọn tikarawọn Wá mu wa jade. 

38 Awọn ọlọpa si sọ ọrọ wọnyi fun awọn 
onidajọ: ẹ̀ru si bà wọn, nigbati nwọn gbọ pe 
ara Romu ni nwọn. 

39 Nwọn si wá, nwọn ṣìpẹ fun wọn, nwọn 
si mu Wọn jade, nwọn si bẹ̀ wọn pe, ki nwọn 
ki o jade kuro ni ilu na. 

40 Nwọn si jade ninu tubu, nwọn si Wò ile 
Lidia lọ: nigbati nwọn si ti ri awọn arakunrin, 
nwọn tù wọn ninu, nwọn si jade kuro. 


l 7 1NIGBATI nwọn si ti kọja Amfipoli 
ati Apollonia, nwọn wá si Tessaloni— 
ka, nibiti sinagogu awọn Ju wà: 

2 Ati Paulu, gẹgẹbi iṣe rẹ̀, o wọle tò wọn lọ, 
li ọjọ isimi mẹta o si mba wọn fi òrọ we Ọrọ 
ninu iwe—mimé, 

3O ntumọ, o si nfihàn pe, Kristi kò le ṣaima 
jìya, ki o si jinde kuro ninu okú; ati pe, Jesu yi, 
ẹniti emi nwasu fun nyin, on ni Kristi na. 

3A si yi ninu wọn lọkàn pada, nwọn si 
darapọ m: Paulu on Sila; ati ninu awọn 
olufọkansìn Hellene òpọ pupọ, ati ninu awọn 
obinrin ọlọlá, kì iṣe diẹ. 

5 (Ṣugbọn awọn Ju jowu, nwọn si fà awọn 
jagidijagan ninu awọn ijajẹ enia mọra, nwọn 
gbá ẹgbẹ jọ, nwọn si nrú ilu; nwọn si kọlu 
ile Jasoni, nwọn nfẹ mu wọn jade tò awọn 
enia wá. 

6 Nigbati nwọn kò si ri wọn, nwọn wọ 
Jasoni, ati awọn arakunrin kan tò awọn olori 
ilu lọ, nwọn nkigbe pe, Awọn wọnyi ti o ti yi 
aiye po wá si ihinyi pẹlu; 


ISE AWỌN APOSTELI. 17, 18 

T Awọn ẹniti Jasoni gbà si ọdọ: gbogbo 
awọn wọnyi li o si nhuwa lodi si aṣẹ Kesari, 
wipe, ọba miran kan wà, Jesu. 

8 Awọn enia ati awọn olori ilu kò ni ibalẹ 
aiya nigbati nwọn gbQ nkan wọnyi. 

9 Nigbati nwọn si gbà ogò lọwọ Jasoni ati 
awọn iyokúi, nwọn jọwọ lọ. 

10 (Lọgan awọn arakunrin si rán Paulu on 
Sila lọ si Berea li oru: nigbati nwọn si de ibẹ̀, 
nwọn Wò inu sinagogu awọn Ju lọ. 

t Awọn wọnyi si ni iyìn jù awọn ti 
Tessalonika lọ, niti pe nwọn fi tọkantọkan gbà 
òrọ na, nwọn si nwá inu iwe—mimo lojojumô 
bi nkan wọnyi ri bẹ. 

12 Nitorina pipọ ninu wọn gbagb6; ati ninu 
awọn obinrin Hellene ọlọlá, ati ninu awọn 
ọkunrin, kì iṣe diẹ. 

13 Ṣugbọn nigbati awọn Ju ti Tessalonika mọ 
pe, Paulu nwasu òrọ Ọlọrun ni Berea, nwọn si 
Wá sibẹ pẹlu, nwọn rú awọn enia soke. 

14 Nigbana li awọn arakunrin rán Paulu 
jade lọgan lati lọ titi de okun: Ṣugbọn Sila on 
Timoteu duro sibẹ̀. 

15 Awọn ti o sin Paulu wá si mu u lọ titi de 
Ateni; nigbati nwọn si gbà aṣẹ lọdọ rẹ̀ tò Sila 
on Timoteu wá pe, ki nwọn ki o yára tọ on 
Wá, nwọn lọ. 

16 Nigbati Paulu duro dẹ̀ wọn ni Ateni, 
ọkàn rẹ̀ rú ninu rẹ̀, nigbati o ri pe ilu na kún 
fun oriṣa. 

1? Nitorina o mba awọn Ju fi òrò we ọrọ 
ninu sinagogu, ati awọn olufọkansin, ati awọn 
ti o mba pade lọja lojojumọ. 

18 Ninu. awọn. Epikurei pẹlu, ati awọn 
ọjọgbọn Stoiki kôtì i. Awọn kan si nwipe, Kili 
alahesọ yi yio ri wi? awọn miran si wipe, O 
dabi oniwasu ajeji oriṣa: nitoriti o nwasu Jesu, 
on ajinde fun wọn. 

19 Nwọn si mu u, nwọn si fà a lọ si Areopa— 
gu, nwọn wipe, A ha le mò kili ẹkẹ titun ti 
iwọ nsọrọ rẹ̀ yi jẹ̀. 

20 Nitoriti iwọ mu ohun ajeji wá si etí wa: 
awa si nfẹ mọ kini itumọ nkan wọnyi. 

21 Nitori gbogbo awọn ará Ateni, ati awọn 
alejò ti nṣe atipo nibẹ ki iṣe ohun miran jù, ki 
a má sọ tabi kí a ma gbẹ ohun titun lọ. 

22 Paulu si dide duro larin Areopagu, o ni, 
Ẹnyin ará Ateni, mo woye pe li ohun gbogbo 
ẹ kun fun oniruru isin ju. 

23 Nitori bi mo ti nkọja lọ, ti mo wò ohun 
wọnni ti ẹnyin nsìn, mo si ri pẹpẹ kan ti a kọ 
akọle yi si, FUN ỌLỌRUN AIMỌ. Njẹ ẹniti ẹn— 
yin nsìn li aimò on na li emi nsọ fun nyin. 


24 Ọlọrun na ti o da aiye ati ohun gbogbo ti 
mbẹ ninu rẹ̀, on na ti iṣe Oluwa ọrun on aiye, 
kì igbé ile ti a fi ọwé ké; 

25 Bẹni a kì ifi ọwé enia sìn i, bi ẹnipe o nfẹ 
nkan, on li o fi iye ati emi ati ohun gbogbo fun 
gbogbo enia, 

26 O si ti fi ẹ̀jẹ kanna da gbogbo orilẹ—ede 
lati tẹ̀do si oju agbaiye, o si ti pinnu akokò ti a 
yàn tẹlẹ, ati àla ibugbe wọn; 

27 Ki nwọn ki o le má wá Oluwa, boya bi 
ọkàn wọn ba le fà si i, ti wọn si ri i, bi o tilẹ ṣe 
pe kò jina si olukuluku wa: 

28 Nitori ninu rẹ̀ li awa gbé wa li aye, ti awa 
nrìn kiri, ti a si li ẹmí wa; bi awọn kan ninu 
awọn olorin, ẹnyin tikaranyin ti wipe, Awa 
pẹlu si jẹ ọmọ rẹ̀. 

29 Njẹ bi awa ba ṣe ọmọ Ọlọrun, kò yẹ fun wa 
ki a rò pe, Iwa—Ọlọrun dabi wura, tabi fadaka, 
tabi okuta, ti a fi ọgbén ati ihumọ enia ṣe li ọnà. 

30 Pẹlupẹlu igba aimò yi li Ọlọrun ti foju fò 
da; ṣugbọn nisisiyi o paṣẹ fun gbogbo enia 
nibi gbogbo lati ronupiwada: 

31 Niwọnbi o ti da ọjọ kan, ninu eyi ti yio ṣe 
idajọ aiye li ododo, nipasẹ ọkunrin na ti o ti 
yan, nigbati o ti fi ohun idaniloju fun gbogbo 
enia, niti o jí i dide kuro ninu okú. 

32qNigbati nwọn ti gbé ti ajinde okú, awọn 
miran nṣẹfẹ: ṣugbọn awọn miran wipe, Awa o 
tún nkan yi gbé li ẹnu rẹ. 

33 Bẹni Paulu si jade kuro larin wọn. 

34 Ṣugbọn awọn ọkunrin kan fi ara m ọ, 
nwọn si gbagbQ: ninu awọn ẹniti Dionisiu ara 
Areopagu Wá, ati obinrin kan ti a npẹ̀ ní 
Damari, ati awọn miran pẹlu wọn. 

l 8 1LẸHIN. nkan. wọnyi, Paulu jade 
kuro ni Ateni, o si lọ si Korinti; 

20 si ri Ju kan ti a npe ni Akuila, ti a bi ni 
Pontu, ti o ti Itali de nilẹlẹ, pẹlu Priskilla aya 
rẹ̀; nitoriti Klaudiu paṣẹ pe, ki gbogbo awọn 
Ju ki o jade kuro ni Romu: o si tọ wọn Wá. 

3 Ati itori ti iṣe oniṣẹ ọna kanna, o ba wọn 
joko, o si nṣiṣẹ: nitori agô pipa ni iṣẹ ọnà wọn. 

40 si nfọrò we ọrọ fun wọn ninu sinagogu 
li ọjọjọ isimi, o si nyi awọn Ju ati awọn Hel— 
lene li ọkàn pada. 

5 Nigbati Sila on Timoteu si ti Makkedonia 
Wá, ọrọ na ká Paulu lara, o nfi han, o sọ fun 
awọn Ju pe, Jesu ni Kristi na. 

6Nigbati nwọn si wa li òdi, ti nwọn si nsọ— 
rọ—odi, o gbọn aṣọ rẹ̀, o si wi fun wọn pe, jẹ 
nyin mbẹ lori ara nyin; ọrùn emi mọ: lati isi— 
siyi lọ emi o tò awọn Keferi lọ. 


801 


7 O si lọ kuro nibẹ̀, o wò ile ọkunrin kan ti 
a npẹ̀ ni Titu Justu, ẹniti o nsìn Ọlọrun ti ile 
rẹ̀ fi ara mẹ sinagogu tímẹtím. 

8 Ati Krispu, olori sinagogu, o gbà Oluwa 
gbọ pẹlu gbogbo ile rẹ̀; ati ọpọ ninu awọn ara 
Korinti, nigbati nwọn gbẹ, nwọn gbagbQ, a si 
baptisi wọn. 

3 Oluwa si sọ fun Paulu li oru li ojuran pe, 
Má bẹ̀ru, sá má sọ, má si ṣe pa ẹnu rẹ mẹ: 

10 Nitoriti emi wà pẹlu rẹ, kò si si ẹniti yio 
dide si ọ lati pa ọ lara: nitori mo li enia pipọ ni 
ilu yi. 

11O si joko nibẹ̀ li ọdún kan on oṣù mẹfa, o 
nkẹ̀ni li òrọ Ọlọrun lárin wọn. 

12 TNigbati Gallioni si jẹ bálẹ Akaia, awọn 
Ju fi ọkàn kan dide si Paulu, nwọn si mu u wá 
siwaju itẹ idajọ. 

13 Nwọn wipe, ọkunrin yi nyi awọn enia li 
ọkàn pada, lati ma sin Ọlọrun lodi si ofin. 

14 Nigbati Paulu nfẹ ati dahùn, Gallioni wi 
fun awọn Ju pe, Ibaṣepe òran buburu tabi ti 
jagidijagan kan ni, bi ọrọ ti ri, ẹnyin Ju, emi 
iba gbẹ̀ nyin: 

15 Ṣugbọn bi o ba ṣe ọran nipa òrọ ati orukọ, 
ati ti ofin nyin ni, kì ẹnyin ki o bojuto o fun ara 
nyin, nitoriti emi kò fẹ ṣe onidajọ nkan ba— 
wọnni. 

16 O si lé wọn kuro ni ibi itẹ idajọ. 

17 Gbogbo awọn Hellene si mu Sostene, 
olori sinagogu, nwọn si lù u niwaju itẹ idajọ. 
Gallioni kò si ṣú si nkan wọnyi. 

18 TPaulu si duro si i nibẹ̀ li ọjọ pipọ, nigbati 
o si dágbere fun awọn arakunrin, o ba ti ọkò lọ 
si Siria, ati Priskilla ati Akuila pẹlu rẹ̀; o ti fá ori 
rẹ̀ ni Kenkrea: nitoriti o ti jẹjẹ. 

19 O si sọkalẹ wá si Efesu, o si fi wọn silẹ 
nibẹ̀: ṣugbọn on tikararẹ̀ wò inu sinagogu lọ, 
o si ba awọn Ju fi ọrọ we ọrọ. 

20 Nigbati nwọn si bẹ̀ ẹ pe, ki o ba awọn 
joko diẹ si i, o kò; 

21 Ṣugbọn o dágbere fun wọn, o si wipe, 
Emi kò gbọdọ ṣaima ṣe ajọ ọdún ti mbò yi ni 
Jerusalemu bi o ti wù ki o ri: ṣugbọn emi oô 
tún pada tọ nyin wá, bi Ọlọrun ba fẹ. O si 
ṣikẹ ni Efesu. 

22 Nigbati o si ti gúnlẹ ni Kesarea, ti o goke, 
ti o si ki ijọ, o sọkalẹ lọ si Antioku. 

23 Nigbati o si gbé ọjọ diẹ nibẹ̀, o lọ, o si 
kọja ni ilẹ Galatia on Frigia lẹsẹsẹ, o nmu 
gbogbo awọn ọmọ-ẹhin li ọkàn le. 

24 qi Ju kan si wà ti a npẹ̀ ni Apollo, ti a bi ni 
Aleksandria, ọkunrin ọlọrọ li ẹnu, ti o pò ni 
iwe—mimQ6, o wá si Efesu. 


IṢE AWỌN APOSTELI. 18, 19 
25 Okunrin yi li a ti kẹ ni òna ti Oluwa; o si 
ṣe ẹniti o gboná li ọkàn, o nfi ayan nsọrọ, o si 
nkẹni ni nkan ti Oluwa; kìki baptismu ti 
Johannu li o mò. 

26 O si bẹ̀rẹ si fi igboiya sọrọ ni sinagogu: 
nigbati Akuila on Priskilla ti gbẹ ọrọ rẹ̀, nwọn 
mu u si ọdọ nwọn si tubọ sọ idi òna Ọlọrun 
fun u dajudaju. 

27 Nigbati o si nfẹ kọja lọ si Akaia, awọn 
arakunrin gba a ni iyanju, nwọn si kọwe si 
awọn ọmọ-ẹhin ki nwọn ki o gba a: nigbati o si 
de, o ràn awọn ti o gbagbQ nipa ore—ọfẹ lọwọ 
pupọ. 

28 Nitoriti o sọ asọye fun awọn Ju ni 
gbangba, o nfi i hàn ninu iwe—mimQ pe, Jesu 


ni Kristi. 

l Ọ TO si ṣe, nigbati Apollo ti wà ni 
Korinti, ti Paulu kọja lọ niha ẹkùn 

oke, o wá si Efesu: o si ri awọn ọmọ-ẹhin kan; 

2O wi fun wọn pe, Ẹnyin ha gbà Ẹmí Mimọ 
na nigbati ẹnyìn gbagbQ? Nwọn si wi fun u pe, 
Awa kò gbé rara bi Ẹmi MimQ kan wà. 

30 si wipe, Njẹ baptismu wo li a ha baptisi 
nyin si? Nwọn si wipe, Si baptismu ti Johannu. 

4 Paulu si wipe, Nitôtọ, ni Johannu fi bap- 
tismu ti ironupiwada baptisi, o nwi fun awọn 
enia pe, ki nwọn ki o gbà ẹniti mbò lẹhin on 
gbọ, eyini ni Kristi Jesu. 

5 Nigbati nwọn si gbọ, a baptisi wọn li 
orukọ Jesu Oluwa. 

6 Nigbati Paulu si gbe ọwọ le wọn, Ẹmí 
Mimẹ si bà le wọn; nwọn si nfẹ ẹ̀de miran, 
nwọn si nsọ asọtẹlẹ. 

7 Iye awọn ọkunrin na gbogbo to mejila. 

8 Nigbati o si wọ inu sinagogu lọ, o fi 
igboiya sọrọ li oṣù mẹta, o nfi ọrò we Ọrọ, o si 
nyi wọn lọkan pada si nkan ti iṣe ti ijọba 
Ọlọrun. 

9 Ṣugbọn nigbati ọkàn awọn miran ninu 
wọn di lile, ti nwọn kò si gbagbQ, ti nwọn 
nsọrọ ibi si Ọna na niwaju ijọ enia, o lọ kuro 
lọdọ wọn, o si yà awọn ọmọ-ẹhin sọtò, o si 
nsọ asọye li ojojumo ni ile-iwe Tirannu. 

10 Eyi nlọ bẹ fun iwọn ọdún meji; tobẹ ti 
gbogbo awọn ti ngbe Asia gbọ ọrọ Jesu 
Oluwa, ati awọn Ju ati awọn Hellene. 

11 Ọlọrun si ti ọwọ Paulu ṣe iṣẹ aṣẹ akanṣe, 

12 Tobẹ ti a fi nmu gẹle ati ibantẹ ara rẹ̀ tọ 
awọn olokunrun lọ, arùn si fi wọn silẹ, ati 
awọn ẹmi buburu si jade kuro lara wọn. 

13 Ṣugbọn awọn Ju kan alarinkiri, alẹ— 
mi-ẹ̀ṣu—jade, dawọle e li adabọwọ ara wọn, 


IṢE AWỌN APOSTELI. 19, 20 


lati pẹ̀ orukọ Jesu Oluwa si awọn ti o li ẹmi 
buburu, wipe, Awa fi orukọ Jesu ti Paulu 
nwasu fi nyin bu. 

14 Awọn meje kan si wà, ọmọ ẹnikan ti a 
npe ni Skefa, Ju, ati olori kan ninu awọn alufa, 
ti nwọn ṣe bẹ̀. 

15 Ẹmi buburu na si dahùn, o ni, Jesu emi 
mò, Paulu emi si mò; ṣugbọn tali ẹnyin? 

16 Nigbati ọkunrin ti ẹmi buburu wa lara rẹ̀ 
si fò mọ wọn, o ba wọn dimú, o bori wọn, 
bẹ̀ni nwọn sá jade kuro ni ile na ni ìhoho ati 
ni ifarapa. 

17Ihìn yi si di mimọ fun gbogbo awọn Ju ati 
awọn ara Hellene pẹlu ti o ṣe atipo ni Efesu; 
ẹ̀ru si ba gbogbo wọn, a si gbé orukọ Jesu 
Oluwa ga. 

18 Ọpọ awọn ti nwọn gbagboô si wá, nwọn 
jẹwọ, nwọn si fi iṣẹ wọn hàn. 

19 Kì isi ṣe diẹ ninu awọn ti nṣe àlúpàyídà li 
o kò iwe wọn jọ, nwọn dáná sun wọn loju 
gbogbo enia: nwọn si ṣírò iye wọn, nwọn si ri 
i, o jẹ ẹgbi—mẹdọgbòn iwọn fadaka. 

20 Bẹli òrọ Oluwa si gbilẹ si i gidigidi, o si 
gbilẹ. 

21 Njẹ bi nkan wọnyi ti pari tan, Paulu 
pinnu rẹ̀ li ọkàn pe, nigbati on ba kọja ni Ma— 
kedonia ati Akaia, on ô lọ si Jerusalemu, o 
Wipe, Lẹhin igba ti mo ba de ibẹ̀, emi kò le 
Ṣaima ri Romu pẹlu. 

22 Nigbati o si ti rán meji ninu awọn ti nṣe 
iranṣẹ fun u lọ si Makedonia, Timoteu ati 
Erastu, on tikararẹ̀ duro ni Asia ni igba diẹ na. 

23li akokò na ẹ̀mimì diẹ ki o wà nitori 
Ọna na. 

24 Nitori ọkunrin kan ti a npe ni Demetriu, 
alagbẹdẹ fadaka, ti ima fi fadaka ṣe ile—oriṣa 
fun Diana, o mu ẹ̀re ti kò mò ni iwọn fun 
awọn oniṣọnà wá; 

25 Nigbati o pò wọn jọ, ati irú awọn ọlọnà 
bẹ̀, o ni, Alagba, ẹnyin mò pe nipa iṣẹ—ọna yi 
li awa fi li ọrò wa. 

26 Ẹnyin si ri, ẹ si gbQ pe, kì iṣe ni Efesu ni— 
kanṣoṣo ni, ṣugbọn o fẹrẹ ṣe gbogbo Asia, ni 
Paulu yi nyi òpọ enia li ọkàn pada, ti o si ndari 
wọn wipe, Ohun ti a fi ọwọ ṣe, ki iṣe ọlọrun. 

27 Ki si iṣe pe kiki iṣẹ—ọnà wa yi li o wà li 
ewu ati di asan; ṣugbọn ile Diana oriṣa nla yio 
si di gigàn pẹlu, ati gbogbo ọla nla rẹ̀ yio si 
run, ẹniti gbogbo Asia ati gbogbo aiye mbọ. 

28 Nigbati nwọn gbẹ òrọ wọnyi, nwọn kún 
fun ibinu, nwọn kigbe, wipe, Oriṣa nla ni Di— 
ana ti ara Efesu. 

239 Gbogbo ilu na si kún fun irukerudò: 


802 


nwọn fi ọkàn kan rẹ sinu ile ibiṣire, nwọn si 
mu Gaiu ati Aristarku ara Makedonia, awọn 
ẹgbẹ ajọrin Paulu. 

30 Nigbati Paulu si nfẹ wò arin awọn enia 
lọ, awọn ọmọ-ẹhin kò jẹ fun u. 

31 Awọn olori kan ara Asia, ti iṣe ọrẹ̀ rẹ̀, 
ranṣẹ si i, nwọn bẹ̀ ẹ pe, ki o máṣe fi ara rẹ̀ 
wewu ninu ile ibiṣire. 

32 Njẹ awọn kan nwi ohun kan, awọn 
miran nwi omiran: nitori ajọ di rudurudu; ati 
òpọ enia ni kò mò itori ohun ti nwọn tilẹ fi 
wọjọ pò si. 

33 Nwọn si fà Aleksanderu kuro li awujọ, 
awọn Ju tì i ṣaju. Aleksanderu si juw6 si wọn, 
on iba si wi ti ẹnu rẹ̀ fun awọn enia. 

34 Ṣugbọn. nigbati nwọn mọ pe Ju ni, 
gbogbo wọn li ohùn kan, niwọn Wakati meji 
ọjọ, kigbe pe, Oriṣa nla ni Diana ti ara Efesu. 

35 Nigbati akọwe ilu si mu ki ijọ enia dakẹ, 
o ni, Ẹnyìn ará Efesu, tali ẹniti o wà ti kò mọ 
pe, ilu ara Efesu ni iṣe olusin Diana oriṣa nla, 
ati ti ere ti o ti ọdọ Jupiteri bẹ silẹ? 

36 Njẹ bi a ko ti le sọrọ odi si nkan wọnni, o 
yẹ ki ẹ dakẹ, ki ẹnyin ki o máṣe fi iwara ṣe 
ohunkohun. 

37 Nitoriti ẹnyin mu awọn ọkunrin wọnyi 
wá, nwọn kò kò ile oriṣa, bẹni nwọn kò 
sọrọ—odi si oriṣa wa. 

38 Njẹ. nitorina. bi Demetriu, ati awọn 
oniṣọnà ti o wà pẹlu rẹ̀, ba li ọrọ kan si ẹnikẹ— 
ni, ile-ẹjọ ṣí silẹ, awọn onidajọ si mbẹ: jẹ ki 
nwọn ki o lọ ifi ara wọn sùn. 

39 Ṣugbọn bi ẹ ba nwadi ohun kan nipa 
òran miran, a ô pari rẹ̀ ni ajọ ti o tọ. 

40 Nitori awa sá wà li ewu ati pẹ bi lérẹ̀ 
nitori ariwo oni yi, kò sa nidi, ati nitori eyi 
awa kì yio le dahun fun iwọjọ yi. 

41 Nigbati o si ti sọ bẹ tan, o tú ijọ na ká. 
20 1NIGBATI ariwo na si rọlẹ, Paulu 

ranṣẹ pẹ awọn ọmọ-ẹhin, o si gbà 
wọn ni iyanju, o dagbere fun wọn, o dide lati 
lọ si Makedonia. 

2 Nigbati o si ti là apa ìha wọnni kọja, ti o si 
ti fi ẹrọ pipọ gbà wọn ni iyanju, o wá si ilẹ 
Hellene. 

3 Nigbati o si duro nibẹ̀ li oṣù mẹta, ti awọn 
Ju si déna dé e, bi o ti npete ati ba ti ọkò lọ si 
Siria, o pinnu rẹ̀ lati ba ti Makedonia pada lọ. 

4Sopateru ara Berea ọmọ Parru si ba a lọ de 
Asia; ati ninu awọn ara Tessalonika, Aristarku 
on Sekundu; ati Gaiu ara Derbe, ati Timoteu; 
ati ara Asia, Tikiku on Trofimu. 


803 


S Ṣugbọn awọn wọnyi ti lọ ṣiwaju, nwọn 
nduro dẹ̀ wa ni Troa. 

6 Awa si ṣikò lati Filippi wá lẹhin ọjọ aiwu— 
kara, a si de ọdọ wọn ni Troasi ni ijọ karun; 
nibiti awa gbé duro ni ijọ meje. 

7 Ati ni ọjọ ikini Ọsẹ nigbati awọn ọmọ— 
ẹhin pejọ lati bù akara, Paulu si wasu fun 
wọn, o mura ati lọ ni ijọ keji: o si fà òrọ rẹ̀ gùn 
titi di arin ọganjọ. 

8 Fitilà pipọ si wà ni yàrá oke na, nibiti a 
gbé pejọ si. 

9 Ọdọmọkunrin kan ti a npẹ̀ ni Eutiku si joko 
li oju ferese, orun si wò ọ lara: bi Paulu si ti pẹ 
ni iwasu, o ta gbẹngbọn loju orun, o ṣubu lati 
oke kẹta wá silẹ, a si gbé e dide li okú. 

10 Nigbati Paulu si sọkalẹ, o wolẹ bò o, o 
gbá a mọra, o ni, Ẹ má yọ ara nyin lẹnu; nitori 
ẹmí rẹ̀ mbẹ ninu rẹ̀. 

11 Nigbati o si tún gòke lọ, ti o si bù akara, ti 
o si jẹ, ti o si sọrọ pẹ titi o fi di afẹmọjum, 
bẹli o lọ. 

12 Nwọn si mu ọmọkunrin na bò láye, inu 
nwọn si dun gidigidi. 

13 TINigbati awa si ṣaju, awa si ṣikò lọ si 
Asso, nibẹ̀ li a nfẹ gbà Paulu si ọkò: nitori bẹli 
o ti pinnu rẹ̀, on tikararẹ̀ nfẹ ba ti ẹsẹ lọ. 

14 Nigbati o pade wa ni Asso, ti a si ti gbà a 
si ọkò, a lọ si Mitilene. 

15 Nigbati a si ṣikò nibẹ̀, ni ijọ keji a de 
ọkankan Kio; ni ijọ keji rẹ̀ a de Samo, a si duro 
ni Trogillioni; ni ijọ keji rẹ̀ a si de Miletu. 

16 Paulu sá ti pinnu rẹ̀ lati mu ọkò lọ niha 
Efesu, nitori ki o ma ba fi igba na joko ni Asia: 
nitori o nyára bi yio ṣe iṣe fun u, lati wà ni 
Jerusalemu li ọjọ Pentikosti. 

17 TAti lati Miletu o ranṣẹ si Efesu, lati pẹ̀ 
awọn alàgba ijọ wá sọdọ rẹ̀. 

18 Nigbati nwọn si de ọdọ rẹ̀, o wi fun wọn 
pe, Ẹnyin tikaranyin mò, lati ọjọ ikini ti mo ti de 
Asia, bi emi ti ba nyin gbé, ni gbogbo akoko na, 

19 Bi mo ti nfi ìrẹlẹ ọkàn gbogbo sìn Oluwa, 
ati omije pipọ, pẹlu idanwò, ti o bá mi, nipa 
ìdena awọn Ju: 

20 Bi emi kò ti fà sẹhin lati sọ ohunkohun ti 
o ṣ'anfani fun nyin, ati lati má kẹ nyin ni 
gbangba ati lati ile de ile, 

21 Ti mo nsọ fun awọn Ju, ati fun awọn 
Hellene pẹlu, ti ironupiwada sipa Ọlọrun, ati 
ti igbagbọ sipa Jesu Kristi Oluwa wa. 

22 Njẹ nisisyi, wo o, ọkàn mi nfà si ati lọ si 
Jerusalemu, laimò ohun ti yio bá mi nibẹ̀: 

23 Bikoṣe bi Ẹmí Mimọ ti nsọ ni ilu gbogbo 
pe, ìde on ìya mbẹ fun mi. 


IṢE AWỌN APOSTELI 20, 21 
24 Ṣugbọn emi kò kà ẹmi mi si nkan rara bi 
ohun ti o ṣọwọn fun mi, ki emi ki o ba le fi ayọ 
pari ire—ije mi ati iṣẹ—iranṣẹ ti mo ti gbà lọdọ 
Jesu Oluwa, lati ma ròhin ihinrere ore—ọfẹ 
Ọlọrun. 

25 Njẹ nisisiyi, wo o, emi mò pe gbogbo 
nyin, lárin ẹniti emi ti nkiri wásu ijọba Ọlọ— 
run, kì yio ri oju mi mọ. 

26 Nitorina mo pẹ̀ nyin ṣe ẹlẹri loni yi pe, 
ọrùn mi mẹ kuro ninu ẹ̀jẹ enia gbogbo. 

27 Nitoriti emi kò fà sẹhin lati sọ gbogbo 
ipinnu Ọlọrun fun nyin. 

28 TẸ kiyesara nyin, ati si gbogbo agbo ti 
Ẹmi Mimé fi nyin ṣe alabojuto rẹ̀, lati má tọju 
ijọ Ọlọrun, ti o ti fi ẹ̀jẹ ara rẹ̀ rà. 

28 Nitoriti emi mò pe, lẹhin lilọ mi, ikôkò 
buburu yio wò arin nyin, li aidá agbo si. 

30 Ati larin ẹnyin tikaranyin li awọn enia 
yio dide, ti nwọn o ma sòrọ òdi, lati fà awọn 
ọmọ-ẹhin sẹhin wọn. 

31 Nitorina ẹ má ṣọra, ki ẹ si má ranti pe, 
fun ọdún mẹta, emi kò dẹkun ati ma fi omije 
kìlọ fun olukuluku li ọsán ati li oru. 

32 Njẹ nisisiyi, ará, mo fi nyin le Ọlọrun 
lọwọ ati ẹ̀rọ ore—ọfẹ rẹ̀, ti o le gbe nyin duro, 
ti o si le fun nyin ni ini lárin gbogbo awọn ti a 
sọ di mimọ. 

33 Emi kò ṣe ojukòkoro fadaka, tabi Wura, 
tabi aṣọ ẹnikẹni. 

34 Ẹnyin tikaranyin sá mò pe, ọwọ wọnyi li 
o ṣiṣẹ fun aini mi, ati ti awọn ti o wà pẹlu mi. 

35 Ninu ohun gbogbo mo fi apẹrẹ fun nyin 
pe, nipa ṣiṣe iṣẹ bẹ, yẹ ki ẹ má ràn awọn 
alailera lọwọ, ki ẹ si ma ranti ọrọ Jesu OLuwa, 
bi on tikararẹ̀ ti wipe, Ati funni o ni ibukún jù 
ati gbà lọ. 

36 TINigbati o si ti wi nkan wọnyi, o kunlẹ, 
o si ba gbogbo wọn gbadura. 

37 Gbogbo wọn si sọkun gidigidi, nwọn si rẹ̀ 
mẹ Paulu li ọrùn, nwọn si fi ẹnu kò o li ẹnu, 

38 Inu wọn si bajẹ julọ fun òrọ ti o sọ pe, 
nwọn kì yio ri oju on mQ. Nwọn si sìn i lọ 


sinu ọkọ. 
2 l 1O si ṣe, nigbati awa kuro lọdọ wọn, 
ti a sì ṣikò, awa ba ọna tàra wá si Kosi, 
ni ijọ keji a si lọ si Rodu, ati lati ibẹ̀ lọ si Patara: 
2 Nigbati awa si ri ọkò kan ti nrekọja lọ si 
Fenike, awa wò ọkò, a si ṣí. 
3 Nigbati awa si ti ri Kipru li òkere, ti awa fi 
i si ọwọ òsi, awa gbé ori ọkò le Siria, a si 
gúnlẹ ni Tire: nitori nibẹ̀ li ọkò yio gbé kò ẹrù 
silẹ. 


IṢE AWỌN APOSTELI 21 

4 Nigbati a si ri awọn ọmọ-ẹhin, awa duro 
nibẹ̀ ni ijọ meje: awọn ẹniti o tipa Ẹmí wi fun 
Paulu pe, ki o máṣe lọ si Jerusalemu. 

5 Nigbati a si ti lò ọjọ wọnni tan, awa jade, a 
si mu òna wa pọn; gbogbo nwọn si sìn wa, 
pẹlu awọn obinrin ati awọn ọmọde titi awa fi 
Jade si ẹhin ilu: nigbati awa si gunlẹ li ebute, 
awa si gbadura. 

6 Nigbati a si ti dágbere fun ara wa, awa bọ 
si ọkò; ṣugbọn awọn si pada lọ si ile wọn. 

7 Nigbati a si ti pari àjo wa lati Tire, awa de 
Ptolemai; nigbati a si kí awọn ará, awa si ba 
Wọn gbé ni ijọ kan. 

8 Ni ijọ keji awa lọ kuro, a si wá si Kesarea: 
nigbati awa si wò ile Filippi Efangelisti, ọkan 
ninu awọn meje nì; awa si wò sọdọ rẹ̀. 

9 Ọkunrin yi si li ọmọbinrin mẹrin, wun— 
dia, ti ima sọtẹlẹ. 

10 Bi a si ti wà nibẹ̀ li ọjọ pipọ, woli kan ti 
Judea sọkalẹ wá, ti a npẹ ni Agabu. 

tI Nigbati o si de ọdọ Wa, o mu amure 
Paulu, o si de ara rẹ̀ li ọwé on ẹsẹ, o si wipe, 
Bayi li Ẹmí Mimọ wi, Bayi li awọn Ju ti o wà 
ni Jerusalemu yio de ọkunrin ti o ni amure yi, 
nwọn o si fi i le awọn Keferi lọwọ. 

12 Nigbati a si ti gbẹ nkan wọnyi, ati awa, 
ati awọn ará ibẹ̀ na bẹ̀ ẹ pe, ki o máṣe gòke lọ 
si Jerusalemu. 

13 Nigbana ni Paulu dahùn wipe, Ewo li 
ẹnyin nṣe yi, ti ẹnyin nsọkun, ti ẹ si nmu árẹ̀ 
ba ọkàn mi; nitori emi mura tan, kì iṣe fun 
didẹ̀ nikan, ṣugbọn lati kú pẹlu ni Jerusalemu, 
nitori orukọ Jesu Oluwa. 

14 Nigbati a kò le pa a li ọkàn dà, awa dakẹ, 
wipe, Ifẹ ti Oluwa ni ki a ṣe. 

15 Lẹhin ijọ wọnni, awa palẹmọ, a si gòke lọ 
si Jerusalemu. 

16 Ninu awọn ọmọ-ẹhin lati Kesarea ba wa 
lọ, nwọn si mu Mnasoni ọmọ-ẹhin lailai kan 
pẹlu wọn, ará Kipru, lọdọ ẹniti awa ô gbé wọ. 

17 Nigbati awa si de Jerusalemu, awọn 
arakunrin si fi ayọ gbà wa. 

18 Ni ijọ keji awa ba Paulu lọ sọdọ Jakọbu; 
gbogbo awọn alàgba si wà nibẹ̀. 

13 Nigbati o si kí wọn tan, o ròhin ohun 
gbogbo lẹsẹsẹ ti Ọlọrun ṣe larin awọn Keferi 
nipa iṣẹ—iranṣẹ rẹ̀. 

20 Nigbati nwọn si gbẹ, nwọn yin Ọlọrun 
logo, nwọn si wi fun u pe, Arakunrin, iwọ ri 
iye ẹgbẹgbẹrun ninu awọn Ju ti o gbagbọ, 
gbogbo nwọn li o si ni itara fun ofin. 

21 Nwọn si ti ròhin rẹ fun wọn pe, Iwọ nkọ 
gbogbo awọn Ju ti o wà lárin awọn Keferi pe, 


804 


ki nwọn ki o kò Mose silẹ, o si nwi fun wọn 
pe ki nwọn ki o máṣe kọ awọn ọmọ wọn ni 
ilà mẹ, ati ki nwọn ki o máṣe rìn gẹgẹ bi àṣa 
wọn. 

22 Njẹ ewo ni ṣiṣe? ijọ kò le ṣaima pejọ pọ: 
dajudaju nwọn ô gbQ pe, iwọ de. 

23 Njẹ eyi ti awa ô wi fun ọ yi ni ki o ṣe: 
Awa li ọkunrin mẹrin ti nwọn ni ẹ̀jẹ lara wọn; 

24 Awọn ni ki iwọ ki o mu, ki o si ṣe iwẹ— 
numọ pẹlu wọn ki o si ṣe inawo wọn, ki nwọn 
ki o le fá ori wọn: gbogbo enia yio si mò pe, 
kò si otitọ kan ninu ohun ti nwọn gbọ si ọ; 
ṣugbọn pe, iwọ tikararẹ nrìn dede pẹlu, iwọ si 
npa ofin mQ. 

25 Ṣugbọn niti awọn Keferi ti o gbagbô, awa 
ti kọwe, a si ti pinnu rẹ̀ pe, ki nwọn pa ara 
wọn mọ kuro ninu ohun ti a fi rubọ si oriṣa, 
ati ẹ̀jẹ ati ohun ilọlọrùnpa, ati àgbere. 

26 Nigbana ni Paulu mu awọn ọkunrin na; 
ni ijọ keji o ṣe iwẹnumọ pẹlu wọn, o si wọ inu 
tẹmpili lọ, o sọ ìgba ti ọjọ ìwẹ̀numọ na yio pé 
titi a fi rubọ fun olukuluku wọn. 

27 Nigbati ọjọ meje si fẹrẹ pé, ti awọn Ju ti o 
ti Asia wa ri i ni tẹmpili, nwọn rú gbogbo 
awọn enia soke, nwọn nawọ mu u. 

28 Nwọn nkigbe wipe, Ẹnyin enia Israeli, ẹ 
gbà wa: Eyi li ọkunrin na, ti nke gbogbo enia 
nibigbogbo lòdi si awọn enia, ati si ofin, ati si 
ibi yi: ati pẹlu o si mu awọn ara Hellene wá si 
tẹmpili, o si ti ba ibi mim yi jẹ. 

29 Nitori nWọn ti ri Trofimu ará Efesu pẹlu 
rẹ̀ ni ilu, ẹniti nwọn ṣebi Paulu mu wá sinu 
tẹmpili. 

30 Gbogbo ilu si rẹ, awọn enia si sure jọ: 
nwọn si mu Paulu, nwọn si wọ ọ jade kuro 
ninu tẹmpili: lojukanna a si tì ilẹkun. 

31 Bi nwọn si ti nwá òna ati pa a, ìhin de ọdọ 
olori ẹgbẹ ọmọ—ogun pe, gbogbo Jerusalemu 
dàrú. 

321,ojukanna o si ti mu awọn ọmọ—ogun ati 
awọn balogun ọrún, o si sure sọkalẹ tọ wọn 
lọ: nigbati nwọn si ri olori ogun ati awọn 
ọmọ-—ogun, nwọn dẹkun lilu Paulu. 

33 Nigbana li olori ogun sunmọ wọn, o si 
mu u, o paṣẹ pe ki a fi ẹ̀wọn meji dẹ̀ e; o si 
bẹ̀re ẹniti iṣe, ati ohun ti o ṣe. 

34 Awọn kan nkigbe ohun kan, awọn miran 
nkigbe ohun miran ninu awujọ: nigbati kò si 
le mò eredi irukerudò na dajudaju, o paṣẹ ki 
nwọn ki o mu u lọ sinu ile—olodi. 

35 Nigbati o si de ori atẹgùn, gbigbé li a gbé 
e soke lọwọ awọn ọmọ—ogun nitori iwa—ipa 
awọn enia. 


36 Nitori òpọ enia gbátì i, nwọn nkigbe pe, 
Mu u kuro. 

37 Bi nwọn si ti fẹrẹ imu Paulu wò inu 
ile—olodi lọ, o wi fun olori-ogun pe, Emi ha 
gbọdọ ba ọ sòrọ? O si dahùn wipe, Iwọ mò 
ẹ̀de Hellene ifẹ? 

38 Iwọ ha kẹ ni ara Egipti nì, ti o ṣọtẹ ṣaju 
ọjọ wọnyi, ti o si ti mu ẹgbaji ọkunrin ninu 
awọn ti iṣe apania lẹhin lọ si iju? 

38 Ṣugbọn Paulu si wipe, Ju li emi iṣe, ara 
Tarsu ilu Kilikia, ọlòtọ ilu ti kì iṣe ilu lasan 
kan, emi si bẹ ọ, bùn mi láye lati ba awọn 
enia sọrọ. 

40 Nigbati o si ti bùn u laye, Paulu duro lori 
atẹgùn, o si juwQ si awọn enia. Nigbati nwọn si 
dakẹrọrọ o ba wọn sọrọ li ẹ̀de Heberu, wipe, 
22 1 ẸNYIN ará, ati baba, ẹ gbọ ti ẹnu mi 

nisisiyi. 

2 (Nigbati nwọn si gbẹ pe o mba wọn sọrọ 
li ede Heberu, nwọn tubọ parọrọ; o si wipe,) 

3 Ju li emi iṣe ẹniti a bí ni Tarsu ilu kan ni 
Kilikia, ṣugbọn ti a tẹ ni ilu yi, li ẹsẹ Gamalieli, 
ti a kẹ gẹgẹ bi lile ofin awọn baba wa, ti mo si 
jẹ onitara fun Ọlọrun ani gẹgẹ bi gbogbo nyin ti 
Ti li oni. 

4 Mo si ṣe inunibini si Ọna yi titi o fi de iku, 
mo ndẹ̀, mo si nfi wọn sinu tubu, ati ọkunrin 
ati obinrin. 

5 Bi olori alufa pẹlu ti jẹ mi li ẹri, ati gbogbo 
ajọ awọn alàgba: lọwọ awọn ẹniti mo si gbà 
iwe lọ sọdọ awọn arakunrin, ti mo si lọ si 
Damasku lati mu awọn ti o wà nibẹ̀ ni didẹ̀ 
Wá si Jerusalemu, lati jẹ wọn niyà. 

60 si ṣe, bi emi ti nlọ, ti mo si sunmọ eti 
Damasku niwọn ọjọkanri, li ojijì, imọlẹ nla 
mẹ ti ọrun wá yi mi ká. 

7 Mo si ṣubu lùlẹ, mo si ngbọ ohùn kan ti o 
Wi fun mi pe, Saulu, Saulu, eṣe ti iwọ fi nṣe 
inunibini si mi? 

8 Emi si dahùn wipe, Iwọ tani, Oluwa? O si 
Wi fun mi pe, Emi Jesu ti Nasareti ni, ẹniti 
iwọ nṣe inunibini si. 

9 Awọn ti o si wà pẹlu mi ri imọlẹ na nitôtọ, 
ẹ̀ru si ba wọn; ṣugbọn nwọn kò gbẹ ohùn 
ẹniti mba mi sọrọ. 

10 Mo si wipe, Kini ki emi ki o ṣe, Oluwa? 
Oluwa si wi fun mi pe, Dide, ki o si lọ si 
Damasku; nibẹ̀ li a o si sọ ohun gbogbo fun ọ 
ti a yàn fun ọ lati ṣe. 

tI Bi emi kò si ti le riran nitori itànṣan 
imọlẹ na, a ti ọwọ awọn ti o wà lọdọ mi fà mi, 
mo si de Damasku. 


IṢE AWỌN APOSTELI. 21, 22 
12Ẹnikan si tẹ mi wá, Anania, ọkunrin 
olufọkansìn gẹgẹ bi ofin, ti o li orukọ rere 
lọdọ gbogbo awọn Ju ti o ngbe ibẹ̀. 

130 si duro tì mi, o si wi fun mi pe, Saulu 
arakunrin, riran. Ni wakati kanna mo si ṣiju 
soke wò o. 

14O si wipe, Ọlọrun awọn baba wa yàn ọ, 
lati mò ifẹ rẹ̀, ati lati ri Olôtọ nì, ati lati gbọ 
ohùn li ẹnu rẹ̀, 

15 Ki iwọ ki o le ṣe ẹlẹri rẹ̀ fun gbogbo enia, 
li ohun ti iwọ ti ri ti iwọ si ti gbQ. 

16 Njẹ nisisiyi kini iwọ nduro de? Dide, ki a 
si baptisi rẹ, ki o si wẹ̀ ẹ̀ṣẹ rẹ nù, ki o si má pẹ 
orukọ Oluwa. 

17 O si ṣe pe, nigbati mo pada wá si Jerusa— 
lemu, ti mo ngbadura ni tẹmpili mo bọ si oju— 
Tan; 

18 Mo si ri i, o wi fun mi pe, Yara, ki o si 
jade kuro ni Jerusalemu kánkán: nitori nwọn 
kì yio gbà ẹrí rẹ nipa mi. 

13 Emi si wipe, Oluwa, awọn papa mò pe, 
emi a ti má sọ awọn ti o gbà ọ gbọ sinu tubu, 
emi a si ma lù wọn ninu sinagogu gbogbo: 

20 Nigbati a si ta ẹ̀jẹ Stefanu ẹlẹri rẹ silẹ, 
emi na pẹlu duro nibẹ̀, mo si li ohùn si ikú rẹ̀, 
mo si nṣe itọju aṣọ awọn ẹniti o pa a. 

21 O si wi fun mi pe, Ma lọ: nitori emi ô rán 
ọ si awọn Keferi lokere réré. 

22 Nwọn si fi etí si i titi de òrọ yi, nwọn si 
gbé ohùn wọn soke wipe, Ẹ mu irú eyiyi kuro 
li aiye: nitori kò yẹ ki o wà láye. 

23 Bi nwọn si ti nkigbe, ti nwọn si wQn aṣọ 
wọn silẹ, ti nwọn nku ekuru si oju ọrun, 

24 Olori ogun paṣẹ pe ki a mu u wá sinu 
ile—olodi, o ni ki a fi ẹgba bi i lére; ki on ki o 
le mò itori ohun ti nwọn ṣe nkigbe le e bẹ̀. 

25Bi nwọn si ti fi ọsán dẹ̀ e, Paulu bi 
balogun ọrún ti o duro tì i pe, O ha tọ fun 
nyin lati nà ẹniti iṣe ará Romu li aijẹbi? 

26 Nigbati balogun ọrún si gbẹ, o lọ, o wi 
fun olori-ogun pe, Kili o fẹ ṣe yi: nitori 
ọkunrin yi ara Romu ni iṣe. 

27 Olori—ogun si de, o si bi i pe, Sọ fun mi, 
ara Romu ni iwọ iṣe? O si wipe, Bẹni. 

28 Olori—ogun si dahùn wipe, Owo pupọ ni 
mo fi rà ọlá ibilẹ yi. Paulu si wipe, Ṣugbọn a bí 
emi bẹ ni. 

28 Nitorina awọn ti o mura lati bi i lere kuro 
lọdọ rẹ̀: lojukanna olori—ogun pẹlu si bẹ̀ru, 
nigbati o mò pe ara Romu ni iṣe, ati nitori o ti 
dẹ̀ e. 

30 Ni ijọ keji, nitoriti o fẹ mò dajudaju ohun 
ti awọn Ju nfi i sùn si, o tú u silẹ, o paṣẹ ki 


IṢE AWỌN APOSTELI 23 
awọn olori alufa ati gbogbo igbimọ pejọ, o si 
mu Paulu sọkalẹ, o si mu u duro niwaju wọn. 
2 3 1 NIGBATI Paulu si tẹjumọ igbimọ, o 
ni, Ará, emi ti nfi gbogbo ẹri—ọkàn 
rere lò aiye mi niwaju Ọlọrun titi fi di oni yi. 

2 Anania olori alufa si paṣẹ fun awọn ti o 
duro tì i pe, ki o gbún u li ẹnu. 

3 Nigbana ni Paulu wi fun u pe, Ọlọrun yio 
lù ọ, iwọ ogiri ti a kùn li ẹfun: iwọ joko lati 
dajọ mi ni gẹgẹ bi ofin, iwọ si pẹ̀ ki a lù mi li 
òdi si ofin? 

4 Awọn ti o duro tì i si wipe, Olori alufa 
Ọlọrun ni iwọ ngàn? 

5 Paulu si wipe, Ará, emi kò mò pe olori 
alufa ni: nitori a ti kọ ọ pe, Iwọ kò gbọdọ sòrọ 
olori awọn enia rẹ ni buburu. 

6 Ṣugbọn nigbati Paulu ṣakiyesi pe, apakan 
wọn jẹ Sadusi, apakan si jẹ Farisi, o kigbe ni 
igbimọ pe, Ará, Farisi li emi, ọmọ Farisi: 
nitori ireti ati ajinde okú li a Ṣe ba mi wijọ. 

7 Nigbati o si ti wi eyi, iyapa de larin awọn 
Farisi ati awọn Sadusi: ajọ si pin meji. 

8 Nitoriti awọn Sadusi wipe, kò si ajinde, 
tabi angẹli, tabi ẹmí: ṣugbọn awọn Farisi jẹwọ 
mejeji. 

SO si di ariwo nla: ninu awọn akọwe ti o 
Wà li apa ti awọn Farisi dide, nwọn njà, wipe, 
Awa kò ri ohun buburu kan lara ọkunrin yi: ki 
si ni bi ẹmi kan tabi angẹli kan li o ba a sọrọ? 

10 Nigbati iyapa si di nla, ti olori ogun bẹ̀ru 
ki Paulu ki o má bà di fifaya lọwọ wọn, o paṣẹ 
pe ki awọn ọmọ—ogun sọkalẹ lọ lati fi ipá mu 
u kuro lárin wọn, ki nwọn si mu u wá sinu 
Ile—olodi. 

TI Ti oru ijọ na Oluwa duro tì i, o si wipe, 
Tujuka: nitori bi iwọ ti jẹri fun mi ni Jerusalemu, 
bẹni iwọ kò le ṣaijẹrí ni Romu pẹlu. 

12 Nigbati ilẹ mQ, awọn Ju kan dimọlu, 
nwọn fi ara wọn bu pe, awọn kì yio jẹ bẹli 
awọn kì yio mu, titi awọn ô fi pa Paulu. 

13 Awọn ti o ditẹ yi si jù ogoji enia lọ. 

14 Nwọn si tò olori awọn alufa ati awọn 
agbagba lọ, nwọn si wipe, Awa ti fi pe nla bu 
ara wa pe, a kì yio tẹ ohun nkan wò titi awa ô 
fi pa Paulu. 

15 Njẹ nisisiyi ki ẹnyin pẹlu ajọ igbimọ wi 
fun olori—ogun, ki o mu u sọkalẹ tò nyin wá, 
bi ẹnipe ẹnyin nfẹ wadi ẹran rẹ̀ dajudaju: ki o 
to sunmọ itosi, awa ô si ti mura lati pa a. 

16 Nigbati ọmọ arabinrin Paulu si gburô 
idena wọn, o lọ, o si wò inu ile—olodi lọ, o si 
sọ fun Paulu. 


17 Paulu si pẹ ọkan ninu awọn balogun 
ọrún sọdọ rẹ̀, o ni, Mu ọmọkunrin yi tò 
olori—ogun lọ: nitori o ni nkan lati sọ fun u. 

18 O mu u, o si sìn i lọ sọdọ olori—ogun, o si 
Wipe, Paulu ondẹ̀ pẹ̀ mi sọdọ rẹ̀, o si bẹ̀ mi pe 
ki emi mu ọmọkunrin yi tò ọ wá, ẹniti o ni 
nkan lati sọ fun ọ. 

19 Olori—ogun fà a lọwọ, o si lọ si apakan, o 
si bi i lere nikọkọ pe, Kili ohun ti iwọ ni isọ 
fun mi? 

20 O si wipe, Awọn Ju fi ìmọ ṣọkan lati wá 
ibẹ̀ ọ ki o mu Paulu sọkalẹ wá si ajọ igbimọ 
li ọla, bi ẹnipe iwọ nfẹ bẹ̀re nkan dajudaju 
nipa rẹ̀. 

21 Nitorina máṣe gbọ tiwọn: nitori awọn ti o 
dẹ̀na dò e ninu wọn jù ogoji ọkunrin lọ, ti nwọn 
fi ara wọn bu pe, awọn kì yio jẹ, bẹli awọn kì yio 
mu titi awọn o fi pa a: nisisiyi nwọn si ti mura 
tan, nwọn nreti idahùn lọdọ rẹ. 

22 Nigbana li olori ogun jọwọ ọmọkunrin na 
lọwọ lọ, o si kìlọ fun u pe, Máṣe wi fun 
ẹnikan pe, iwọ fi nkan wọnyi hàn mi. 

230 si pẹ̀ meji awọn balogun ọrún sọdọ rẹ̀, 
o si wipe, Ẹ mura igba ọmọ—ogun silẹ, lati lọ 
si Kesarea, ati adọrin ẹlẹṣin, ati igba ọlọkò, ni 
Wakati kẹta oru; 

24 O si wipe, ki nwọn pẹ̀se ẹranko, ki nwọn 
gbé Paulu gùn u, ki nwọn si le mu u de ọdọ 
Feliksi balẹ li alafia. 

25 O si kọ iwe kan bayi pe: 

26 Klaudiu Lisia si Feliksi bálẹ ọlọla julọ, 
alafia. 

27 Awọn Ju mu ọkunrin yi, nwọn si npete ati 
pa a: nigbana ni mo de pẹlu ogun, mo si gbà a 
lọwọ wọn nigbati mo gbọ pe ara Romu ni iṣe. 

28 Nigbati mo si nfẹ mò idi ẹran ti nwọn fi i 
sùn si, mo mu u sọkalẹ lọ si ajọ igbimọ wọn: 

23 Ẹniti mo ri pe, nwọn fisùn nitori òran 
ofin wọn, bẹni kò dà ọran kan ti o tẹ si ikú ati 
si ìde. 

30 Nigbati a si ti sọ fun mi pe, nwọn ô dẹ̀na 
dẹ̀ ọkunrin na, ọgan mo si rán a si ọ, mo si 
paṣẹ fun awọn olufisùn rẹ̀ pẹlu, lati sọ ohun ti 
nwọn ba ri wi si i niwaju rẹ. 

31 Nigbana li awọn ọmọ—ogun gbà Paulu, 
nwọn si mu u li oru lọ si Antipatri, gẹgẹ bi a ti 
paṣẹ fun wọn. 

32 Nijọ keji nwọn si jọwọ awọn ẹlẹṣin lati 
ma ba a lọ, nwọn si pada wá sinu ile—olodi. 

33 Nigbati nwọn de Kesarea, ti nwọn si fi iwe 
fun bálẹ, nwọn mu Paulu pẹlu wá siwaju rẹ̀. 

34 Nigbati o si ti kà iwe na, o bẹ̀re pe ara ilẹ 
Wo ni iṣe. Nigbati o si gbẹ pe ara Kilikia ni; 


807 


350 ni, Emi ô gbé ẹjọ rẹ, nigbati awọn 
olufisùn rẹ pẹlu ba de. O si paṣẹ pe ki nwọn 
ki o pa a mẹ ni gbòngan idajọ Herodu. 

2 4 1 LẸHIN ijọ marun Anania olori alufa 

ni sọkalẹ lọ pẹlu awọn alàgba ati 
ẹnikan Tertulu agbẹjọrò ẹniti o fi Paulu sùn 
bálẹ. 

2 Nigbati a si ti pẹ e jade, Tertulu bẹ̀rẹ si ifi i 
sùn wipe, Bi o ti jẹ pe nipasẹ rẹ li awa njẹ 
alafia pipọ, ati pe nipasẹ itọju rẹ a nṣe atunṣe 
fun orilẹ yi. 

3 Nigbagbogbo, ati nibigbogbo, li awa nfi 
gbogbo ọpẹ tẹwọgbà a, Feliksi ọlọla julọ. 

4 Ṣugbọn ki emi ki o má bà da ọ duro pẹ titi, 
mo bẹ̀ ọ ki o fi iyọnu rẹ gbọ òrọ diẹ li ẹnu wa. 

5 Nitori awa ri ọkunrin yi, o jẹ onijagidi 
enia, ẹniti o ndá rukerudo silẹ lárin gbogbo 
awọn Ju ti o wà ni gbogbo aiye, ati olori ẹ̀ya 
awọn Nasarene: 

6 Ẹniti o gbidanwo lati bà tẹmpili jẹ: ti awa 
si mu, ti awa fẹ ba ṣe ẹjọ gẹgẹ bi ofin wa. 

7 Ṣugbọn Lisia olori ogun de, o fi agbara nla 
gbà a li ọwọ wa: 

80O paṣẹ ki awọn olufisùn rẹ̀ wá sọdọ rẹ: 
lati ọdọ ẹniti iwọ ô le ni oye gbogbo nkan 
wọnyi, nitori ohun ti awa ṣe fi i sùn nigbati 
iwọ ba ti wadi ẹjọ rẹ̀. 

9 Awọn Ju pẹlu si fi ohùn si i, wipe, bẹni 
nkan wọnyi ri. 

10 Nigbati bálẹ ṣapẹrẹ si i pe ki o sẹ̀rọ, 
Paulu si dahùn wipe, Bi mo ti mò pe lati ọdún 
melo yi wá, ni iwọ ti ṣe onidajọ orilẹ—ede yi, 
tayọtayọ ni ng o fi Wi ti ẹnu mi. 

11 Ki o le yé ọ pe, ijejila pére yi ni mo gòke 
lọ si Jerusalemu lati lọ jọsìn. 

12 Bẹni nwọn kò ri mi ni tẹmpili ki emi ki o 
ma ba ẹnikẹni jiyàn, bẹli emi kò rú awọn enia 
soke, ibaṣe ninu sinagogu, tabi ni ilu: 

13 Bẹni nwọn kò le ladi ohun ti nwọn fi mi 
sùn si nisisiyi. 

14 Ṣugbọn eyi ni mo jẹwọ fun ọ, pe bi Ọna 
ti a npẹ̀ ni adamò, bẹli emi nsìn Ọlọrun awọn 
baba wa, emi ngbà nkan gbogbo gbé gẹgẹ bi 
ofin, ati ti a kọ sinu iwe awọn woli: 

15 Mo si ni ireti sipa ti Ọlọrun, eyi ti awọn 
tikarawọn pẹlu jẹwọ, pe ajinde okú mbọ, ati ti 
olôtọ, ati ti alaiṣôtọ. 

16 Ninu eyi li emi si nṣe idaraya, lati ni 
ẹri—ọkàn ti kò li ẹ̀ṣẹ sipa ti Ọlọrun, ati si enia 
nigbagbogbo. 

17 Ṣugbọn lẹhin ọdún pipọ, mo mu ọrẹ— 
anu fun orilẹ—ẹ̀de mi wá, ati ọrẹ—ẹbọ. 


ÌṢE AWỌN APOSTELI. 23— 25 
18 Larin wọnyi ni nwọn ri mi ni iwẹnu ni 
tẹmpili, bẹni kì iṣe pẹlu awujọ, tabi pẹlu 
ariwo. 

193 Ṣugbọn awọn Ju lati Asia wà nibẹ, 
awọn ti iba wà nihinyi niwaju rẹ, ki nwọn 
ki o já mi ni koro, bi nwọn ba li ohunkohun 
si mi. 

20 Bi kò ṣe bẹ, jẹ ki awọn enia wọnyi tika— 
Tawọn sọ iṣe buburu ti nwọn ri lọwọ mi, 
nigbati mo duro niwaju ajọ igbimọ yi, 

21 Bikoṣe ti gbolohùn kan yi, ti mo ke 
nigbati mo duro li arin wọn, Nitori ajinde okú 
li a ṣe ba mi wijọ lọdọ nyin loni yi. 

22 Nigbati Feliksi gbẹ nkan wọnyi, oye sa ye 
e li ayetan nipa Ọna na; o tú wọn ká na, o ni, 
Nigbati Lisia olori ogun ba sọkalẹ wá, emi o 
Wadi òran nyin daju. 

230 si paṣẹ fun balogun ọrún kan pe, ki o 
ma ṣe itọju Paulu, ki o si bùn u làye, ati pe ki o 
máṣe dá awọn ojulumò rẹ̀ lẹkun, lati ma ṣe 
iranṣẹ fun u. 

24Ṣugbọn lẹhin ijọ melokan, Feliksi de ti on 
ti Drusilla obinrin rẹ̀, ti iṣe Ju, o si ranṣẹ pẹ̀ 
Paulu, o si gbé òrọ lọdọ rẹ̀ nipa igbagbọ ninu 
Kristi Jesu. 

25 Bi o si ti nsọ asọye nipa ti ododo ati 
airekọja ati idajọ ti mbò, ẹ̀ru ba Feliksi, o 
dahùn wipe, Ma lọ nisisiyi na; nigbati mo ba 
si ni akokò ti o wò, emi o ranṣẹ pẹ̀ ọ. 

26 O si nreti pẹlu pe a ba fun on li owo lati 
ọwẹ Paulu wá, ki on ki o le da a silẹ: nitorina 
a si ma ranṣẹ si i nigbakugba, a ma ba a sòrọ. 

27 Ṣugbọn lẹhin ọdún meji, Porkiu Festu 
rọpò Feliksi: Feliksi si nfẹ ṣe oju're fun awọn 


Ju, o fi Paulu silẹ li ondẹ̀. 

2 S 1 NJẸ nigbati Festu de ilẹ na, lẹhin ijọ 
mẹta o gòke lati Kesarea lọ si 

Jerusalemu. 

2 Awọn olori alufa ati awọn enia pataki 
ninu awọn Ju fi Paulu sùn u, nwọn si bẹ̀ ẹ, 

3N Nwọn nwá oju ' re rẹ̀ si Paulu, ki o le ranṣẹ 
si i wá si Jerusalemu: nwọn ndẹ̀na dẹ̀ e lati pa 
a li ọna. 

4 Ṣugbọn Festu dahun pe, a pa Paulu m€ô ni 
Kesarea, ati pe on tikara on nmura ati pada lọ 
ni lẹlẹyi. 

50 ni, njẹ awọn ti o ba to ninu nyin, ki 
nwọn ba mi sọkalẹ lọ, bi ìwa buburu kan ba 
wà lọwọ ọkunrin yi, ki nwọn ki o fi i sùn. 

6 Kò si gbe árin wọn ju ijọ mẹjọ tabi mẹwa 
lọ, o sọkalẹ lọ si Kesarea; ni ijọ keji o joko lori 
itẹ idajọ, o si paṣẹ pẹ ki a mu Paulu wá. 


IṢE AWỌN APOSTELI. 25, 26 

7 Nigbati o si de, awọn Ju ti o ti Jerusalemu 
sọkalẹ wá duro yi i ká, nwọn nkà òran pipọ ti 
o si buru si Paulu lọrùn, ti nwọn kò le ladi. 

8 Paulu si wi ti ẹnu rẹ̀ pe, Emi kò ṣẹ ẹṣẹkẹṣẹ 
kan si ofin awọn Ju, tabi si tẹmpili, tabi si 
Kesari. 

3 Ṣugbọn Festu nfẹ gbà oju're lọdọ awọn Ju, 
o si da Paulu lohùn, wipe, Iwọ ha nfẹ goke lọ 
si Jerusalemu, ki a si ṣe ẹjọ nkan wọnyi nibẹ̀ 
niwaju mi bi? 

10 Paulu si wipe, Niwaju itẹ idajọ Kesari ni 
mo duro nibiti o yẹ ki a ṣe ẹjọ mi: emi kò ṣẹ 
awọn Ju, bi iwọ pẹlu ti mò daju. 

11 Njẹ bi mo ba ṣẹ̀, ti mo si ṣe ohun kan ti o 
yẹ fún ikú, emi kò kọ lati kú: ṣugbọn bi kò ba 
si nkan wọnni ninu ohun ti awọn wọnyi fi mi 
sun si, ẹnikan kò le fi mi ṣe oju're fun wọn. 
Mo fi ẹran mi lọ Kesari. 

12 Nigbana ni Festu lẹhin ti o ti ba ajọ 
igbìmọ sọrọ, o dahùn pe, Iwọ ti fi òran rẹ lọ 
Kesari: lọdọ Kesari ni iwọ ô lọ. 

13Lẹhin ijọ melokan, Agrippa ọba, ati 
Bernike sọkalẹ wá si Kesarea lati kí Festu. 

14 Bi nwọn si ti wà nibẹ̀ li ọjọ pipọ, Festu 
mu ẹran Paulu wá siwaju ọba, wipe, Feliksi fi 
ọkunrin kan silẹ li ondé: 

15 Ẹniti awọn olori alufa ati awọn agbàgba 
awọn Ju fi sùn nigbati mo wà ni Jerusalemu 
nwọn nfẹ ki n da a lẹbi. 

16 Awọn ẹniti mo si da lohùn pe, KÌ iṣe iṣe 
awọn ara Romu lati da ẹnikẹni lẹbi, ki ẹniti a 
fisùn ki o to kò awọn olufisun rẹ̀ loju, ki o si ri 
àye Wi ti ẹnu rẹ̀, nitori ọran ti a kà si i lọrùn, 

17 Nitorina nigbati nwọn jùmọ wá si ihinyi, 
emi kò jafara, nijọ keji mo joko lori itẹ idajọ, 
mo si paṣẹ pe ki a mu ọkunrin na wá. 

18 Nigbati awọn olufisùn na dide, nwọn kò 
kà ẹran buburu iru eyi ti mo rò si i lọrùn. 

13 Ṣugbọn nwọn ni ọran kan si i, niti isin 
wọn, ati niti Jesu kan ti o ti kú, ti Paulu 
tẹnumọ pe o wà laye. 

20 Bi emi kò si ti mọ bi a iti wadi nkan 
Wọnyi, mo bi i lere bi o nfẹ lọ si Jerusalemu, 
ki a si ṣe ẹjọ nkan wọnyi nibẹ̀. 

21Ṣugbọn nigbati Paulu fi ọran rẹ̀ lọ 
Augustu, pe ki a pa on mọ fun idajọ rẹ̀, mo 
paṣẹ pe ki a pa a mọ titi emi o fi le rán a lọ 
sọdọ Kesari. 

22 Agrippa si wi fun Festu pe, Emi pẹlu fẹ 
lati gbé ọrọ ọkunrin na tikarami. O si wipe, 
Lọla iwọ o gbọ ọ. 

23 Njẹ ni ijọ keji, ti Agrippa on Bernike wá, 
ti awọn ti ọsô pipọ, ti nwọn si wọ ile ẹjọ, pẹlu 


808 


awọn olori ogun, ati awọn enia nla ni ilu, 
Festu paṣẹ, nwọn si mu Paulu jade. 

24 Festu si wipe, Agrippa ọba, ati gbogbo 
ẹnyin enia ti o wà nihin pẹlu wa, ẹnyin ri 
ọkunrin yi, nitori ẹniti gbogbo ijọ awọn Ju ti 
rọgbaká mi, ni Jerusalemu ati nihinyi, ti 
nwọn nkigbe pe, Kò yẹ fun u lati wà láye mQ. 

25 Ṣugbọn emi ri pe, kò ṣe ohun kan ti o yẹ 
si ikú, bi on tikararẹ̀ si ti fi ran rẹ̀ lọ Augustu, 
mo ti pinnu lati rán a lọ. 

26 Nipasẹ ẹniti emi kò ri ohun kan dajudaju 
lati kọwe si oluwa mi. Nitorina ni mo ṣe mu u 
jade wá siwaju nyin, ati pe siwaju rẹ, Agrippa 
ọba, pápá lẹhin ti a ba ti wadi rẹ̀, ki emi ki o le 
ri ohun ti emi ô kọ. 

27 Nitoriti kò tẹ li oju mi lati rán ondẹ̀, ki a 


má si sọ òran ti a kà si i lọrùn. 

2 Ô 1 AGRIPPA si wi fun Paulu pe, A fun 
ọ laye lati sọ ti ẹnu rẹ. Nigbana ni 

Paulu nawQ, o si sọ ti ẹnu rẹ̀ pe: 

2 Agrippa ọba, inu emi tikarami din nitoriti 
emi o wi ti ẹnu mi loni niwaju rẹ, niti gbogbo 
nkan ti awọn Ju nfi mi sùn si. 

3 Papa bi iwọ ti mò gbogbo iṣe ati òran ti 
mbẹ lárin awọn Ju dajudaju, nitorina emi bẹ̀ ọ 
ki iwọ ki o fi siru gbọ temi. 

4 Iwà aiye mi lati igba ewe mi, bi o ti ri lati 
ibẹrẹ, lárin orilẹ—ede mi ati ni Jerusalemu, ni 
gbogbo awọn Ju mò. 

5 Nitori nwọn mò mi lati ipilẹṣẹ, bi nwọn 
ba fẹ̀ jẹri pe, gẹgẹ bi ẹya ìsin wa ti o le julọ, 
Farisi li emi. 

6 Ati nisisiyi nitori ireti ileri ti Ọlọrun ti ṣe 
fun awọn baba wa ni mo ṣe duro nihin fun 
idajọ. 

7 Ileri eyiti awọn ẹ̀ya wa mejejila ti nfi 
itara sin Ọlọrun lọsan ati loru ti nwọn nreti 
ati ri gba. Nitori ireti yi li awọn Ju ṣe nfi mi 
sùn, Agrippa Ọba. 

8 Eṣe ti ẹnyin fi rò o si ohun ti a kò le 
gbagbé bi Ọlọrun ba jí okú dide? 

93 Emi tilẹ rò ninu ara mi nitotọ pe, o yẹ ki 
emi ki o ṣe ọpọlọpọ ohun òdi si orukọ Jesu ti 
Nasareti. 

10 Eyi ni mo si ṣe ni Jerusalemu: awọn pipọ 
ninu awọn enia mimQ ni mo há mé inu tubu, 
nigbati mo ti gbà aṣẹ lọdọ awọn olori alufa; 
nigbati nwọn si npa wọn, mo li ohùn si i. 

11 Nigbapipọ ni mo ṣẹ̀ wọn niṣẹ ninu 
gbogbo sinagogu, mo ndú u lati mu wọn sọ 
ọrọ—odi; nigbati mo ṣoro si wọn gidigidi, mo 
ṣe inunibini si wọn de àjeji ilu. 


12 Ninu rẹ̀ na bi mo ti nlọ si Damasku ti emi 
ti ọlá ati aṣẹ ikò lati ọdọ awọn olori alufa lọ, 

13 Li ọsangangan, Ọba, mo ri imọlẹ kan lati 
ọrun wá, o jù riràn òrùn lọ, o mọlẹ yi mi ká, 
ati awọn ti o mba mi rẹ̀ ajo. 

14 Nigbati gbogbo wa si ṣubu lulẹ, mo gbọ 
ohùn ti nfò si mi ni de Heberu pe, Saulu, 
Saulu, éṣe ti iwọ fi nṣe inunibini si mi? Ohun 
irora ni fun ọ lati tapá si ẹgún. 

15 Emi si wipe, Iwọ tani, Oluwa? Oluwa si 
wipe, Emi ni Jesu ti iwọ nṣe inunibini si. 

16 Ṣugbọn dide, ki o si fi ẹsẹ rẹ tẹlẹ: nitori 
eyi ni mo ṣe farahàn ọ lati yàn ọ ni iranṣẹ ati 
ẹlẹri, fun ohun wọnni ti iwọ ti ri, ati ohun 
wọnni ti emi ô fi ara hàn fun ọ; 

17 Emi o ma gbà ọ lọwọ awọn enia, ati lọwọ 
awọn Keferi, ti emi rán ọ si nisisiyi, 

18 Lati là wọn li oju, ki nwọn ki o le yipada 
kuro ninu òkunkun si imọlẹ, ati kuro lọwọ 
agbara Satani si Ọlọrun, ki nwọn ki o le gbà 
idariji ẹ̀ṣẹ, ati ogùn pẹlu awọn ti a sọ di mimọ 
nipa igbagbọ ninu mi. 

19 Nitorina, Agrippa ọba, emi kò ṣe aigbọ— 
ran si iran òrun na. 

20 Ṣugbọn mo ké sọ fun awọn ti o wà ni 
Damasku, ati ni Jerusalemu, ati já gbogbo ilẹ 
Judea, ati fun awọn Keferi, ki nwọn ki o 
ronupiwada, ki nwọn si yipada si Ọlọrun, ki 
nwọn ma ṣe iṣẹ ti o yẹ si ironupiwada. 

21 Nitori nkan wọnyi li awọn Ju ṣe mu mi ni 
tẹmpili, ti nwọn si fẹ pa mi. 

22 Ṣugbọn bi mo si ti ri iranlọwọ gbà lọdọ 
Ọlọrun, mo duro titi o fi di oni, mo njẹri fun 
ati ewe ati àgba, emi kò sọ ohun miran bikoṣe 
ohun ti awọn woli ati Mose ti wipe yio ṣẹ: 

23 Pe, Kristi yio jìya, ati pe nipa ajinde rẹ̀ 
kuro ninu oku, on ni yio kẹ kede imọlẹ fun 
awọn enia ati fun awọn Keferi. 

24 Bi o si ti nsọ t'ẹnu rẹ̀, Festu wi li ohùn rara 
pe, Paulu, ori rẹ bajẹ; ẹkọ akọjù ba ọ li ori jẹ. 

25 Ṣugbọn Paulu. wipe, Ori mi kò bajẹ, 
Festu ọlọlá julọ; ṣugbọn òrọ otitọ ati ti ìwa 
airekọja li emi nsọ jade. 

26 Nitori ọba mò nkan gbogbo wọnyi, ni— 
waju ẹniti emi nsọrọ li aibẹ̀ru: nitori mo 
gbagbọ pe ọkan ninu nkan wọnyi kò pamọ 
fun u, nitoriti a kò ṣe nkan yi ni ìkọkọ. 

27 Agrippa ọba, iwọ gbà awọn woli gbé? 
Emi mò pe, iwọ gbagbọ. 

28 Agrippa si wi fun Paulu pe, Pẹlu ọrọ 
iyanju diẹ si i, iwọ iba sọ mi di Kristiani. 

28 Paulu si wipe, Iba wu Ọlọrun, yala pẹlu 
apọn diẹ tabi pipọ pe, ki o maṣe iwọ nikan, 


IṢE AWỌN APOSTELI. 26, 27 
ṣugbọn ki gbogbo awọn ti o gbô ẹ̀rọ mi loni 
pẹlu le di iru enia ti emi jẹ laisi ẹwọn wọnyi. 

30 Nigbati o si sọ nkan wọnyi tan, ọba dide, 
ati bálẹ, ati Bernike, ati awọn ti o ba wọn joko: 

31 Nigbati nwọn lọ si apakan, nwọn ba ara 
wọn sọ pe, ọkunrin yi kò ṣe nkankan ti o yẹ si 
ikú tabi si ẹ̀wọn. 

32 Agrippa si Wi fun Festu pe, A ba dá 
ọkunrin yi silẹ ibamaṣepe kò ti fi òran rẹ̀ lọ 
Kesari. 


A JO O O ba rẹ̀ pe ki a wò ọkọ lọ 
si Itali, nwọn fi Paulu, ati awọn ondẹ̀ 
miran kan pẹlu, le balogun ọrún kan lọwọ, ti 
a npe ni Juliu, ti ẹgbẹ ọmọ—ogun Augustu. 

2 Nigbati a si wọ ọkò Adramittiu kan, ti nfẹ 
lọ si awọn ilu ti o wà leti okun Asia, awa ṣikò: 
Aristarku, ara Makedonia ti Tessalonika, wà 
pẹlu wa. 

3 Ni ijọ keji awa de Sidoni. Juliu si ṣe inu 
rere si Paulu, o si bùn u láye ki o má tò awọn 
ọrẹ̀ rẹ̀ lọ lati ri itọju. 

4 Nigbati awa si ṣikò nibẹ̀, awa lọ lẹba 
Kipru, nitoriti afẹfẹ ṣọwọ òdi. 

5 Nigbati awa ré okun Kilikia on Pamfilia 
kọja, awa de Mira Likia. 

6 Nibẹ̀ ni balogun ọrún si ri ọkò Aleksandria 
kan, ti nlọ si Itali; o si fi wa sinu rẹ̀. 

7 Nigbati awa nlọ jẹjẹ li ọjọ pipọ, ti awa fi 
agbara kaka de ọkankan Knidu, ti afẹfẹ kò 
bùn wa làye, awa lọ lẹba Krete, li ọkankan 
Salmone; 

8 Nigbati a si fi agbara kaka kọja rẹ̀, awa de 
ibi ti a npe ni Ebute Yiyanjú, ti o sunmọ ibiti 
ilu Lasea ti Wà ri. 

9 Nigbati a si ti sọ ọjọ pipọ nù, ti a—ti ta 
igbokun wa idi ewu tan, nitori Awẹ ti kọja 
tan, Paulu da imọran, 

10 O si wi fun wọn pe, Alàgba, mo woye pe 
iṣikò yi yio li ewu ati òfo pipọ, kì iṣe kìki ti ẹrù 
ati ti ọkò, ṣugbọn ti ẹmi wa pẹlu. 

11 Ṣugbọn balogun ọrún gbà ti olori ọkò ati 
ti ọlọkò gbọ, jù ohun wọnni ti Paulu Wi lọ. 

12 Ati nitori ebute na kò rọrùn lati lo akoko 
otutu nibẹ̀, awọn pipọ si damọran pe, ki a lọ 
kuro nibẹ̀, bi nwọn ô le làkàka de Fenike lati 
lo akoko otutu, ti iṣe ebute Krete ti o kọju si 
òsi ìwọ ôrùn, ati ọtún ìwọ ôrùn. 

13 Nigbati afẹfẹ gusù si nfẹ jẹ̀jẹ, ti nwọn 
ṣebi ọwọ awọn tẹ̀ ohun ti nwọn nwá, nwọn 
ṣikò, nwọn npá ẹba Krete lọ. 

14 Kò si pẹ lẹhin na ni ìji ti a npẹ̀ ni Eura— 
kuilo fẹ lù u. 


IṢE AWỌN APOSTELI. 27, 28 

15 Nigbati o si ti gbé ọkò, ti kò si le dojukọ 
ìji na, awa jọwọ rẹ̀, o ngbá a lọ. 

16 Nigbati o si gbá a lọ labẹ erekuṣu kan ti a 
npẹ̀ ni Klauda, o di iṣẹ pipọ ki awa ki o to le 
sunmọ igbaja. 

17 Nigbati nwọn si gbé e soke, nwọn nṣe 
iranlọwọ, nwọn ndì ọkọ ni isalẹ; nigbati 
nwọn si bẹ̀ru ki a ma ba gbá wọn sori iyanrìn 
diẹ̀, nwọn tagbokun, nwọn si ngbá kiri. 

18 Bi awa si ti nṣe lalá gidigidi ninu ìji na, ni 
ijọ keji nwọn kô nkan dà si omi lati mu ọkẹ 
fẹrẹ; 

18 Ati ni ijọ kẹta, a fi ọwé ara wa kò ohun 
ẹ̀lo ọkò danu. 

20 Nigbati ôrùn ati irawọ kò si hàn li ọjọ 
pipọ, ti ìji na kò si mò niwọn fun wa, abá 
a—ti—là kò si fun wa mé. 

21 Nigbati nwọn wà ni aijẹun li ọjọ pipọ, 
nigbana Paulu dide larin wọn, o ni, Alàgba, 
ẹnyin iba ti gbọ ti emi, ki a máṣe ṣikò kuro ni 
Krete, ewu ati òfo yi kì ba ti ba wa. 

22 Njẹ nisisiyi mo gbà nyin niyanju, ki ẹ 
tújuka: nitori kì yio si òfo ẹmí ninu nyin, 
bikoṣe ti ọkọ. 

23 Nitori angẹli Ọlọrun, ti ẹniti emi iṣe, ati 
ẹniti emi nsìn, o duro tì mi li oru aná, 

24 O wipe, Má bẹ̀ru, Paulu; iwọ kò le ṣaima 
duro niwaju Kesari: si wo o, Ọlọrun ti fi 
gbogbo awọn ti o ba ọ wọkò pò fun ọ. 

25 Njẹ nitorina, alàgba, ẹ daraya: nitori mo 
gbà Ọlọrun gbẹ̀ pe, yio ri bẹ gẹgẹ bi a ti sọ 
fun mi. 

26 Ṣugbọn a ô gbá wa jù si erekuṣu kan. 

27 Ṣugbọn nigbati o di oru ijọ kẹrinla, ti awa 
ngbá sihin sọhún ni Adria, larin ọganjọ awọn 
atukò tànmá pe, awọn sunmọ eti ilẹ kan; 

28 Nigbati nwọn si wòn okun, nwọn ri i o 
jìn li ogún àgbaká: nigbati nwọn si sún siwaju 
diẹ, nwọn si tún wòn okun, nwọn ri i o jìn ni 
àgbaká mẹdogun. 

28 Nigbati nwọn bẹ̀ru ki nwọn ki o máṣe 
gbá lù ibi okuta, nwọn sọ idakọré mẹrin silẹ 
ni idi ọkò, nwọn nreti ojumô. 

30 Ṣugbọn nigbati awọn atukò nwá òna ati 
sá kuro ninu ọkò, ti nwọn si ti sọ igbaja kalẹ si 
oju okun bi ẹnipe nwọn nfẹ sọ idakọrò silẹ 
niwaju ọkò, 

31 Paulu wi fun balogun ọrún ati fun awọn 
ọmọ-ogun pe, Bikoṣepe awọn wọnyi ba duro 
ninu ọkò ẹnyin kì yio le là. 

32 Nigbana li awọn ọmọ—ogun ke okùn 
igbaja, nwọn jọwọ rẹ̀ ki o ṣubu sọhún. 

33 Nigbati ilẹ nm bò, Paulu bẹ̀ gbogbo wọn 


ki nwọn ki o jẹun diẹ, o wipe, Oni li o di 
ijẹrinla ti ẹnyin ti nreti, ti ẹ kò dẹkun gbáwẹ, ti 
ẹ kò si jẹun. 

34 Nitorina mo bẹ̀ nyin, ki ẹ jẹun diẹ: nitori 
eyi ni fun igbala nyin: nitori irun kan kì yio re 
kuro li ori ẹnikan nyin. 

35 Nigbati o si Wi nkan wọnyi, ti o si mu 
akara, o dupẹ lọwọ Ọlọrun niwaju gbogbo 
wọn: nigbati o si bù u, o bẹ̀rẹ si ijẹ. 

36 Nigbana ni gbogbo wọn si daraya, awọn 
pẹlu si gbà onjẹ. 

37 Gbogbo wa ti mbẹ ninu ọkò na si jẹ ọrin— 
lugba ọkàn o di mẹrin. 

38 Nigbati nwọn jẹun yò tan, nwọn kô nkan 
danù kuro ninu ọkò, nwọn si kô alikama dà si 
omi. 

38 Nigbati ilẹ si mọ, nwọn kò mò ilẹ na: 
ṣugbọn nwọn ri apa odò kan ti o li ebute, nibẹ̀ 
ni nwọn gbero, bi nwọn o ba le tì ọkò si. 

40 Nigbati nwọn si ké idakọré kuro, nwọn 
jòwọ wọn sinu okun, lẹsẹkanna nwọn tu ide 
ọkò, nwọn si ta igbokun iwaju ọkò si afẹfẹ, 
nwọn wa kọju si ilẹ. 

41 Nigbati nwọn si de ibiti okun meji pade, 
nwọn fi ori ọkò sọlẹ; iwaju rẹ̀ si kàn mọlẹ 
ṣinṣin, o duro, kò le yi, ṣugbọn agbara riru 
omi bẹrẹ si fẹ idi ọkò na. 

42 Ero awọn ọmọ—ogun ni ki a pa awọn 
onde, ki ẹnikẹni wọn ki o má ba wẹ̀ jade sá lọ. 

43 Ṣugbọn balogun ọrún nfẹ gbà Paulu là, o 
kò ero wọn; o si paṣẹ fun awọn ti o le wẹ̀ ki 
nwọn ki o kẹ̀ bọ si okun lọ si ilẹ, 

44 Ati awọn iyokù, omiran lori apako, ati 
omiran lori ẹfọkò. Bẹli o si ṣe ti gbogbo wọn 


YỌ, li alafia de ilẹ. 
28 1NIGBATI gbogbo wa si yọ tan ni awa 
mò pe, Melita li a npẹ erekuṣu na. 
2KÌ si iṣe ore diẹ li awọn alaigbede na ṣe 
fun wa: nitoriti nwọn daná, nwọn si gbà 
gbogbo wa si ọdọ nitori òjo igba na, ati itori 
otutù. 

3Nigbati Paulu si ṣà ìdi iwénwQn igi jọ, ti o 
si kô o sinu iná, pamọlẹ kan ti inu oru jade, o 
dì mọ ọ li ọwọ. 

4 Bi awọn alaigbede na si ti ri ẹranko oloré 
na ti dì mQ ọ li ọwẹ, nwọn ba ara wọn sọ pe, 
Dajudaju apania li ọkunrin yi, ẹniti o yọ ninu 
okun tan, ṣugbọn ti ẹsan kò si jẹ ki o wà láye. 

5On si gbòn ẹranko na sinu iná, ohunkohun 
kan kò ṣe e. 

6 Ṣugbọn nwọn nwoye igbati yio Wú, tabi ti 
yio si ṣubu lulẹ kú lojiji: nigbati nwọn wò titi, 


811 


ti nwọn kò si ri nkankan ki o ṣe e, nwọn pa 
iyẹ da pe, oriṣa kan li ọkunrin yi. 

7Tli agbegbe ibẹ̀ ni ilẹ ọkunrin ọlọlá ere— 
kuṣu na wà, orukọ ẹniti a npe ni Publiu; ẹniti 
o gbà wa si ọdọ, ti o si fi inu rere mu wa wò ni 
ijọ mẹta. 

80 si ṣe, baba Publiu dubulẹ arùn ibà ati 
òrin: ẹniti Paulu wọle tò lọ, ti o si gbadura 
fun, nigbati o si fi ọwọ le e, o mu u larada. 

9 Nigbati eyi si ṣe tan, awọn iyokù ti o li 
arùn li erekuṣu na, tò ọ wá, o si mu wọn la— 
Tada: 

140 Awọn ẹniti o bù ọlá pipọ fun wa; nigbati 
awa si nlọ, nwọn dì nkan gbogbo rù wa ti a ba 
ṣe alaini. 

11 Ati lẹhin oṣù mẹta awa wò ọkọ Aleksan— 
dria kan, ti o lo akoko otutu li erekuṣu na, àmi 
eyi ti iṣe Kastoru on Poluksu. 

12 Nigbati awa gúnlẹ ni Sirakuse, awa gbé 
ibẹ̀ ni ijọ mẹta. 

13 Lati ibẹ̀ nigbati awa lọ yiká, awa de Regi— 
oni: ati lẹhin ijọ kan afẹfẹ gusù dide, ni ijọ keji 
rẹ̀ awa si de Puteoli, 

14 Nibiti a gbé ri awọn arakunrin, ti nwọn 
si bẹ̀ wa lati ba wọn gbé ni ijọ meje: bẹli awa 
si lọ si ìha Romu. 

15 Ati lati ibẹ nigbati awọn arakunrin gburô 
Wa, nwọn wá titi nwọn fi de Apii Foroni, ati 
Arojẹ mẹta, lati pade wa: nigbati Paulu si ri 
wọn, o dupẹ lọwọ Ọlọrun, o mu ọkàn le. 

16 Nigbati awa si de Romu, balogun ọrún fi 
awọn onúẹ̀ le olori ẹṣọ lọwọ: ṣugbọn nwọn jẹ 
ki Paulu ki o ma dagbe fun ara rẹ̀ pẹlu ọmọ— 
ogun ti ṣọ ọ. 

17O si ṣe, lẹhin ijọ mẹta, Paulu pé awọn 
olori Ju jọ: nigbati nwọn si pejọ, o wi fun wọn 
pe, Ará, biotiṣe pe emi kò ṣe ohun kan lòdi si 
awọn enia, tabi si iṣe awọn baba wa, sibẹ 
nwọn fi mi le awọn ara Romu lọwọ li ondẹ̀ 
lati Jerusalemu wá. 

18 Nigbati nwọn si wádi òran mi, nwọn fẹ 
jọwọ mi lọwọ lọ, nitoriti kò si ran ikú lara mi. 


IṢE AWỌN APOSTELI. 28 
18 Ṣugbọn nigbati awọn Ju sòrọ lòdi si i, eyi 
sún mi lati fi ẹran mi lọ Kesari; kì iṣe pe mo ni 
nkan lati fi orilẹ-ẹ̀de mi sùn si. 

20 Njẹ nitori òran yi ni mo ṣe ranṣẹ pẹ̀ nyin, 
lati ri nyin, ati lati ba nyin sòrọ: nitoripe nitori 
ireti Israeli li a ṣe fi ẹ̀wọn yi dẹ̀ mi. 

21Nwọn si wi fun u pe, Awa kò ri iwe gbà 
lati Judea wá nitori rẹ, bẹli ẹnikan ninu awọn 
arakunrin ti o ti ibẹ̀ wá kò rohin, tabi ki o sọrọ 
ibi kan si ọ. 

22 Ṣugbọn awa nfẹ gbẹ li ẹnu rẹ ohun ti iwọ 
rò: nitori bi o ṣe ti ìsin iyapa yi ni, awa mò pe, 
nibigbogbo li a nsọrọ lòdi si i. 

23 Nigbati nwọn dá ọjọ fun u, òpọlọpọ wọn, 
li o tọ ọ wá ni ile àgbawọ rẹ̀; awọn ẹniti o sọ 
asọye ọrọ ijọba Ọlọrun fun, o nyi wọn lọkàn 
pada sipa ti Jesu, lati inu ofin Mose ati awọn 
Woli wá, lati oWurò titi o fi di aṣalẹ. 

24 Ẹlomiran si gbà ohun ti o nwi gbọ, 
ẹlomiran kò si gbagbQ. 

25 Nigbati ohùn wọn kò ṣòkan larin ara 
wọn, nwọn tuká, lẹhin igbati Paulu sọrọ kan 
pe, Otitọ li Ẹmí Mim€ sọ lati ẹnu woli Isaiah 
Wá fun awọn baba wa, 

26 Wipe, Tọ awọn enia wọnyi lọ, ki o si 
wipe, Ni gbigbọ ẹnyin ô gbẹ, kì yio si yé nyin; 
ati ni riri ẹnyin ô ri, ẹnyin kì yio si woye: 

27 Nitoriti àíiya awọn enia yi sebọ, etí wọn 
si Wuwo lati fi gbẹ, oju wọn ni nwọn si ti dì: 
nitori ki nwọn ki o má ba fi oju wọn ri, ki 
nwọn ki o má ba fi etí wọn gbẹ, ati ki nwọn kí 
o má ba fi ọkàn wọn mò, ki nwọn kí o má ba 
yipada, ati ki emi ki o má ba mu wọn larada. 

28 Njẹ ki ẹnyin ki o mò eyi pe, a rán igbala 
Ọlọrun si awọn Keferi, nwọn ô si gbé. 

23 Nigbati o si ti sọ ẹrọ wọnyi fun wọn tan, 
awọn Ju lọ, nwọn ba ara wọn jiyàn pipọ. 

30 Paulu si gbe ile àgbawọ rẹ̀ lọdun meji 
tòtọ, o si ngbà gbogbo awọn ti o wọle tò ọ Wá, 

310 nwasu ijọba Ọlọrun, o si nfi igboiya 
gbogbo kQni li ohun wọnni ti iṣe ti Jesu Kristi 
Oluwa, ẹnikan kò da a lẹkun. 


EPISTELI TI PAULU APOSTELI 


AWỌN ARA ROMU 


l 1PAULU, iranṣẹ Jesu Kristi, ti a pẹ lati jẹ 
aposteli, ti a yà sọtọ fun ihinrere Ọlọrun, 

2 (Ti o ti ṣe ileri tẹlẹ rí ninu iwe—mimé, lati 
ọwọ awọn woli rẹ̀), 

3 Niti Ọmọ rẹ̀, ti a bí lati inu irú—ọmọ Dafi— 
di nipa ti ara, 

4 Ẹniti a pinnu rẹ̀ lati jẹ pẹlu agbara Ọmọ 
Ọlọrun, gẹgẹ bi Ẹmí iwa mim, nipa ajinde 
kuro ninu okú, ani Jesu Kristi Oluwa wa: 

5 Lati ọdọ ẹniti awa ri ore—ọfẹ ati iṣẹ apos— 
teli gbà, fun igbọràn igbagbQ lárin. gbogbo 
orilẹ—ẹòde, nitori orukọ rẹ̀: 

6Iarin awọn ẹniti ẹnyin pẹlu ti a pẹ̀ lati jẹ 
ti Jesu Kristi: 

1 Si gbogbo ẹniti o wà ni Romu, olufẹ Ọlọ— 
run, ti a pẹ lati jẹ mimQ: Ore—ọfẹ si nyin ati 
alafia lati ọdọ Ọlọrun Baba wa wá, ati Jesu 
Kristi Oluwa. 

4 Mo kẹ dupẹ na lọwọ Ọlọrun mi nipasẹ 
Jesu Kristi nitori gbogbo nyin, nitoripe a 
nròhin igbagbé nyin yi gbogbo aiye ká. 

8 Ọlọrun sá li ẹlẹri mi, ẹniti emi nfi ẹmi mi 
sìn ninu ihinrere Ọmọ rẹ̀, biotiṣepe li aisimi li 
emi nranti nyin nigbagbogbo ninu adura mi; 

10 Emi mbẹ̀bẹ, bi lọna—kọna leke gbogbo 
rẹ̀, ki a le ṣe ọna mi ni ire nipa ifẹ Ọlọrun, lati 
tò nyin wá. 

TI Nitoriti emi nfẹ gidigjdi lati ri nyin, ki 
emi ki o le fun nyin li ẹ̀bun ẹmi diẹ, ki a le fi 
ẹsẹ nyin mulẹ; 

12 Eyini ni, ki a le jùmọ ni itunu ninu nyin 
nipa igbagbQ awa mejeji, ti nyin ati ti emi. 

13 Ará, emi kò si fẹ ki ẹnyin ki o ṣe alaimọ 
pe, nigba—pupọ li emi npinnu rẹ̀ lati tò nyin 
Wá (ṣugbọn o di ẹtì fun mi di isisiyi,) ki emi ki 
o le ni eso diẹ ninu nyin pẹlu, gẹgẹ bi lárin 
awọn Keferi iyokù. 

14 Mo di ajigbese awọn Hellene ati awọn 
alaigbede; awọn ọlọgbọn ati awọn alaigbọn. 

15 Tobẹ bi o ti wà ni ipá mi, mo mura tan 
lati wasu ihinrere fun ẹnyin ara Romu pẹlu. 

16 Nitori emi kò tiju ihinrere Kristi: nitori 
agbara Ọlọrun ni si igbala fun olukuluku ẹniti 
o gbagbe; fun Ju ṣaju, ati fun Hellene pẹlu. 

17 Nitori ninu rẹ̀ li ododo Ọlọrun hàn lati 
igbagbQ de igbagbe: gẹgẹ bi a ti kọ ọ pe, Ṣugbọn 
olododo yio wà nipa igbagbQ. 

18 Nitori a fi ibinu Ọlọrun hàn lati ọrun wá 


si gbogbo aiwa—bi—Ọlọrun ati aiṣododo enia, 
awọn ẹniti o fi aiṣododo tẹ otitọ mẹlẹ̀: 

18 Nitori ohun ti a le mò niti Ọlọrun o fara— 
hàn ninu wọn; nitori Ọlọrun ti fi i hàn fun 
wọn. 

20 Nitori ohun rẹ̀ ti o farasin lati igba dida. " 
aiye a ri wọn gbangba, a nfi òye ohun ti a da 
mò ọ, ani agbara ati iwa—Ọlọrun rẹ̀ aiye raiye, 
ki nwọn ki o le wà li airiwi: 

21 Nitori igbati nwọn mọ Ọlọrun, nwọn kò 
yìn i logo bi Ọlọrun, bẹni nwọn kò si dupẹ; 
ṣugbọn ẹ̀ro ọkàn wọn di asán, a si mu ọkàn 
òmúgọ wọn ṣòkunkun. 

22 Nwọn npẹ̀ ara wọn li ọlẹgbọn, nwọn di 
aṣiwere, 

23 Nwọn si pa ogo Ọlọrun ti kì idibajẹ dà, si 
aworan ere enia ti idibajẹ, ati ti ẹiyẹ, ati ẹranko 
ẹlẹsẹ mẹrin, ati ohun ti nrakò. 

24 Nitorina li Ọlọrun ṣe fi wọn silẹ ninu 
ifẹkufẹ ọkàn wọn si ìwa—€ri lati ṣe aibòwọ 
fun ara wọn larin ara wọn: 

25 Awọn ẹniti o yi otitọ Ọlọrun pada si eke, 
nwọn si bọ, nwọn si sìn ẹda jù Ẹlẹda lọ, ẹniti 
iṣe olubukun titi lai. Amin. 

26 Nitori eyiyi li Ọlọrun ṣe fi wọn fun ifẹ 
iwakiwa: nitori awọn obinrin wọn tilẹ yi ilo 
ẹda pada si eyi ti o lodi si ẹda: 

27 Gẹgẹ bẹ li awọn ọkunrin pẹlu, nwọn a 
ma fi ilò obinrin nipa ti ẹda silẹ, nwọn a má ni 
ifẹkufẹ gbigbona si ara wọn; ọkunrin mba 
ọkunrin ṣe eyi ti kò yẹ, nwọn si njẹ ẹ̀re ìṣina 
wọn ninu ara wọn bi o ti yẹ si. 

28 Ati gẹgẹ bi nwọn ti kò lati ni ìro Ọlọrun 
ni ìmọ wọn, Ọlọrun fi wọn fun iyẹ̀ rirà lati ṣe 
ohun ti kò tẹ̀: 

28 Nwọn kún fun aiṣododo gbogbo, àgbere, 
ìka, ojukòkoro, arankan; nwọn kún fun ilara, 
ipania, ija, itanjẹ, iwa—buburu; afi—ọrọ—kẹlẹ 
banijẹ, 

30 Asọrọ ẹni lẹhin, akorira Ọlọrun, alafoju— 
di, agberaga, ahalẹ, alaroṣe ohun buburu, 
aṣaigbọran si obí, 

31 Alainiyé—ninu, ọdalẹ, alainifẹ, agídi, alai— 
lánu: 

32 Awọn ẹniti o mò ilana Ọlọrun pe, ẹniti o 
ba ṣe irú nkan wọnyi, o yẹ si ikú, nwọn kò ṣe 
bẹ nikan, ṣugbọn nwọn ni inu didùn si awọn 
ti nṣe wọn. 


813 


2 1NITORINA alairiwi ni iwọ ọkunrin na, 
ẹnikẹni ti o WÙ ki o jẹ ti ndajọ: nitori ninu 
ohun ti iwọ nṣe idajọ ẹlomiran, iwọ ndá ara rẹ 
lẹbi; nitori iwọ ti ndajọ nṣe ohun kanna. 
2Ṣugbọn awa mẹ pe idajọ Ọlọrun jẹ gẹgẹ 
bi otitọ si gbogbo awọn ti o nṣe irú ohun ba— 

3 Ati iwọ ọkunrin na ti nṣe idajọ awọn ti 
nṣe irú ohun bawọnni, ti iwọ si nṣe bẹ̀ na, 
ìwọ ro eyi pe iwọ ô yọ ninu idajọ Ọlọrun? 

4 Tabi iwọ ngàn ọrò ore ati ipamọra ati stiru 
rẹ̀, li aimò pe ore Ọlọrun li o nfà ọ lọ si ironu— 
piwada? 

5 Ṣugbọn gẹgẹ bi lile ati aironupiwada ọkàn 
rẹ, ni iwọ nfi ibinu ṣura fun ara rẹ de ọjọ ibi— 
nu ati ti ifihàn idajọ ododo Ọlọrun: 

6 Ẹniti yio san a fun olukuluku gẹgẹ bi iṣẹ rẹ̀: 

7Fun awọn ti nfi siru ni rere—iṣe wá ogo 
ati ọlá ati aidibajẹ, ìye ainipẹkun; 

8 Ṣugbọn fun awọn onijà, ti nwọn kò si gbà 
otitọ gbé, ṣugbọn ti nwọn ngbà aiṣododo gbẹ, 
irunu ati ibinu yio wà. 

9 Ipọnju ati irora, lori olukuluku ọkàn enia 
ti nhuwa ibi, ti Ju ṣaju, ati ti Hellene pẹlu; 

10 Ṣugbọn ogo, ati ọlá, ati alafia, fun oluku— 
luku ẹni ti nhuwa rere, fun Ju ṣaju, ati fun 
Hellene pẹlu: 

11 Nitori ojuṣaju enia kò si lọdọ Ọlọrun. 

12 Nitori iye awọn ti o ṣẹ̀ li ailofin, nwọn Ô 
si ṣegbé lailofin: ati iye awọn ti o ṣẹ̀ labẹ ofin, 
awọn li a o fi ofin dalẹjọ; 

13 Nitori kì iṣe awọn olugbọ ofin li alare lọdọ 
Ọlọrun, ṣugbọn awọn oluṣe ofin li a o dalare. 

14 Nitori nigbati awọn Keferi, ti kò li ofin, 
ba ṣe ohun ti o wà ninu ofin nipa ẹda, awọn 
wọnyi ti kò li ofin, jẹ ofin fun ara wọn: 

15 Awọn ẹniti o fihan pe, a kọwe iṣẹ ofin si 
wọn li ọkàn, ti ọkàn wọn si njẹ wọn lẹri, ti iro 
wọn larin ara wọn si nfi wọn sùn tabi ti o 
ngbẹ̀ wọn, 

16Ti ọjọ na nigbati Ọlọrun yio ti ipa Jesu 
Kristi ṣe idajọ aṣiri enia gẹgẹ bi ihinrere mi. 

17 Ṣugbọn bi a ba npe iwọ ni Ju, ti o si simi 
le ofin, ti o si nṣogo ninu Ọlọrun, 

18 Ti o si mò ifẹ rẹ̀, ti o si dán ohun ti o yàtọ 
WÒò, ẹniti a ti kọ li ofin; 

19 Ti o si gbé oju le ara rẹ̀ pe iwọ li anòna 
awọn afọju, imọlẹ awọn ti o wà li òkunkun, 

20 Olukọ awọn alaimoye, olukọ awọn ọmọ— 
de, ẹniti o ni afarawe imọ ati otitọ ofin li ọwọ. 

21 Njẹ iwọ ti o nke ẹlomiran, iwọ kò kẹ ara 
rẹ? iwọ ti o nwasu ki enia ki o má jale, iwọ 
njale? 


ROMU 2,3 


22 Iwọ ti o nwipe ki enia ki o máṣe panṣaga, 
iwọ nṣe panṣaga? iwọ ti o ṣe họ si oriṣa, iwọ 
njà tẹmpili li ole? 

23 Iwọ ti nṣogo ninu ofin, ni riru ofin iwọ 
bii Ọlọrun li ọlá kù? 

24 Nitori orukọ Ọlọrun sá di isọrọ—buburu si 
ninu awọn Keferi nitori nyin, gẹgẹ bi a ti kọ ọ. 

25 Nitori ikọla li ẹ̀re lôtọ, bi iwọ ba pa ofin 
mẹ̀: ṣugbọn bi iwọ ba jẹ arufin, ikọla rẹ di 
aikọla. 

26 Nitorina bi alaikọla ba pa ilana ofin mẹ, a 
kì yio ha kà aikọla rẹ̀ si ikọla bi? 

27 Alaikọla nipa ti ẹda, bi o ba pa ofin mẹ, kì 
yio ha da ẹbi fun iwọ ti o jẹ arufin nipa ti iwe 
ati ikọla? 

28 Kì iṣe eyi ti o farahan ni Ju, bẹni kì iṣe eyi 
ti o farahan li ara ni ikọla: 

28 Ṣugbọn Ju ti inu ni Ju, ati ikọla ti ọkàn, 
ninu ẹmi ni, kì iṣe ti ode ara; iyìn ẹniti kò si 
lọdọ enia, bikoṣe lọdọ Ọlọrun. 


1NJẸ anfani ki ha ni ti Ju? tabi kini ẹ̀re ilà 
kíkọ? 

2 Pipọ lọna gbogbo; ekini, nitoripe awọn li 
a fi ẹrọ Ọlọrun le lọwọ. 

3 Njẹ ki ha ni bi awọn kan jẹ alaigbagbQ? 
aigbagbQ wọn yio ha sọ otitọ Ọlọrun di asan 
bi? 

4Ki a má ri: k'Ọlọrun jẹ olôtọ, ati olukuluku 
enia jẹ eke; gẹgẹ bi a ti kọ ọ pe, Ki ale daọ lare 
ninu ẹrọ rẹ, ṣugbọn ki iwọ le ṣẹgun nigbati iwọ 
ba wá si idajọ. 

5 Ṣugbọn bi aiṣododo wa ba nyìn ododo Ọlọ-— 
run, kili awa o wi? Ọlọrun ti nfi ibinu rẹ̀ han ha 
ṣe alaiṣododo bi? (Mo fi ṣe akawe bi enia.) 

6Ki a má ri: bi bẹni, Ọlọrun yio ha ṣe le 
dajọ araiye? 

7 Nitori bi otitọ Ọlọrun ba di pipọ si iyìn rẹ̀ 
nitori eke mi, eṣe ti a fi nda mi lẹjọ bi ẹlẹṣẹ 
mẹ si? 

8 Éṣe ti a kò si wipe (gẹgẹ bi a ti nsọrọ wa ni 
ibi, ati gẹgẹ bi awọn kan ti nsọ pe, awa 
nwipe,) Ẹ jẹ ki a má ṣe buburu, ki rere ki o le 
jade wá? awọn ẹniti ẹ̀bi wọn tọ. 

9 Njẹ ki ha ni? awa ha san jù wọn bi? Kò ri 
bẹ̀ rara: nitori a ti fihan ṣaju pe ati awọn Ju ati 
awọn Hellene, gbogbo nwọn li o wà labẹ ẹ̀ṣẹ; 

10 Gẹgẹ bi a ti kọ ọ pe, Kò si ẹniti iṣe olo— 
dodo, kò si ẹnikan: 

11 Kò si ẹniti oyé yé, kò si ẹniti o nwá Ọlọ— 
run. 
12 Gbogbo nwọn li o ti yapa, nwọn jumọ di 
alailere; kò si ẹniti nṣe rere, kò tilẹ si ẹnikan. 


ROMU 3,4 

13 Isà okú ti o ṣi silẹ li ọfun wọn; ahọn wọn 
ni nwọn fi nṣe itanjẹ; oré pamọlẹ mbẹ labẹ 
ẹ̀te wọn: 

14 Ẹnu ẹniti o kún fun ẹ̀pe ati fun ọrọ kikoro: 

15 Ẹsẹ wọn yara lati ta ẹ̀jẹ silẹ: 

16 Iparun ati ipọnju wà li ẹna wọn: 

17 Ọna alafia ni nwọn kò si mò: 

18 Ibẹru Ọlọrun kò si niwaju wọn. 

18 Awa si mò pe ohunkohun ti ofin ba wi, o 
nwi fun awọn ti o wà labẹ ofin: ki gbogbo ẹnu 
ki o le pam€ẹ, ati ki a le mu gbogbo araiye wá 
sabẹ idajọ Ọlọrun. 

20 Nitoripe nipa iṣẹ ofin, a kì yio dá ẹnikẹni 
lare niwaju rẹ̀: nitori nipa ofin ni ìmọ ẹ̀ṣẹ ti wá. 

21Ṣugbọn nisisiyi a ti fi ododo Ọlọrun hàn 
laisi ofin, ti a njẹri si nipa ofin ati nipa awọn 
woli; 

22 Ani ododo Ọlọrun nipa igbagbQ ninu Jesu 
Kristi, si gbogbo enia, ati lara gbogbo awọn ti o 
gbagbe: nitoriti kò si iyatọ: 

23 Gbogbo enia li o sá ti ṣẹ̀, ti nwọn si kuna 
obo Ọlọrun; 

24 Awọn ẹniti a ndalare lọfẹ nipa ore—ọfẹ 
rẹ̀, nipa idande ti o wà ninu Kristi Jesu: 

25 Ẹniti Ọlọrun ti gbe kalẹ lati jẹ etutu nipa 
igbagbQ ninu ẹ̀jẹ rẹ̀, lati fi ododo rẹ̀ hàn nitori 
idariji awọn ẹ̀ṣẹ ti o ti kọja, ninu ipamọra Ọlọ— 
Tun; 
26 Lati fi ododo rẹ̀ hàn ni igba isisiyi: ki o le 
jẹ olôdodo ati oludare ẹniti o gbà Jesu gbQ. 

27 Ọna iṣogo da? A ti mu u kuro. Nipa ofin 
Wo? ti iṣẹ? Bẹkọ: ṣugbọn nipa ofin igbagbô. 

28 Nitorina a pari rẹ̀ si pe nipa igbagbọ li a 
nda enia lare laisi iṣẹ ofin. 

28 Ọlọrun awọn Ju nikan ha ni bi? ki ha ṣe ti 
awọn Keferi pẹlu? Bẹni, ti awọn Keferi ni pẹlu: 

30 Bi o ti jẹ pe Ọlọrun kan ni, ti yio da awọn 
akọla lare nipa igbagbẹ, ati awọn alaikọla ni— 
tori igbagbọ wọn. 

31 Awa ha nsọ ofin dasan nipa igbagbọ bi? 
Ki a má ri: ṣugbọn a nfi ofin mulẹ. 


1 NJẸ kili awa o ha wipe Abrahamu, baba 
Wa nipa ti ara, ri? 
2 Nitori bi a ba da Abrahamu lare nipa iṣẹ, o 
ni ohun iṣogo; ṣugbọn kì iṣe niwaju Ọlọrun. 
3Iwe—mimẹQ ha ti wi? Abrahamu gbà Ọlọ— 
run gbẹ, a si kà a si ododo fun u. 
4 Njẹ fun ẹniti o ṣiṣẹ a kò kà ẹ̀re na si ore— 
ọfẹ bikoṣe si gbese. 
5SṢugbọn fun ẹniti kò ṣiṣẹ, ti o si ngbà ẹniti 
o nda enia buburu lare gbẹ, a kà igbagbQ rẹ̀ si 
ododo. 


814 


6 Gẹgẹ bi Dafidi pẹlu ti pe oluwarẹ̀ na ni ẹni 
ibukun, ẹniti Ọlọrun kà ododo si laisi ti iṣẹ, 

?Wipe, Ibukún ni fun awọn ẹniti a dari 
irekọja wọn jì, ti a si bò ẹ̀ṣẹ wọn mọlẹ. 

8Ibukún ni fun ọkunrin na ẹniti Oluwa kò 
kà ẹ̀ṣẹ si li ọrùn. 

SIbukún yi ha jẹ ti awọn akọla nikan ni, 
tabi ti awọn alaikọla pẹlu? nitoriti a wipe, a kà 
igbagbọ fun Abrahamu si ododo. 

10 Bawo li a ha kà a si i? nigbati o wà ni 
ikọla tabi li aikọla? Kì iṣe ni ikọla, ṣugbọn li 
aikọla ni. 

ti O si gbà ami ikọla, ẹ̀didi ododo igbagbọ ti 
o ni nigbati o wà li aikọla: ki o le ṣe baba 
gbogbo awọn ti o gbagbọ, bi a kò tilẹ kọ wọn 
ni ilà; ki a le kà ododo si wọn pẹlu: 

12 Ati baba ikọla fun awọn ti kò si ninu kìki 
awọn akọla nikan, ṣugbọn ti nrin pẹlu nipasẹ 
igbagbọ Abrahamu baba wa, ti o ni li aikọla. 

13 Nitori ileri fun Abrahamu tabi fun irú— 
ọmọ rẹ̀ pe, on ô ṣe arole aiye, kì iṣe nipa ofin, 
bikoṣe nipa ododo igbagbQ. 

14 Nitori bi awọn ti nṣe ti ofin ba ṣe arole, 
igbagbọ di asan, ileri si di alailagbara: 

15 Nitori ofin nṣiṣẹ̀ ibinu: ṣugbọn nibiti ofin 
kò ba si, irufin kò si nibẹ̀. 

16 Nitorina li o fi ṣe ti ipa igbagbọ, ki o le ṣe ti 
ipa ore—ọfẹ; ki ileri ki o le da gbogbo irú-ọmọ 
loju; kì iṣe awọn ti ipa ofin nikan, ṣugbọn ati 
fun awọn ti inu igbagbẹ Abrahamu pẹlu, ẹniti 
iṣe baba gbogbo wa, 

17 (Gẹgẹ bi a ti kọ ọ pe, Mo ti fi ọ ṣe baba 
orilẹ-éde. pupọ,) niwaju ẹniti on gbagbQ, 
Ọlọrun tikararẹ̀, ti o sọ okú di aye, ti o si pẹ̀ 
ohun wọnni ti kò si bi ẹnipe nwọn ti wà; 

18 Nigbati ireti kò si, ẹniti o gbagbọ ni ireti 
ki o le di baba orilẹ—ẹ̀de pupọ, gẹgẹ bi eyi ti a 
ti wipe, Bayi ni irú—ọmọ rẹ yio ri. 

18 Ẹniti kò ṣe ailera ni igbagbQ, kò rò ti ara 
on tikararẹ̀ ti o ti kú tan (nigbati o to bi ẹni 
ìwọn ọgọrun ọdún), ati kíku inu Sara: 

20Kò fi aigbagbọ ṣiyemeji ileri Ọlọrun; 
ṣugbọn o le ni igbagbé, o nfi ogo fun Ọlọrun; 

21 Nigbati o sa ti mò dajudaju pe, ohun ti on 
ba ti leri, o si le ṣe e. 

22 Nitorina li a si ṣe kà a si ododo fun u. 

23 A kò sá kọ ọ nitori tirẹ̀ nikan pe, a kà a si 
fun u, 

24 Ṣugbọn nitori tiwa pẹlu, ẹniti a o si kà a 
si fun, bi awa ba gbà a gbẹ, ẹniti o gbé Jesu 
Oluwa wa dide kuro ninu okú; 

25 Ẹniti a fi tọrẹ ẹ̀ṣẹ wa, ti a si jinde nitori 
idalare wa. 


815 


5 1NJẸ bi a si ti nda wa lare nipa igbagbe, 
awa ni alafia lọdọ Ọlọrun nipa Oluwa wa 
Jesu Kristi: 

2 Nipasẹ ẹniti awa si ti ri òna gbà nipa 
igbagbQ si inu ore—ọfẹ yi ninu eyi ti awa gbé 
duro, awa si nyò ni ireti ogo Ọlọrun. 

3KìÌ si iṣe bẹ nikan, ṣugbọn awa si nṣogo 
ninu Wahalà pẹlu: bi a ti mò pe wahalà nṣiṣẹ 
stiru; 

4 Ati siiru nṣiṣẹ iriri; ati iriri ni nṣiṣẹ ireti: 

S Ireti kì si idojuti ni; nitori a ti tan ifẹ Ọlọ— 
run ká wa lQẹkàn lati ọdọ Ẹmí MimQ wá ti a fi— 
fun wa. 

6 Nitori igbati awa jẹ alailera, li akokò ti o 
yẹ, Kristi kú fun awa alaiwa—bi—Ọlọrun. 

7 Nitori o ṣọwọn ki ẹnikan ki o to kú fun 
olododo: ṣugbọn fun enia rere boya ẹlomiran 
tilẹ le dába ati kú. 

8Ṣugbọn Ọlọrun fi ifẹ On papa si wa hàn ni 
eyi pe, nigbati awa jẹ ẹlẹṣẹ, Kristi kú fun wa. 

9 Melomelo si ni, ti a da wa lare nisisiyi 
nipa ẹ̀jẹ rẹ̀, li a o gbà wa là kuro ninu ibinu 
nipasẹ rẹ̀. 

10 Njẹ bi, nigbati awa wà li ọtá, a mu wa ba 
Ọlọrun làja nipa ikú Ọmọ rẹ̀, melomelo, 
nigbati a là wa ni ìja tan, li a o gbà wa là nipa 
ìye rẹ̀. 

11Kì si iṣe bẹ nikan, ṣugbọn awa nṣogo 
ninu Ọlọrun nipa Oluwa wa Jesu Kristi, ni— 
pasẹ ẹniti awa ti ri ìlaja gbà nisisiyi. 

12 Nitori gẹgẹ bi ẹ̀ṣẹ ti ti ipa ọdọ enia kan 
Wò aiye, ati ikú nipa ẹ̀ṣẹ; bẹni ikú si kọja sori 
enia gbogbo, lati ọdọ ẹniti gbogbo enia ti 
dẹṣẹ̀: 

13 Nitori ki ofin ki o to de, ẹ̀ṣẹ ti wà li aiye; 
ṣugbọn a kò kà ẹ̀ṣẹ si ni lọrun nigbati ofin 
kò si. 

14 Ṣugbọn ikú jọba lati ìgbà Adamu wá titi fi 
di igba ti Mose, ati lori awọn ti kò ṣẹ̀ bi afarawe 
irekọja Adamu, ẹniti iṣe apẹrẹ ẹniti mbò. 

15 Ṣugbọn kì iṣe bi ẹ̀ṣẹ bẹ̀ si li ẹ̀bun ọfẹ. 
Nitori bi nipa ẹ̀ṣẹ ẹnikan, ẹni pupọ kú, me— 
lomelo li ore—ọfẹ Ọlọrun, ati ẹ̀bun ninu ore— 
ọfẹ ọkunrin kan, Jesu Kristi, di pupọ fun ẹni 
pupọ. 

16 Kì isi ṣe bi nipa ẹnikan ti o ṣẹ̀, li ẹ̀bun na: 
nitori idajọ ti ipasẹ ẹnikan wá fun: idalẹbi 
ṣugbọn ẹ̀bun ọfẹ ti inu ẹ̀ṣẹ pupọ wá fun ida— 
lare. 

17 Njẹ bi nipa ẹ̀ṣẹ ọkunrin kan ikú jọba ni— 
pasẹ ẹnikanna; melomelo li awọn ti ngbà 
òpọlọpọ ore—ọfẹ ati ẹ̀bun ododo yio jọba ninu 
ìye nipasẹ ẹnikan, Jesu Kristi. 


ROMU 5, 6 
18 Njẹ bi nipa ẹ̀ṣẹ kan idajọ de bá gbogbo 
enia si idalẹbi; gẹgẹ bẹni nipa iwa ododo kan, 
ẹ̀bun ọfẹ de sori gbogbo enia fun idalare si ìye. 

19 Nitori gẹgẹ bi nipa aigbọran enia kan, 
enia pupọ di ẹlẹṣẹ bẹ ni nipa igbọran ẹnikan, 
a o sọ enia pupọ di olododo. 

20 Ṣugbọn ofin bọ si inu rẹ̀, ki ẹ̀ṣẹ le di 
pupọ. Ṣugbọn nibiti ẹ̀ṣẹ di pupọ, ore—ọfẹ di 
pupọ rekọja, 

21 Pe, gẹgẹ bi ẹ̀ṣẹ ti jọba nipa ikú, bẹni ki 
ore—ọfẹ si le jọba nipa ododo titi ìye ainipẹ— 
kun nipasẹ Jesu Kristi Oluwa wa. 


Ô 1 NJẸ awa o ha ti wi? Ki awa ki o ha joko 
ninu ẹ̀ṣẹ, ki ore—ọfẹ ki o le ma pò si i? 

2 Ki a má ri. Awa ẹniti o ti kú si ẹ̀ṣẹ, awa o 
ha ṣe wà láye ninu rẹ̀ mQ? 

3 Tabi ẹ kò mò pe, gbogbo wa ti a ti baptisi 
sinu Kristi Jesu, a ti baptisi wa sinu ikú rẹ̀? 

4 Njẹ a fi baptismu sinu ikú sin wa pò pẹlu 
rẹ̀: pe gẹgẹ bi a ti jí Kristi dide kuro ninu okú 
nipa ogo Baba bẹni ki awa pẹlu ki o má rìn li 
ọtun ìwa. 

5 Nitori bi a ba ti so wa pò pẹlu rẹ̀ nipa afa— 
Tawe ikú rẹ̀, a o si so wa pọ pẹlu nipa afarawe 
ajinde rẹ̀: 

6 Nitori awa mọ eyi pe, a kàn ogbologbo 
ọkunrin wa mọ agbelebu pẹlu rẹ̀, ki a le pa 
ara ẹ̀ṣẹ run, ki awa maṣe sìn ẹ̀ṣẹ mọ. 

? Nitori ẹniti o kú, o b lọwọ ẹ̀ṣẹ. 

B8Ṣugbọn bi awa ba bá Kristi kú, awa 
gbagbé pe awa ô si wà laye pẹlu rẹ̀: 

3 Nitori awa mò pé bi a ti jí Kristi dide 
kuro ninu okú, kò ni ikú m€; ikú kò ni ipa 
lori rẹ̀ m6. 

10 Nitori iku ti o kú, o kú si ẹ̀ṣẹ lẹkan: nitori 
Wiwà ti o wà laye, o wà laye si Ọlọrun. 

11 Bẹni ki ẹnyin pẹlu kà ara nyin bi okú si 
ẹ̀ṣẹ, ṣugbọn bi alaye si Ọlọrun ninu Kristi Jesu. 

12 Nitorina ẹ maṣe jẹ ki ẹ̀ṣẹ ki o jọba ninu 
ara kiku nyin, ti ẹ o fi má gbọ ti ifẹkufẹ rẹ̀; 

13 Bẹni ki ẹnyin ki o máṣe jọwọ awọn ẹ̀ya 
ara nyin lọwọ fun ẹ̀ṣẹ bi ohun elo aiṣododo; 
ṣugbọn ẹ jọwọ ara nyin lọwọ fun Ọlọrun, bi 
aláye kuro ninu okú, ati awọn ẹ̀ya ara nyin bi 
ohun elo ododo fun Ọlọrun. 

14 Nitori ẹ̀ṣẹ kì yio ni ipa lori nyin: nitori 
ẹnyin kò si labẹ ofin, bikoṣe labẹ ore—ọfẹ. 

15 Njẹ kini? ki awa ki o ha ma dẹṣẹ̀, nitoriti 
awa kò si labẹ ofin, bikoṣe labẹ ore—ọfẹ? Ki a 
má ri. 

16 Ẹnyin kò mò pe, ẹniti ẹnyin ba jọwọ ara 
nyin lọwọ fun bi ẹrú lati má gbé tirẹ̀, ẹrú ẹniti 


ROMU 6—8 
ẹnyin ba gbọ tirẹ̀ li ẹnyin iṣe; ibáṣe ti ẹ̀ṣẹ sinu 
ikú, tabi ti igbọran si ododo? 

17 Ṣugbọn ọpẹ ni fun Ọlọrun pe, bi ẹnyin ti 
jẹ ẹrú ẹ̀ṣẹ rí, ẹnyin jẹ olugbọran lati ọkàn wá 
si apẹrẹ ẹkọ ti a fi nyin le lọwọ. 

18 Bi a si ti sọ nyin di omnira kuro ninu ẹ̀ṣẹ, 
ẹnyin di ẹrú ododo. 

19 Emi nsòrọ bi enia nitori ailera ara nyin: 
nitori bi ẹnyin ti jọwọ awọn ẹ̀ya ara nyin lọwọ 
bi ẹrú fun iwa—eri ati fun ẹ̀ṣẹ de inu ẹ̀ṣẹ; bẹ 
gẹgẹ ni ki ẹnyin ki o jọwọ awọn ẹ̀ya ara nyin 
lọwọ nisisiyi bi ẹrú fun ododo si ìwa—mimQ. 

20 Nitori nigbati ẹnyin ti jẹ ẹrú ẹ̀ṣẹ, ẹnyin 
Wà li omnira si ododo. 

21 Njẹ eso kili ẹnyin ha ni nigbana ninu 
ohun ti oju ntì nyin si nisisiyi? nitori opin 
nkan wọnni ikú ni. 

22 Ṣugbọn nisisiyi ti a sọ nyin di omnira kuro 
ninu ẹ̀ṣẹ, ti ẹnyin si di ẹrú Ọlọrun, ẹnyin ni eso 
nyin si ìwa mimQ, ati opin rẹ̀ ìye ainipẹkun. 

23 Nitori ikú li ẹ̀re ẹ̀ṣẹ; ṣugbọn ẹ̀bun ọfẹ 
Ọlọrun ni ìye ti kò nipẹkun, ninu Kristi Jesu 
Oluwa wa. 


7 1TABI ẹnyin ha ṣe alaimọ, ará (nitori 
awọn ti o mò ofin li emi mba sọrọ), pe 
ofin ni ipa lori enia niwọn igbati o ba wà láye? 

2 Nitori obinrin ti o ni ọkọ, ìwọn igbati ọkọ 
na wà laye, a fi ofin dẹ̀ e mQ ọkọ na; ṣugbọn bi 
ọkọ na ba kú, a tú u silẹ kuro ninu ofin ọkọ na. 

3 Njẹ bi o ba ni ọkọ miran nigbati ọkọ rẹ̀ wà 
láye, panṣaga li a o pẹ̀ e: ṣugbọn bi ọkọ rẹ̀ ba 
kú, o bọ lọwọ ofin na; ki yio si jẹ panṣaga bi o 
ba ni ọkọ miran. 

4 Bẹli ẹnyin ará mi, ẹnyin pẹlu ti di okú si 
ofin nipa ara Kristi: ki ẹnyin kì o le ni ẹlomi— 
ran, ani ẹniti a jinde kuro ninu okú, ki awa ki 
o le so eso fun Ọlọrun. 

S Nitori igbati awa wà nipa ti ara, ifẹkufẹ 
ẹ̀ṣẹ, ti o wà nipa ofin, o nṣiṣẹ ninu awọn ẹ̀ya 
ara wa lati so eso si ikú. 

6 Ṣugbọn nisisiyi a fi wa silẹ kuro ninu ofin, 
nitori a ti kú si eyiti a ti dé wa sinu rẹ̀: ki awa 
ki o le má sìn li ọtun Ẹmí, ki o má ṣe ni ode 
ara ti atijọ. 

7 Njẹ awa o ha ti wi? ofin ha iṣe ẹ̀ṣẹ bi? Ki a 
má ri. Ṣugbọn emi kò ti mò ẹ̀ṣẹ, bikoṣepe nipa 
ofin: emi kò sá ti mọ ojukokoro, bikoṣe bi ofin 
ti wipe, Iwọ kò gbọdọ ṣojukòkoro. 

8 Éṣẹ si ti ipa ofin ri aye, o ṣiṣẹ oniriiru ifẹ— 
kufẹ ninu mi. Nitori laisi ofin, ẹ̀ṣẹ kú. 

3 Emi si ti wà láye laisi ofin nigbakan rì: 
ṣugbọn nigbati ofin de, ẹ̀ṣẹ sọji, emi si kú. 


10 Ofin ti a ṣe fun ìye, eyi li emi si wa ri pe o 
jẹ fun ikú. 

11 Nitori ẹ̀ṣẹ ti ipa ofin ri aye, o tàn mi jẹ, o 
si ti ipa rẹ̀ lù mi pa. 

12 Bẹni mimọ li ofin, mimọ si li aṣẹ, ati 
ododo, ati didara. 

13Njẹ ohun ti o dara ha di ikú fun mi bi? Ki 
a má ri. Ṣugbọn ẹ̀ṣẹ ki o le farahan bi ẹ̀ṣẹ o nti 
ipa ohun ti o dara ṣiṣẹ ikú ninu mi, ki ẹ̀ṣẹ le ti 
ipa ofin di buburu rekọja. 

14 Nitori awa mò pe ohun ẹmi li ofin: 
ṣugbọn ẹni ti ara li emi, ti a ti tà sabẹ ofin. 

15 Nitori ohun ti emi nṣe, emi kò mò: nitori 
ki iṣe ohun ti mo fẹ li emi nṣe; ṣugbọn ohun ti 
mo korira, li emi nṣe. 

16 Ṣugbọn biobaṣepe ohun ti emi kò fẹ eyini 
li emi nṣe, mo gba pe ofin dara. 

17 Njẹ nisisiyi kì iṣe emi li o nṣe e mẹ, 
bikoṣe ẹ̀ṣẹ ti o ngbe inu mi. 

18 Nitori emi mò pe ko si ohun rere kan ti 
ngbe inu mi, eyini ninu ara mi: nitori ifẹ 
ohun ti o dara mbẹ fun mi, ṣugbọn ọna ati ṣe 
e li emi kò ri. 

19 Nitori ire ti emi fẹ emi kò ṣe: ṣugbọn bu— 
buru ti emi kò fẹ, eyini li emi nṣe. 

20 Ṣugbọn biobaṣepe ohun ti emi kò fẹ, 
eyini li emi nṣe, emi ki nṣe e mẹ, bikoṣe ẹ̀ṣẹ ti 
ngbe inu mi. 

21 Njẹ mo ri niti ofin pe, bi emi ti nfẹ lati 
ma ṣe rere, buburu a ma wà lọdọ mi. 

22 Inu mi sá dùn si ofin Ọlọrun nipa ẹni ti 
inu: 

23 Ṣugbọn mo ri ofin miran ninu awọn ẹ̀ya 
ara mi, ti mba ofin inu mi jagun ti o si ndì mi 
ni igbekun wá fun ofin ẹ̀ṣẹ, ti o mbẹ ninu 
awọn ẹ̀ya ara mi. 

24 Emi ẹni òṣi! tani yio gbà mi lọwọ ara ikú yi? 

25 Mo dupẹ lọwọ Ọlọrun nipasẹ Jesu Kristi 
Oluwa wa. Njẹ nitorina emi tikarami nfi inu 
jọsin fun ofin Ọlọrun; ṣugbọn mo nfi ara jọsin 
fun ofin ẹ̀ṣẹ. 


1NJẸ ẹbi kò si nisisiyi fun awọn ti o wà 
ninu Kristi Jesu, awọn ti kò rìn nipa ti 
ara, bikoṣe nipa ti Ẹmi. 

2 Nitori ofin Ẹmí ìye ninu Kristi Jesu ti sọ 
mi di omnira lọwọ ofin ẹ̀ṣẹ ati ti ikú. 

3 Nitori ohun ti ofin kò le ṣe, bi o ti jẹ alai— 
lera nitori ara, Ọlọrun rán Ọmọ on tikararẹ̀ li 
aworan ara ẹ̀ṣẹ, ati bi ẹbọ fun ẹ̀ṣẹ, o si da ẹ̀ṣẹ 
lẹbi ninu ara: 

4 Ki a le mu ododo ofin ṣẹ ninu awa, ti kò 
rin nipa ti ara, bikoṣe nipa ti Ẹmi. 


817 


5 Nitori awọn ti o wà nipa ti ara, nwọn a má 
To ohun ti ara; ṣugbọn awọn ti o wà nipa ti 
Ẹmí, nwọn a ma ro ohun ti Ẹmí. 

6 Nitori ero ti ara ikú ni; ṣugbọn ero ti Ẹmí 
ni iye ati alafia: 

7 Nitori ero ti ara ọtá ni si Ọlọrun: nitori ki 
itẹriba fun ofin Ọlọrun, on kò tilẹ le ṣe e. 

8 Bẹlíi awọn ti o wà ninu ti ara, kò le wù 
Ọlọrun. 

9Ṣugbọn ẹnyin kò si ninu ti ara, bikoṣe 
ninu ti Ẹmí, biobaṣepe Ẹmí Ọlọrun ngbe inu 
nyin. Ṣugbọn bi ẹnikẹni kò ba ni Ẹmí Kristi, 
on kò si ninu ẹni tirẹ̀. 

10 Bi Kristi ba si wà ninu nyin, ara jẹ okú 
nitori ẹ̀ṣẹ: ṣugbọn ẹmí jẹ iyẹ̀ nitori ododo. 

11 Ṣugbọn bi Ẹmí ẹniti o jí Jesu dide kuro 
ninu okú ba ngbe inu nyin, ẹniti o ji Kristi 
Jesu dide kuro ninu okú yio fi Ẹmí rẹ̀ ti ngbe 
inu nyin, sọ ara kikú nyin di aye pẹlu. 

12 Njẹ nitorina, ara, ajigbẹ̀sẹ li awa, ki iṣe 
ara li a jẹ ni gbese, ti a o fi ma wà nipa ti ara. 

13 Nitori bi ẹnyin ba wà ni ti ara, ẹnyin ô 
kú: ṣugbọn nipa Ẹmí bi ẹnyin ba npa iṣẹ ti ara 
run, ẹnyin ô yẹ̀. 

14 Nitori iye awọn ti a nṣe amòna fun lati 
ọdọ Ẹmí Ọlọrun wá, awọn ni iṣe ọmọ Ọlọrun. 

15 Nitori ẹnyin kò tun gbà ẹmí ẹrú lati má 
bẹ̀ru mẹ: ṣugbọn ẹnyin ti gbà ẹmí isọdọmọ, 
nipa eyi ti awa fi nke pé, Abba, Baba. 

16 Ẹmí tikararẹ̀ li o mba ẹmí wa jẹrí pe, 
ọmọ Ọlọrun li awa iṣe: 

17 Bi awa ba si jẹ ọmọ, njẹ ajogun li awa, 
ajogun Ọlọrun, ati ajumọ—jogun pẹlu Kristi; 
biobaṣepe awa bá a jìya, ki a si le ṣe wa logo 
pẹlu rẹ̀. 

18 Nitori mo ṣíro rẹ̀ pe, ìya igba isisiyi kò yẹ 
lati fi ṣe akawe ogo ti a o fihàn ninu wa. 

139 Nitori ifojusôna ti ẹda nduro dẹ̀ ifihàn 
awọn ọmọ Ọlọrun. 

20 Nitori a tẹri ẹda ba fun asan, ki iṣe ifẹ rẹ̀, 
ṣugbọn nitori ẹniti o tẹ ori rẹ̀ ba, ni ireti, 

21 Nitori a ô sọ ẹda tikalarẹ di omnira kuro 
ninu ẹrú idibajẹ, si omnira ogo awọn ọmọ 
Ọlọrun. 

22 Nitori awa mò pe gbogbo ẹda li o jumọ 
nkerora ti o si nrọbi pò titi di isisiyi. 

23 Kì si iṣe awọn nikan, ṣugbọn awa tikara— 
wa pẹlu, ti o ni akẹso Ẹmí, ani awa tikarawa 
nkerora ninu ara wa, awa nduro dẹ̀ isọdọmọ, 
ani idande ara wa. 

24 Nitori ireti li a fi gbà wa là: ṣugbọn ireti 
ti a bá ri kì iṣe ireti: nitori tani nreti ohun ti o 
bá ri? 


ROMU 8, 9 
25 Ṣugbọn bi awa ba nreti eyi ti awa kò ri, 
njẹ awa nfi siiru duro dẹ̀ e. 

26 Bẹ gẹgẹ li Ẹmí pẹlu si nràn ailera wa 
lọwọ: nitori a kò mò bi á ti igbadura gẹgẹ bi o 
ti yẹ: ṣugbọn Ẹmí tikararẹ̀ nfi irora ti a kò le fi 
ẹnu sọ bẹ̀bẹ fun wa. 

27 Ẹniti o si nwá inu ọkàn wo, o mò ohun ti 
inu Ẹmí, nitoriti o mbẹbẹ fun awọn enia 
mim gẹgẹ bi ifẹ Ọlọrun. 

28 Awa si mò pe ohun gbogbo li o nṣiṣẹ pò 
si rere fun awọn ti o fẹ Ọlọrun, ani fun awọn 
ẹniti a pẹ gẹgẹ bi ipinnu rẹ̀. 

28 Nitori awọn ẹniti o ti mò tẹlẹ, li o si ti 
yàn tẹlẹ lati ri bi aworan Ọmọ rẹ̀, ki on le jẹ 
akọbi larin awọn arakunrin pupọ. 

30 Awọn ti o si ti yàn tẹlẹ, awọn li o si ti pẹ̀: 
awọn ẹniti o si ti pẹ, awọn li o si ti dalare: 
awọn ẹniti o si ti dalare, awọn li o si ti ṣe logo. 

31 Njẹ kili awa o ha wi si nkan wọnyi? Bi 
Ọlọrun bá wà fun wa, tani yio kọ oju ija si wa? 

32 Ẹniti kò da Ọmọ on tikararẹ̀ si, ṣugbọn ti 
o jọwọ rẹ̀ lọwọ fun gbogbo wa, yio ha ti ṣe ti 
kì yio fun wa li ohun gbogbo pẹlu rẹ̀ lọfẹ? 

33 Tani yio ha kà ohunkohun si ọrùn awọn 
ayanfẹ Ọlọrun? Ihaṣe Ọlọrun ti ndare? 

34 Tali ẹniti ndẹbi? Ihaṣe Kristi Jesu ti o kú, 
ki a sa kuku wipe ti a ti ji dide kuro ninu okú, 
ẹniti o si wà li ọwọ ọtun Ọlọrun, ti o si mbẹ̀bẹ 
fun wa? 

35 Tani yio ha yà wa kuro ninu ifẹ Kristi? 
ipọnju ni, tabi wahalà, tabi inunibini, tabi 
ìyan, tabi ìhoho, tabi ewu, tabi idà? 

36 Gẹgẹ bi a ti kọ ọ pe, Nitori rẹ li a ṣe npa 
wa kú li gbogbo ọjọ; a nkà wa si bi agutan fun 
pipa. 

37 Ṣugbọn ninu gbogbo nkan wọnyi awa jù 
ẹniti o ṣẹgun lọ nipa ẹniti o fẹ wa. 

38 Nitori o da mi loju pe, kì iṣe ikú, tabi ìye, 
tabi awọn angẹli, tabi awọn ijoye, tabi awọn 
alagbara, tabi ohun ìgba isisiyi, tabi ohun ìgba 
ti mbẹ̀, 

39 Tabi òke, tabi ọgbun, tabi ẹda miran kan 
ni yio le yà wa kuro ninu ifẹ Ọlọrun, ti o wà 
ninu Kristi Jesu Oluwa wa. 


1OTITỌ li emi nsọ ninu Kristi, emi kò 
ṣeke, ọkàn mi si njẹ mi li ẹrí ninu Ẹmí 
Mimẹ̀, 
2Pe mo ni ibinujẹ pupọ, ati ikánu igba— 
gbogbo li ọkàn mi. 
3 Nitori mo fẹrẹ le gbadura pe ki a ké emi 
tikarami kuro lọdọ Kristi, nitori awọn ará mi, 
awọn ibatan mi nipa ti ara: 


ROMU 9, 10 

4Awọn ẹniti iṣe Israeli; ti awọn ẹniti 
isọdọmọ iṣe, ati ogo, ati majẹmu, ati ifunnilo— 
fin, ati ìsin Ọlọrun, ati awọn ileri; 

5 Ti ẹniti awọn baba iṣe, ati lati ọdọ awọn 
ẹniti Kristi ti wá nipa ti ara, ẹniti o bori ohun 
gbogbo, Ọlọrun olubukún lailai. Amin. 

6Ṣugbọn kì iṣe pe nitori ọrọ Ọlọrun di 
asan. Kì sá iṣe gbogbo awọn ti o ti inu Israeli 
Wá, awọn ni Israeli: 

7 Bẹni kì iṣe pe, nitori nwọn jẹ irú—ọmọ 
Abrahamu, gbogbo wọn li ọmọ: ṣugbọn, Ninu 
Isaaki li a ú ti pẹ̀ irú—ọmọ rẹ. 

8 Eyini ni pe, ki iṣe awọn ọmọ nipa ti ara, ni 
ọmọ Ọlọrun: ṣugbọn awọn ọmọ ileri li a kà ni 
irú-ọmọ. 

9 Nitori ẹrọ ileri li eyi, Niwoyi amọdun li 
emi ô wá; Sara yio si ni ọmọkunrin. 

10 Kì si iṣe kìki eyi; ṣugbọn nigbati Rebekka 
pẹlu lôáyun fun ẹnikan, fun Isaaki baba wa; 

11 Nitori nigbati a kò ti ibí awọn ọmọ na, 
bẹ̀ni nwọn kò ti iṣe rere tabi buburu, (ki 
ipinnu Ọlọrun nipa ti iyanfẹ ki o le duro, kì 
iṣe nipa ti iṣẹ, bikoṣe ti ẹni ti npẹ̀ ni;) 

12A ti sọ fun u pe, Ẹgbọn ni yio ma sìn 
aburo, 

13 Gẹgẹ bi a ti kọ ọ pe, Jakọbu ni mo fẹran, 
ṣugbọn Esau ni mo korira. 

14 Njẹ awa o ha ti wi? Aiṣododo ha wà lọdọ 
Ọlọrun bi? Ki a má ri. 

15 Nitori o wi fun Mose pe, Emi ô ṣánu fun 
ẹniti emi ô ṣanu fun, emi o si ṣe iyénu fun 
ẹniti emi o ṣe iyénu fun. 

16 Njẹ bẹ̀ni kì iṣe ti ẹniti o fẹ, kì si iṣe ti 
ẹniti nsáre, bikoṣe ti Ọlọrun ti nṣánu. 

17 Nitori iwe—mimQ wi fun Farao pe, Nitori 
eyiyi na ni mo ṣe gbé ọ dide, ki emi ki o le fi 
agbara mi hàn lara rẹ, ki a si le má ròhin 
orukọ mi ká gbogbo aiye. 

18 Nitorina li o ṣe nṣanu fun ẹniti o wù u, 
ẹniti o wù u a si mu u li ọkàn le. 

19 Iwọ o si wi fun mi pe, Kili ô ha tun ba ni 
Wi si? Nitori tali o ndẹ̀ ifẹ rẹ̀ lẹna? 

20 Bẹkọ, iwọ enia, tani iwọ ti nda Ọlọrun 
lohùn? Ohun ti a mọ a ha ma wi fun ẹniti ti o 
mọ ọ pé, Éṣe ti iwọ fi mọ mi bayi? 

21 Amòkoko kò ha li agbara lori amọ, ninu 
ìṣu kanna lati ṣe apakan li ohun elo si ọlá, ati 
apakan li ohun elo si ailọlá? 

22 Njẹ bi Ọlọrun ba fẹ fi ibinu rẹ̀ hàn nkọ, ti o 
si fẹ sọ agbara rẹ̀ di mimò, ti o si mu suru pupọ 
fun awọn ohun elo ibinu ti a ṣe fun iparun; 

23 Ati ki o le sọ ọrọ ogo rẹ̀ di mimò lara 
awọn ohun elo anu ti o ti pẹ̀se ṣaju fun ogo, 


24 Ani awa, ti o ti pẹ̀, kì iṣe ninu awọn Ju 
nikan, ṣugbọn ninu awọn Keferi pẹlu? 

25 Bi o ti wi pẹlu ni Hosea pe, Emi ô pé 
awọn ti kì iṣe enia mi, li enia mi, ati ẹniti ki 
iṣe ayanfẹ li ayanfẹ. 

26 Yio si ṣe, ni ibi ti a gbé ti sọ fun wọn pe, 
Ẹnyin kì iṣe enia mi, nibẹ̀ li a o gbé pẹ wọn li 
ọmọ Ọlọrun aláye. 

27 Isaiah si kigbe nitori Israeli pe, Bi iye 
awọn ọmọ Israeli bá ri bi iyanrin okun, apa— 
kan li a ô gbala. 

28 Nitori Oluwa yio mu ọrọ rẹ̀ ṣẹ lori ilẹ 
aiye, yio pari rẹ̀, yio si ke e kúru li ododo. 

28 Ati bi Isaiah ti wi tẹlẹ, Bikoṣe bi Oluwa 
awọn Ọmọ-—ogun ti fi irú—ọmọ silẹ fun wa, 
awa iba ti dabi Sodomu, a ba si ti sọ wa dabi 
Gomora. 

30 Njẹ kili awa o ha wi? Pe awọn Keferi, ti 
kò lepa ododo, ọwọ wọn tẹ̀ ododo, ṣugbọn 
ododo ti o ti inu igbala wá ni. 

31 Ṣugbọn Israeli ti nlepa ofin ododo, ọwọ 
wọn kò tẹ̀ ofin ododo. 

32 Nitori kini? nitori nwọn ko wá a nipa 
igbagbé, ṣugbọn bi ẹnipe nipa iṣẹ ofin. Nitori 
nwọn kọsẹ lara okuta ikọsẹ ni; 

33 Gẹgẹ bi a ti kọ ọ pe, Kiyesi i, mo gbé 
okuta ikọsẹ ati àpata idugbolu kalẹ ni Sioni: 
ẹnikẹni ti o ba si gbà a gbọ, oju kì yio ti i. 

1ARÁ, ifẹ ọkàn mi ati adura mi si 


l 0 Ọlọrun fun Israeli ni, fun igbala wọn. 

2 Nitori mo gbà ẹri wọn jẹ pe, nwọn ni itara 
fun Ọlọrun, ṣugbọn kì iṣe gẹgẹ bi ìmọ. 

3Nitori bi nwọn kò ti mọ ododo Ọlọrun, ti 
nwọn si nwá ọna lati gbé ododo ara wọn kalẹ, 
nwọn kò tẹriba fun ododo Ọlọrun. 

4 Nitori Kristi li opin ofin si ododo fun olu— 
kuluku ẹniti o gbagbQ. 

5 Mose sá kòwe rẹ̀ pe, ẹniti o ba ṣe ododo ti 
iṣe ti ofin, yio yẹ̀ nipa rẹ̀. 

6 Ṣugbọn ododo ti iṣe ti igbagbQ sọ bayi pe, 
Máṣe wi li ọkàn rẹ pe, tani yio goke lọ si 
ọrun? (eyini ni, lati mu Kristi sọkalẹ:) 

? Tabi, tani yio sọkalẹ lọ si ọgbun? (eyini ni, 
lati mu Kristi goke ti inu okú wá). 

8 Ṣugbọn kili o wi? Ọrọ na wà leti ọdọ rẹ, li 
ẹnu rẹ, ati li ọkan rẹ: eyini ni, òrọ igbagbo, ti 
awa nwasu; 

9 Pe, bi iwọ ba fi ẹnu rẹ jẹwọ Jesu li Oluwa, 
ti iwọ si gbagbọ li ọkàn rẹ pe, Ọlọrun jí i dide 
kuro ninu okú, a o gbà ọ là. 

10 Nitori ọkàn li a fi igbagbQ si ododo; ẹnu li 
a si fi ijẹwọ si igbala. 


819 


11 Nitori iwe—mimQ wipe, Ẹnikẹni ti o ba 
gbà a gbọ oju ki yio ti i. 

12 Nitori kò si ìyatọ ninu Ju ati Hellene: ni— 
tori Oluwa kanna l'Oluwa gbogbo wọn, o si 
pò li ọrọ fun gbogbo awọn ti nkepẹ̀ e. 

13 Nitori ẹnikẹni ti o ba sá pẹ orukọ, Olu— 
wa, li a o gbàlà. 

14 Njẹ nwọn o ha ti ṣe kepe ẹniti nwọn kò 
gbagbô? nwọn o ha si ti ṣe gbà ẹniti nwọn kò 
gburòô rẹ̀ rí gbé? nwọn o ha si ti ṣe gbọ laisi 
oniwasu? 

15 Nwọn o ha si ti ṣe wasu, bikoṣepe a rán 
wọn? gẹgẹ bi a ti kọ ọ pe, Ẹsẹ awọn ti nwasu 
ihinrere alafia ti dara to, awọn ti nwásu ihin 
ayò ohun rere! 

16Ṣugbọn ki iṣe gbogbo wọn li o gbé ti 
ihinrere. Nitori Isaiah wipe, Oluwa, tali o gbà 
ihin wa gbọ? 

17 Njẹ nipa gbigbọ ni igbagbQ ti iwá, ati 
gbigbọ nipa òrọ Ọlọrun. 

18 Ṣugbọn mo ni, Nwọn kò ha gbé bi? Bẹni 
nitôtọ, Ohùn wọn jade lọ si gbogbo ilẹ, ati òrọ 
Wọn si opin ilẹ aiye. 

193 Ṣugbọn mo ni, Israeli kò ha mò bi? Mose 
li o kẹ wipe, Emi o fi awọn ti kì iṣe enia mu 
nyin jowú, ati awọn alaimoye enia li emi o fi 
bi nyin ninu. 

20 Ṣugbọn Isaiah tilẹ laiya, o si wipe, Awọn 
ti kò wá mi ri mi; awọn ti kò bẹ̀re mi li a fi mi 
hàn fun. 

21 Ṣugbọn nipa ti Israeli li o wipe, Ni gbogbo 
ọjọ ni mo nà ọwọ mi si awọn alaigbọran ati 


alariwisi enia. 

l l 1 NJẸ mo ni, Ọlọrun ha ta awọn enia 
rẹ̀ nù bi? Ki a má ri. Nitori Israeli li 

emi pẹlu, lati inu irú-ọmọ Abrahamu, li ẹ̀ya 

Benjamin). 

2 Ọlọrun kò ta awọn enia rẹ̀ nù ti o ti mò tẹlẹ. 
Tabi ẹnyin kò mò bi iwe—mimQ ti wi niti Elijah? 
bi o ti mbẹ̀bẹ lọdọ Ọlọrun si Israeli, wipe, 

3 Oluwa, nwọn ti pa awọn woli rẹ, nwọn si 
ti wô awọn pẹpẹ rẹ lulẹ; emi nikanṣoṣo li o si 
kù, nwọn si nwá ẹmí mi. 

4 Ṣugbọn idahun wo li Ọlọrun fifun u? Mo 
ti kù ẹdẹ̀gbárin enia silẹ fun ara mi, awọn ti 
kò tẹ €ékun ba fun Baali. 
wà nipa iyanfẹ ti ore—ọfẹ. 

6 Bi o ba si ṣepe nipa ti ore—ọfẹ ni, njẹ kì iṣe 
ti iṣẹ mQ: bi bẹ kẹ, ore—ọfẹ kì iṣe ore-ọfẹ mQ. 
Ṣugbọn biobaṣepe nipa ti iṣẹ ni, njẹ kì iṣe ti 
ore—ọfẹ mẹ: bi bẹ kẹ, iṣẹ kì iṣe iṣẹ m€. 


ROMU 10, 11 


7Ki ha ni? ohun ti Israeli nwá kiri, on na ni 
kò ri; ṣugbọn awọn ẹni iyanfẹ ti ri i, a si sé 
aiya awọn iyokù le: 

8 Gẹgẹ bi a ti kọ ọ pe, Ọlọrun ti fun wọn li 
ẹmí orun: oju ki nwọn ki o má le woran, ati 
etí ki nwọn ki o má le gbọran, titi o fi di 
oni—oloni. 

9 Dafidi si wipe, Jẹ ki tabili wọn ki o di 
idẹkun, ati ẹgẹ, ati ohun ikọsẹ, ati ẹsan fun 
wọn: 

10 Ki oju wọn ki o ṣokun, ki nwọn ki o má 
le riran, ki o si tẹ̀ ẹhin wọn ba nigbagbogbo. 

11 Njẹ mo ni, Nwọn ha kọsẹ̀ ki nwọn ki o 
le ṣubu? Ki a má ri: ṣugbọn nipa iṣubu wọn, 
igbala dé ọdọ awọn Keferi, lati mu wọn jowú. 

12 Ṣugbọn bi iṣubu wọn ba di ọrò aiye, ati bi 
ifasẹhin wọn ba di ọrò awọn Keferi; melome— 
lo ni kíkún wọn? 

13 Ẹnyin ti iṣe Keferi li emi sa mba sọrọ, 
niwọnbi emi ti jẹ aposteli awọn Keferi, mo 
gbé oyẹ̀ mi ga: 

14 Bi o le ṣe ki emi ki o le mu awọn ará mi 
jowú, ati ki emi ki o le gbà diẹ là ninu wọn. 

15 Nitori bi titanù Wọn ba jẹ ìlaja aiye, 
gbigbà wọn yio ha ti ri, bikoṣe iy kuro ninu 
okú? 

16 Njẹ bi akọso ba mọ, bẹli akopọ: bi 
gbòngbo ba si mẹ, bẹ si li awọn ẹ̀ka rẹ̀ na. 

17 Ṣugbọn bi a ba yà ninu awọn ẹ̀ka kuro, ti 
a si 16 iwọ, ti iṣe igi oréro igbẹ sara wọn, ti 
iwọ si mba wọn pín ninu gbòngbo ati ọra igi 
oréôro na; 

18 Máṣe ṣe fefé si awọn ẹ̀ka na. Ṣugbọn bi 
iwọ ba nṣe fefé, iwọ kọ li o rù gbòngbo, 
ṣugbọn gbòngbo li o rù iwọ. 

19 Njẹ iwọ o wipe, A ti fà awọn ẹ̀ka na ya, 
nitori ki a le l€ mi sinu rẹ̀. 

20 O dara; nitori aigbagbQ li a ṣe fà wọn ya 
kuro, iwọ si duro nipa igbagbQ rẹ. Máṣe gbé 
ara rẹ ga, ṣugbọn bẹ̀ru: 

21 Nitori bi Ọlọrun kò ba da ẹ̀ka—iyẹka si, 
kiyesara ki o máṣe alaida iwọ na si. 

22 Nitorina wo ore ati ikannu Ọlọrun: lori 
awọn ti o ṣubu, ikannu; ṣugbọn lori iwọ, ore, 
bi iwọ ba duro ninu ore rẹ̀: ki a má ba ke iwọ 
na kuro. 

23 Ati awọn pẹlu, bi nwọn kò ba joko sinu 
aigbagbé, a o lẹ wọn sinu rẹ̀: nitori Ọlọrun le 
tún wọn lé sinu rẹ̀. 

24 Nitori bi a ti ke iwọ kuro lara igi oréro 
igbẹ nipa ẹda, ti a si lẹ iwọ sinu igi orôro rere 
lodi si ti ẹda: melomelo li a o lẹ̀ awọn wọnyi, 
ti iṣe ẹka—iyẹka sara igi oréro wọn? 


ROMU 11—13 

25 Ará, emi kò sá fẹ ki ẹnyin ki o wà li òpe 
niti ohun ijinlẹ yi, ki ẹnyin má ba ṣe ọlégbọn 
li oju ara nyin; pe ifọju bá Israeli li apakan, titi 
kíkún awọn Keferi yio fi de. 

26 Bẹli a o si gbà gbogbo Israeli là; gẹgẹ bi a 
ti kọ ọ pe, Ni Sioni li Olugbala yio ti jade wá, 
yio si yi aiwa—bi—Ọlọrun kuro lọdọ Jakọbu: 

27 Eyi si ni majẹmu mi fun wọn, nigbati 
emi o mu ẹ̀ṣẹ wọn kuro. 

28 Nipa ti ihinrere, ọtá ni nwọn nitori nyin: 
bi o si ṣe ti iyanfẹ ni, olufẹ ni nwọn nitori ti 
awọn baba. 

29 Nitori ailábámò li ẹ̀bun ati ipe Ọlọrun. 

30 Nitori gẹgẹ bi ẹnyin kò ti gbà Ọlọrun gbo 
Ti, ṣugbọn nisisiyi ti ẹnyin ri anu gbà nipa 
aigbagbQ wọn: 

31 Gẹgẹ bẹli awọn wọnyi ti o ṣe aigbọran 
nisisiyi, ki awọn pẹlu ba le ri ánu gbà nipa 
anu ti a fi hàn nyin. 

32 Nitori Ọlọrun sé gbogbo wọn mọ pò 
sinu aigbagbé, ki o le ṣanu fun gbogbo wọn. 

33 A! ijinlẹ ọrọ ati ọgbọn ati ìmọ Ọlọrun! 
awamáridi idajọ rẹ̀ ti ri, ọna rẹ̀ si jù awari lọ! 

34 Nitori tali o mò inu Oluwa? tabi tani iṣe 
ìgbimọ rẹ̀? 

35 Tabi tali o kẹ fifun u, ti a o si san a pada 
fun u? 

36 Nitori lati ọdọ rẹ̀, ati nipa rẹ̀, ati fun u li 
ohun gbogbo: ẹniti ogo wà fun lailai. Amin. 


l 2 1NITORINA mo fi iyẹnu Ọlọrun bẹ̀ 

nyin, ará, ki ẹnyin ki o fi ara nyin fun 
Ọlọrun li ẹbọ aye, mimQ, itẹwọgbà, eyi ni 
iṣẹ—isìn nyin ti o tọna. 

2Ki ẹ má si da ara nyin pọ mẹ aiye yi: 
ṣugbọn ki ẹ parada lati di titun ni iro—inu 
nyin, ki ẹnyin ki o le ri idi ifẹ Ọlọrun, ti o 
dara, ti o si ṣe itẹwọgbà, ti o si pé. 

3 Njẹ mo wi fun olukuluku enia ti o wà 
ninu nyin, nipa ore—ọfẹ ti a fifun mi, ki o 
máṣe rò ara rẹ̀ jù bi o ti yẹ ni rirò lọ; ṣugbọn ki 
o le rò niwọntun—wọnsìn, bi Ọlọrun ti fi 
ìwọn igbagbọ fun olukuluku. 

4 Nitori gẹgẹ bi awa ti li ẹ̀ya pipọ ninu ara 
kan, ti gbogbo ẹ̀ya kò si ni iṣẹ kanna: 

5 Bẹli awa, ti a jẹ pipọ, a jẹ ara kan ninu 
Kristi, ati olukuluku ẹ̀ya ara ọmọnikeji rẹ̀. 
bi ore-ọfẹ ti a fifun wa, bi o ṣe isọtẹlẹ ni, ki a 
ma sọtẹlẹ gẹgẹ bi ìwọn igbagbQ; 

7 Tabi iṣẹ—iranṣẹ, ki a kọjusi iṣẹ—iranṣẹ wa: 
tabi ẹniti nkọni, ki o kọjusi kíkẹ̀; 

8 Tabi ẹniti o ngbàni niyanju, si igbiyanju: 


820 


ẹniti o nfi funni ki o má fi inu kan ṣe e; ẹniti 
nṣe olori, ki o ma ṣe e li oju mejeji; ẹniti 
nṣanu, ki o má fi inu didùn ṣe e. 

9 Ki ifẹ ki o wà li aiṣẹtan. Ẹ má takéte si 
ohun ti iṣe buburu; ẹ faramQ ohun ti iṣe rere. 

10 Niti ifẹ ará, ẹ ma fi iyẹnu fẹran ara nyin: 
niti ọlá, ẹ ma fi ẹnikeji nyin ṣaju. 

11 Niti iṣẹ ṣiṣe, ẹ má ṣe ọlẹ; ẹ má ni igbona 
ọkàn; ẹ má sìn Oluwa; 

12 Ẹ ma yò ni ireti; ẹ mà mu siiru ninu ipọ— 
nju; ẹ má duro gangan ninu adura; 

13 Ẹ má pese fun aini awọn enia mim; ẹ fi 
ara nyin fun alejò iṣe. 

14Ẹ má súre fun awọn ti nṣe inunibini si 
nyin: ẹ ma sure, ẹ má si ṣepẹ̀. 

15 Awọn ti nyọ, ẹ ma ba wọn yò, awọn ti 
nsọkun, ẹ ma ba wọn sọkun. 

16 Ẹ ma wà ni inu kanna si ara nyin. Ẹ máṣe 
tọju ohun gíga, ṣugbọn ẹ ma tẹle awọn 
onirẹlẹ. Ẹ máṣe jẹ ọlQẹgbọn li oju ara nyin. 

17 Ẹ máṣe fi buburu san buburu fun ẹnikẹni. 
Ẹ ma pẹ̀se ohun ti o tẹ niwaju gbogbo enia. 

18 Bi o le ṣe, bi o ti wà ni ipa ti nyin, ẹ má 
Wà li alafia pẹlu gbogbo enia. 

19 Olufẹ, ẹ máṣe gbẹsan ara nyin, ṣugbọn ẹ 
fi àye silẹ fun ibinu; nitori a ti kọ ọ pe, Oluwa 
Wipe, Temi li ẹsan, emi ô gbẹsan. 

20 Ṣugbọn bi ebi ba npa ọtá rẹ, fun u li onjẹ; 
bi ongbẹ ba ngbẹ ẹ, fun u li omi mu: ni ṣiṣe bẹ 
iwọ ô kô ẹyín ina le e li ori. 

21 Maṣe jẹ ki buburu ṣẹgun rẹ, ṣugbọn fi 


rere ṣẹgun buburu. 

l 3 1 KI olukuluku ọkàn ki o foribalẹ fun 
awọn alaṣẹ ti o Wà ni ipo giga. Nitori 

kò si aṣẹ kan, bikoṣe lati ọdọ Ọlọrun wá: 

awọn alaṣẹ ti o si Wà, lati ọdọ Ọlọrun li a ti 

làna rẹ̀ wá. 

2 Nitorina ẹniti o ba tapá si aṣẹ, o tapá si 
ìlana Ọlọrun: awọn ẹniti o ba si ntapá, yio gbà 
ẹbi fun ara wọn. 

3 Nitori awọn ijoye kì iṣe ẹ̀ru si iṣẹ rere, 
bikoṣe si iṣẹ buburu. Njẹ iwọ ha fẹ ṣaibẹru 
aṣẹ wọn? ṣe eyi ti o dara, iwọ ô si gbà iyìn lati 
ọdọ rẹ̀: 

4 Nitori iranṣẹ Ọlọrun ni iṣe si ọ fun rere. 
Ṣugbọn bi iwọ ba nṣe buburu, bẹru; nitori kò 
gbé idà na lasan: nitori iranṣẹ Ọlọrun ni iṣe, 
olugbẹsan lati ṣiṣẹ ibinu lara ẹniti nṣe buburu. 

5 Nitorina ẹnyin kò gbọdọ ṣaima tẹriba, kì 
iṣe nitoriti ibinu nikan, ṣugbọn nitori ẹri-ọkàn 
pẹlu. 

6 Nitori idi eyi na li ẹ ṣe san owo—ode pẹlu: 


821 


nitori iranṣẹ Ọlọrun ni nwọn eyiyi na ni 
nwọn mbojuto nigbagbogbo. 

7 Nitorina ẹ san ohun ti o tọ fun ẹni gbogbo: 
owo-ode fun ẹniti owo—ode iṣe. tirẹ̀: 
owo—bode fun ẹniti owo—bode iṣe tirẹ̀; ẹ̀ru fun 
ẹniti ẹ̀ru iṣe tirẹ̀; ọlá fun ẹniti ọlá iṣe tirẹ̀. 

BẸ máṣe jẹ ẹnikẹni ni gbese ohun kan, 
bikoṣepe ki a fẹran ọmọnikeji ẹni: nitori ẹniti 
o ba fẹran ọmọnikeji rẹ̀, o kô ofin já. 

8 Nitori eyi, Iwọ kò gbọdọ ṣe panṣaga, Iwọ 
kò gbọdọ pania, Iwọ kò gbọdọ jale, Iwọ kò 
gbọdọ jẹri eke, Iwọ kò gbọdọ ṣojukòkoro; bi 
ofin miran ba si wà, a ko o pọ ninu òrọ yi pe, 
Fẹran ọmọnikeji rẹ bi ara rẹ. 

10 Ifẹ kì iṣe ohun buburu si ọmọnikeji rẹ̀: 
nitorina ifẹ li akúja ofin. 

11 Ati eyi, bi ẹ ti mò akokò pe, o ti to wakati 
nisisiyi fun nyin lati ji loju orun: nitori nisisiyi 
ni igbala wa sunmọ etile jù igbati awa ti 
gbagbé lọ. 

12 Oru bukọja tan, ilẹ si fẹrẹ m€: nitorina ẹ 
jẹ ki a bQ ara iṣẹ òkunkun silẹ, ki a si gbe 
ihamọra imọlẹ wọ. 

13 Jẹ ki a má rìn ìrin titọ, bi li ọsán; kì iṣe ni 
iréde—oru ati ni imutipara, kì iṣe ni iwa—Eri 
ati wọbia, kì iṣe ni ìja ati ilara. 

14 Ṣugbọn ẹ gbe Jesu Kristi Oluwa wọ, ki ẹ 
má si pẹ̀se fun ara, lati ma mu ifẹkufẹ rẹ̀ ṣẹ. 


l 4 1ṢUGBỌN ẹniti o ba ṣe ailera ni igba— 
gbQ ẹ gbà a, li aìtọpinpin iṣiyemeji rẹ̀. 

2Ẹnikan gbagbọ pe on le má jẹ ohun 

gbogbo: ẹlomiran ti o si ṣe alailera njẹ ewebẹ. 

3 Ki ẹniti njẹ máṣe kẹgan ẹniti kò jẹ; ki ẹniti 
kò si jẹ ki o máṣe dá ẹniti njẹ lẹjọ: nitori Ọlọ— 
run ti gbà a. 

4 Tani iwọ ti ndá ọmọ—ọdọ ẹlomi lẹjọ? loju 
oluwa rẹ̀ li o duro, tabi ti o ṣubu. Nitotọ a o si 
mu u duro: nitori Oluwa ni agbara lati mu u 
duro. 

5 Ẹlomi mbuyìn fun ọjọ kan jù omiran lọ: 
ẹlomi mbuyin fun ọjọ gbogbo bakanna. Ki 
olukuluku ki o da ara rẹ̀ loju ni inu ara rẹ̀. 

6 Ẹniti o ba nkiyesi ọjọ, o nkiyesi i fun 
Oluwa; ẹniti kò ba si kiyesi ọjọ, fun Oluwa ni 
kò kiyesi i. Ẹniti njẹun, o njẹun fun Oluwa, 
nitori o ndupẹ lọwọ Ọlọrun; ẹniti kò ba si 
jẹun, fun Oluwa ni kò jẹun, o si ndupẹ lọwọ 
Ọlọrun. 

7 Nitori kò si ẹnikan ninu wa ti o wà laye 
fun ara rẹ̀, kò si si ẹniti o nkú fun ara rẹ̀. 

8 Nitori bi a ba wà laye, awa wà laye fun 
Oluwa; bi a ba si kú, awa kú fun Oluwa: nito— 


ROMU 13—15 
rina bi a wà láye, tabi bi a kú ni, ti Oluwa li 
awa iṣe. 

9 Nitori idi eyi na ni Kristi ṣe kú, ti o si tún 
yẹ̀, ki o le jẹ Oluwa ati okú ati alaye. 

10 Ṣugbọn eṣe ti iwọ fi nda arakunrin rẹ lẹjọ? 
tabi esitiṣe ti iwọ fi nkẹgan arakunrin rẹ? 
gbogbo wa ni yio sá duro niwaju itẹ̀ idajọ Kristi. 

11 Nitori a ti kọ ọ pe, Oluwa wipe, Bi emi ti 
wà, gbogbo €kún ni yio kunlẹ fun mi, ati 
gbogbo ahọn ni yio si jẹwọ fun Ọlọrun. 

12 Njẹ nitorina, olukuluku wa ni yio jihin 
ara rẹ̀ fun Ọlọrun. 

13 Nitorina ẹ máṣe jẹ ki a tun má da ara wa 
lẹjọ mé: ṣugbọn ẹ kuku ma ṣe idajọ eyi, ki 
ẹnikẹni máṣe fi ohun ikọsẹ tabi ohun idugbo— 
lu si ọna arakunrin rẹ̀. 

14 Mo mò, o si dá mi loju ninu Jesu Oluwa 
pe, kò si ohun ti o ṣe aim fun ara rẹ̀: ṣugbọn 
ẹniti o ba kà ohunkohun si aim, on li o ṣe 
aimọ fun. 

15 Ṣugbọn bi inu arakunrin rẹ ba bajẹ nitori 
onjẹ rẹ, njẹ iwọ kò rìn ninu ifẹ mẹ. Ẹniti 
Kristi kú fun, máṣe fi onjẹ rẹ pa a kúgbe. 

16 Njẹ ẹ máṣe jẹ ki a má sọrọ ire nyin ni 
buburu. 

17 Nitori ijọba Ọlọrun kì iṣe jijẹ ati mimu; 
bikoṣe ododo, ati alafia, ati ayọ ninu Ẹmí MimQ. 

18 Nitori ẹniti o ba nsìn Kristi ninu nkan 
wọnyi, li o ṣe itẹwọgbà lọdọ Ọlọrun, ti o si ni 
iyin lọdọ enia. 

19 Njẹ nitorina, ki awa ki o má lepa ohun ti 
iṣe ti alafia, ati ohun ti awa o fi gbe ara wa rú. 

20 Nitori onjẹ máṣe bi iṣẹ Ọlọrun ṣubu. 
Ohun gbogbo li o mọ nitòtọ; ṣugbọn ibi ni fun 
oluwarẹ̀ na ti o njẹun lọna ikọsẹ. 

21 O dara ki a má tilẹ jẹ ẹran, ki a má mu 
waini, ati ohun kan nipa eyi ti arakunrin rẹ 
yio kọsẹ, ati ti a o si fi sọ ọ di alallera. 

22 Iwọ ni igbagbọ bi? ni i fun ara rẹ niwaju 
Ọlọrun. Alabukun—fun ni oluwarẹ̀ na ti ko da 
ara rẹ̀ lẹbi ninu ohun ti o yàn. 

23 Ṣugbọn ẹniti o ba nṣiyemeji, o jẹbi bi o 
ba jẹ, nitoriti kò ti inu igbagbô wá: ati ohun— 
kohun ti kò ti inu igbagbọ Wá, ẹṣẹ ni. 

l 5 1 NJẸ o yẹ ki awa ti o lera iba má ru 
ẹri ailera awọn alailera, ki a má si ṣe 
ohun ti o wù ara wa. 

2 Jẹ ki olukuluku wa ki o má ṣe ohun ti o 
wù ọmọnikeji rẹ̀ si rere rẹ̀ lati gbe e ré. 

3 Nitori Kristi pẹlu kò ṣe ohun ti o Wú ara 
tẹ̀; ṣugbọn gẹgẹ bi a ti kọ ọ pe, Ẹgan awọn ti 
ngàn ọ ṣubu li mi. 


ROMU - 15, 16 

4 Nitori ohunkohun ti a ti kọ tẹlẹ, a ti kọ ọ 
fun kíkọ wa, pe nipa siiru ati itunu iwe— 
mimQ ki a le ni ireti. 

5 Njẹ ki Ọlọrun stúru ati itunu ki o fi fun 
nyin lati ni inu kan si ara nyin gẹgẹ bi Kristi 
Jesu: 

6Ki ẹnyin ki o le fi ọkàn kan ati ẹnu kan yìn 
Ọlọrun, Baba Jesu Kristi Oluwa, logo. 

7 Nitorina ẹ gbá ara nyin mọra, gẹgẹ bi 
Kristi ti gbá wa mọra fun ogo Ọlọrun. 

8Mo si wipe, a ti fi Jesu Kristi ṣe iranṣẹ 
ikọla nitori otitọ Ọlọrun, ki o ba le mu awọn 
ileri na duro ti a ti ṣe fun awọn baba, 

9 Ati ki awọn Keferi ki o le yìn Ọlọrun logo 
nitori anu rẹ̀; gẹgẹ bi a ti kọ ọ pe, Nitori eyi li 
emi ô ṣe yin ọ lárin awọn Keferi, emi o si 
kọrin si orukọ rẹ. 

10 O si tún wipe, Ẹnyin Keferi, ẹ má yò pẹlu 
awọn enia rẹ̀. 

11 Ati pẹlu, Ẹ yìn Oluwa gbogbo ẹnyin Ke— 
feri; ẹ si kokikí rẹ̀, ẹnyin enia gbogbo. 

12Isaiah si tún wipe, Gbòngbo Jesse kan 
mbò wá, ati ẹniti yio dide ṣe akoso awọn Ke— 
feri; on li awọn Keferi yio ni ireti si. 

13 Njẹ ki Ọlọrun ireti ki o fi gbogbo ayò on 
alafia kún nyin ni gbigbagbọ, ki ẹnyin ki o le 
pò ni ireti nipa agbara Ẹmí MimQ. 

14 Ará mi, o si da emi tikarami loju nipa ti 
nyin pe, ẹnyin si kun fun ore, a si fi gbogbo 
imọ kún nyin, ẹnyin si le má kìlọ fun ara 
nyin. 

15 Ṣugbọn, ará mi, mo fi igboiya kọwe si 
nyin li ọna kan, bi ẹni tun nrán nyin leti, ni— 
tori ore—ọfẹ ti a ti fifun mi lati ọdọ Ọlọrun wá, 

16 Ki emi ki o le ṣe iranṣẹ Jesu Kristi si 
awọn Keferi, lati ta ọrẹ ihinrere Ọlọrun, ki 
ọrẹ awọn Keferi ki o le di itẹwọgbà, ti a sọ di 
mimọ nipa Ẹmi Mimọ. 

17 Nitorina mo ni iṣogo ninu Jesu Kristi 
nipa ohun ti iṣe ti Ọlọrun. 

18 Emi kò sá gbọdọ sọ ohun kan ninu eyi ti 
Kristi kò ti ọwọ ṣe, si igbọran awọn Keferi 
nipa òrọ ati iṣe, 

19 Nipa agbara iṣẹ—àmi ati iṣẹ—iyanu, nipa 
agbara Ẹmí Ọlọrun; tobẹ lati Jerusalemu ati 
yiká kiri ani titi fi de Illirikoni, mo ti wasu 
ihinrere Kristi ni kikun. 

20 Mo du u lati ma wasu ihinrere na, kì iṣe 
nibiti a gbé ti da orukọ Kristi ri, ki emi ki o 
máṣe mọ amọle lori ipilẹ ẹlomiran. 

21 Ṣugbọn gẹgẹ bi a ti kọ ọ pe, Awọn ẹniti a 
kò ti sòrọ rẹ̀ fun, nwọn ô ri i: ati awọn ti kò ti 
gbẹ, òye yio yé wọn. 


822 


22 Nitorina pẹlu li àye ṣe há fun mi lí akoko 
wọnyi lati tò nyin wá. 

23 Ṣugbọn nisisiyi bi emi kò ti li àye mẹ li 
ẹkùn wọnyi, bi emi si ti fẹ gidigidi lati ọdún 
melo wọnyi lati tò nyin wá, 

24 Nigbakugba ti mo ba nlọ si Spania, ng ô tọ 
nyin wá: nitori mo nireti pe emi o ri nyin li na 
àjo mi, ati pe ẹ o mu mi já ọna mi nibẹ̀ lati ọdọ 
nyin lọ, bi mo ba kọ kún fun ẹgbẹ nyin li apakan. 

25 Ṣugbọn nisisiyi mo nlọ si Jerusalemu lati 
ṣe iranṣẹ fun awọn enia mimQ. 

26 Nitoriti o WÙ awọn ará Makedonia ati 
Akala lati da owo jọ fun awọn talakà awọn 
enia mimọ ti o wà ni Jerusalemu. 

27 Nitôtọ ifẹ inu rere wọn ni; ajigbese wọn 
ni nwọn sá ṣe. Nitori bi o ba ṣepe a fi awọn 
Keferi ṣe alajọni ninu ohun ẹmí wọn, ajigbese 
si ni wọn lati fi nkan ti ara ta wọn lọrẹ. 

28 Nitorina nigbati mo ba ti ṣe eyi tan, ti mo 
ba si ti di ẹ̀didi eso yi fun wọn tan, emi ô ti 
ọdọ nyin lọ si Spania. 

29MOo si mọ pe, nigbati mo ba de ọdọ nyin, 
emi o wá ni kikún ibukún ihinrere Kristi. 

30 Mo si bẹ̀ nyin, ará, nitori Oluwa wa Jesu 
Kristi, ati nitori ifẹ Ẹmí, ki ẹnyin ki o ba mi 
lakaka ninu adura nyin si Ọlọrun fun mi; 

31 Ki a le gbà mi lọwọ awọn alaigbọran ni 
Judea ati ki iṣẹ—iranṣẹ ti mo ni si Jerusalemu 
le jẹ itẹwọgbà lọdọ awọn enia mimQ. 

32 Ki emi ki o le fi ayò tò nyin wá nipa ifẹ 
Ọlọrun, ati ki emi le ni itura pọ pẹlu nyin. 

33 Njẹ ki Ọlọrun alafia ki o wà pẹlu gbogbo 


nyin. Amin. 

l Ô 1MO fi Febe, arabinrin wa, le nyin 
lọwọ ẹniti iṣe diakoni ijọ ti o wà ni 

Kenkrea: 

2 Ki ẹnyin le gbà a ninu Oluwa, bi o ti yẹ 
fun awọn enia mim, ki ẹnyin ki o si ràn a 
lọwọ iṣẹkiṣẹ ti o nwá ni iranlọwọ lọdọ nyin: 
nitori on pẹlu ti nṣe oluranlọwọ fun ẹni pipọ, 
ati fun emi na pẹlu. 

3Ẹ ki Priskilla ati Akuila, awọn alabaṣiṣẹ mi 
ninu Kristi Jesu: 

4 Awọn ẹniti, nitori ẹmí mi, nwọn fi ọrùn 
wọn lelẹ: fun awọn ẹniti kì iṣe kiki emi nikan 
li o ndupẹ, ṣugbọn gbogbo ijọ larin awọn Ke— 
feri pẹlu. 

5 Ẹ si kí ijọ ti o wà ni ile wọn. Ẹ ki Epenetu, 
olufẹ mi ọwọn, ẹniti iṣe akọso Asia fun Kristi. 

6Ẹ kí Maria, ti o ṣe lala pipọ lori wa. 

?Ẹ kí Androniku ati Junia, awọn ibatan mi, 
ati awọn ẹgbẹ mi ninu tubu, awọn ẹniti o ni 


823 


iyìn lọdọ awọn Aposteli, awọn ẹniti o ti wà 
ninu Kristi ṣaju mi pẹlu. 

6Ẹ kí Ampliatu olufẹ mi ninu Oluwa. 

9Ẹ kí Urbani, alabaṣiṣẹ wa ninu Kristi, ati 
Staki olufẹ mi. 

10 Ẹ ki Apelle ẹniti a mò daju ninu Kristi. Ẹ 
kí awọn arale Aristobulu. 

11Ẹ kí Herodioni, ibatan mi. Ẹ kí awọn 
arale Narkissu, ti o wà ninu Oluwa. 

12Ẹ kí Trifena ati Trifosa, awọn ẹniti nṣe 
lala ninu Oluwa. Ẹ kí Persi olufẹ, ti o nse lalá 
pipọ ninu Oluwa. 

13Ẹ kí Rufu ti a yàn ninu Oluwa, ati iya rẹ̀ 
ati ti emi. 

14Ẹ kí Asinkritu, Flegoni, Herma, Patroba, 
Herme, ati awọn arakunrin ti o wa pẹlu wọn. 

15 Ẹ ki Filologu, ati Julia, Nereu, ati arabin— 
rin rẹ̀, ati Olimpa, ati gbogbo awọn enia 
mimQ ti o wà pẹlu wọn. 

16 Ẹ fi ifẹnukonu mimQ ki ara nyin. Gbogbo 
ijọ Kristi kí nyin. 

17 Ará, emi si bẹ̀ nyin, ẹ ma ṣọ awọn ti nṣe 
ìyapa, ati awọn ti nmu ohun ikọsẹ̀ wá lodi si 
ẹkẹ ti ẹnyin kẹ; ẹ si kuro ni isọ wọn. 

18 Nitori awọn ti o ri bẹ kò sìn Jesu Kristi 
Oluwa wa, bikoṣe ikùn ara wọn; òrọ rere ati 
òrọ didùndidùn ni nwọn fi npa awọn ti kò mò 
meji li ọkàn dà. 


i. KORINTI 1 
19 Nitori igbagbo nyin tàn kalẹ de ìbi gbogbo. 
Nitorina mo ni ayò lori nyin: ṣugbọn emi fẹ ki ẹ 
jẹ ọlọgbọn si ohun ti o ṣe rere, ki ẹ si ṣe Òpe si 
ohun ti iṣe buburu. 

20 Ọlọrun alafia yio si tẹ̀ Satani mọlẹ li 
atẹlẹsẹ nyin ni lọlọ. Ore—ọfẹ Jesu Kristi Olu— 
wa wa ki o wà pẹlu nyin. Amin. 

21 Timoteu, alabaṣiṣẹ mi, ati Lukiu, ati Ja— 
soni, ati Sosipateru, awọn ibatan mi, ki nyin. 

22 Emi Tertiu ti nkọ Episteli yi, kí nyin ninu 
Oluwa. 

23 Gaiu, bale mi, ati ti gbogbo ijọ, ki nyin. 
Erastu, olutọju iṣura ilu, ki nyin, ati Kuartu 
arakunrin. 

24 Ore-ọfẹ Jesu Kristi Oluwa wa, ki o wà 
pẹlu gbogbo nyin. Amin. 

25 Njẹ fun ẹniti o li agbara lati fi ẹsẹ nyin 
mulẹ gẹgẹ bi ihinrere mi ati iwasu Jesu Kristi, 
gẹgẹ bi iṣipaya ohun ijinlẹ, ti a ti pamé lati igba 
aiyeraiye, 

26 Ti a si nfihàn nisisiyi, ati nipa iwe—mimoQ 
awọn woli, gẹgẹ bi ofin Ọlọrun aiyeraiye, ti a 
nfihan fun gbogbo orilẹ—ede si igbọràn igbagbe: 

27 Ọlọrun ọlọgbọn nikanṣoṣo nipasẹ Jesu 
Kristi li ogo wà fun lailai. Amin. 

A kọ ọ si awọn ara Rornu lati Korinti lọ, 
a si ranṣẹ rẹ̀ lati ọwọ Febe iranṣẹ ijọ 
ti o wà ni Kenkrea. 


EPISTELI IKINI TI PAULU APOSTELI 


AWỌN ARA KORINTI 


1 PAULU, ẹniti a pẹ̀ lati jẹ Aposteli Jesu 
Kristi nipa ifẹ Ọlọrun, ati Sostene ara— 
kunrin, 

2 Si ijọ enia Ọlọrun ti o wa ni Korinti, awọn 
ti a sọ di mimQ ninu Kristi Jesu, awọn ẹniti a 
npẹ̀ li enia mimọ, pẹlu gbogbo awọn ti npẹ̀ 
orukọ Jesu Kristi Oluwa wa nibigbogbo, ẹniti 
iṣe tiwọn ati tiwa: 

3 Ore—ọfẹ si nyin, ati alafia, lati ọdọ Ọlọrun 
Baba wa ati Oluwa wa Jesu Kristi. 

a Mo dupẹ lọwọ Ọlọrun mi nigbagbogbo 
nitori nyin, nitori ore—ọfẹ Ọlọrun ti a fifun 
nyin ninu Jesu Kristi; 

5 Nitoripe nipasẹ rẹ̀ li a ti sọ nyin di ọlọrò li 
ohun gbogbo, ninu òẹ̀rọ—isọ gbogbo, ati ninu 
ìmọ gbogbo; 


6 Ani gẹgẹ bi a ti fi idi ẹri Kristi kalẹ ninu 
nyin: 

? Tobẹ ti ẹnyin kò fi rẹ̀hin ninu ẹ̀bunkẹbun; 
ti ẹ si nreti ifarahan Oluwa wa Jesu Kristi: 

8 Ẹniti yio si fi idi nyin kalẹ titi de opin, ki 
ẹnyin ki o le jẹ alailẹgàn li ọjọ Oluwa wa Jesu 
Kristi. 

3 Olododo li Ọlọrun, nipasẹ ẹniti a pe nyin 
sinu ìdapọ Ọmọ rẹ̀ Jesu Kristi Oluwa wa. 

10 Mo si bẹ̀ nyin, ará, li orukọ Oluwa wa 
Jesu Kristi, ki gbogbo nyin ma sòrọ ohun 
kanna, ati ki ìyapa ki o máṣe si ninu nyin; 
ṣugbọn ki a le ṣe nyin pé ni inu kanna, ati ni 
ìmọ kanna. 

11 Nitori a ti fihan mi nipa tinyin, ará mi, lati 
ọdọ awọn ara ile Kloe, pe ìja mbẹ larin nyin. 


I. KORINTI 1—3 

12 Njẹ eyi ni mo wipe, olukuluku nyin 
nwipe, Emi ni ti Paulu; ati emi ni ti Apollo; ati 
emi ni ti Kefa; ati emi ni ti Kristi. 

13A ha pin Kristi bi? iṣe Paulu li a kàn mọ 
agbelebu fun nyin bi? tabi li orukọ Paulu li a 
baptisi nyin si? 

14 Mo dupẹ lọwọ Ọlọrun pe emi kò baptisi 
ẹnikẹni ninu nyin, bikoṣe Krispu ati Gaiu; 

15 Ki ẹnikẹni ki o máṣe wipe mo ti mbaptisi 
li orukọ emi tikarami. 

16 Mo si baptisi awọn ara ile Stefana pẹlu: lẹ— 
hin eyi emi kò mò bi mo ba baptisi ẹlomiran 
pẹlu. 

17 Nitori Kristi kò rán mi lọ ibaptisi, bikoṣe 
lati wásu ihinrere: kì iṣe nipa ọgbọn òrọ, ki a 
máṣe sọ agbelebu Kristi di alailagbara. 

18 Nitoripe wẹ̀re li òrọ agbelebu si awọn ti o 
nṣegbé; ṣugbọn si awa ti a ngbala, agbara Ọlọ— 
run ni. 

19 Nitoriti a kọ ọ pe, Emi ô pa ọgbôn awọn 
ọlọgbọn run, emi si sọ òye awọn olôye di asan. 

20 Ọlọgbọn na ha da? akọwe na ha da? oji— 
yan aiye yi na ha da? Ọlọrun kò ha ti sọ ọgbọn 
aiye yi di wẹ̀re? 

21 Nitoripe ninu ọgbén Ọlọrun niwọnbi 
aiye kò ti mò nitori ọgbén, o wù Ọlọrun nipa 
wẹre iwasu lati gbà awọn ti o gbagbé là. 

22 Nitoripe awọn Ju mbẹ̀re àmi, awọn Hel— 
lene si nṣafẹri ọgbún: 

23 Ṣugbọn awa nwasu Kristi ti a kàn mọ ag— 
belebu, ikọsẹ̀ fun awọn Ju, ati wẹ̀re fun awọn 
Hellene, 

24 Ṣugbọn fun awọn ti a pẹ̀, ati Ju ati Helle— 
ne, Kristi li agbara Ọlọrun, ati ọgbẹn Ọlọrun. 

25 Nitoripe wẹ̀re Ọlọrun gbQn jù enia lọ; ati 
ailera Ọlọrun li agbara jù enia lọ. 

26 Ẹ sa wo ìpẹ̀ nyin, ará, bi o ti ṣepe kì iṣe 
òpọ awọn ọlẹ̀gbọn enia nipa ti ara, kì iṣe òpọ 
awọn alagbara, ki iṣe òpọ awọn ọlọlá li a pò: 

27? Ṣugbọn Ọlọrun ti yàn awọn ohun wẹ̀re 
aiye lati fi damu awọn ọlọgbén; Ọlọrun si ti 
yàn awọn ohun ailera aiye lati fi dámu awọn 
ohun ti o li agbara; 

28 Ati awọn ohun aiye ti kò niyìn, ati awọn 
ohun ti a nkẹgàn, li Ọlọrun si ti yàn, ani, awọn 
ohun ti kò si, lati sọ awọn ohun ti o wà di asan: 

28 Ki o máṣe si ẹlẹran—ara ti yio ṣogo niwa— 
ju rẹ̀. 

30 Ṣugbọn nipasẹ rẹ̀ li ẹnyin wà ninu Kristi 
Jesu, ẹniti Ọlọrun fi ṣe ọgbún, ati ododo, ati 
isọdimimẹ, ati idande fun wa: 

31 Pe, gẹgẹ bi a ti kọ ọ, Ẹniti o ba nṣogo, ki o 
ma ṣogo ninu Oluwa. 


824 


2 1 ATI emi, ará, nigbati mo tò nyin wá, kì 
iṣe ẹrọ giga ati ọgbọn giga ni mo fi tò 
nyin wá, nigbati emi nsòrọ ohun ijinlẹ Ọlọ— 
run fun nyin. 

2 Nitori mo ti pinnu rẹ̀ pe, emi kì yio mò 
ohunkohun larin. nyìn, bikoṣe Jesu Kristi, 
ẹniti a kàn mọ agbelebu. 

3 Emi si wà pẹlu nyin ni ailera, ati ni ẹ̀ru, 
ati ni òpọlọpọ iwarìri. 

4 Ati ẹrọ mi, ati iwasu mi kì iṣe nipa ẹ̀rọ 
ọgbọn enia, ti a fi nyi ni lọkan pada, bikoṣe 
nipa ifihan ti Ẹmí ati ti agbara: 

5 Ki igbagbQ nyin ki o máṣe duro ninu ọgbọn 
enia, bikoṣe ninu agbara Ọlọrun. 

8 Ṣugbọn awa nsòrọ ọgbúọn larin awọn ti o 
pé: ṣugbọn ki iṣe ọgbQn ti aiye yi, tabi ti awọn 
olori aiye yi, ti o di asan: 

7 Ṣugbọn awa nsòrọ ọgbọn Ọlọrun ni ijinlẹ, 
ani ọgbọn ti o farasin, eyiti Ọlọrun ti làna silẹ 
ṣaju ipilẹṣẹ aiye fun ogo wa: 

8 Eyiti ẹnikẹni ninu awọn olori aiye yi kò 
mò: nitori ibaṣepe nwọn ti mò ọ, nwọn kì ba 
ti kàn Oluwa ogo mọ agbelebu. 

8 Ṣugbọn gẹgẹ bi a ti kọ ọ, pe, Ohun ti oju kò 
ri, ati ti etí kò gbọ, ti kò si wọ ọkàn enia lọ, 
ohun wọnni ti Ọlọrun ti pẹ̀se silẹ fun awọn ti o 
fẹ ẹ. 

10 Ṣugbọn Ọlọrun ti ṣi wọn paya fun wa 
nipa Ẹmi rẹ̀: nitoripe Ẹmí ni nwadi ohun 
gbogbo, ani, ohun ijinlẹ ti Ọlọrun. 

11 Nitori tani ninu enia ti o mò ohun enia 
kan, bikoṣe ẹmí enia ti o wà ninu rẹ̀? bẹni kò 
si ẹnikan ti o mò ohun Ọlọrun, bikoṣe Ẹmí 
Ọlọrun. 

12Ṣugbọn awa ti gbà, kì iṣe ẹmi ti aiye, 
bikoṣe Ẹmí ti iṣe ti Ọlọrun; ki awa ki o le 
mò ohun ti a fifun wa li ọfẹ lati ọdọ Ọlọrun 
wá. 

13 Ohun na ti awa si nsọ, kì iṣe ninu ẹrọ ti 
ọgbọn enia nkọni, ṣugbọn eyiti Ẹmí MimQô fi 
nkéni; eyiti a nfi ohun Ẹmí we ohun Ẹmí. 

14Ṣugbọn enia nipa ti ara kò gbà ohun ti 
Ẹmi Ọlọrun wọnni: nitoripe wẹ̀re ni nwọn 
jasi fun u: on kò si le mò wọn, nitori nipa ti 
Ẹmí li a fi nwadi wọn. 

15 Ṣugbọn ẹniti o wà nipa ti ẹmí nwadi 
ohun gbogbo, ṣugbọn kò si ẹnikẹni ti iwadi rẹ̀. 

16 Nitoripe tali o mò inu Oluwa, ti yio fi má 


kéẹ̀ ọ? Ṣugbọn awa ni inu Kristi. 

3 1 ARÁ, emi kò si le ba nyin sòrọ bi awọn 
ti iṣe ti Ẹmí, bikoṣe bi awọn ti iṣe ti ara, 

ani bi awọn ọmọ—ọwọ ninu Kristi. 


2Waàra ni mo ti fi bẹ nyin, kì iṣe onjẹ: nitori 
ẹ kò iti le gbà a, nisisiyi na ẹ kò iti le gbà a. 

3 Nitori ẹnyin jẹ ti ara sibẹ: nitori niwọnbi 
ilara ati ìja ati ìyapa ba wà larin nyin, ẹnyin kò 
ha jẹ ti ara ẹ kò ha si nrìn gẹgẹ bi enia? 

4 Nitori nigbati ẹnikan nwipe, Emi ni ti Pa— 
ulu; ti ẹlomiran si nwipe, Emi ni ti Apollo; 
ẹnyin kò ha iṣe enia bi? 

5S Kini Apollo ha jẹ? kini Paulu si jẹ? bikoṣe 
awọn iranṣẹ nipasẹ ẹniti ẹnyin ti gbagb6, ati 
olukuluku gẹgẹ bi Oluwa ti fun. 

6 Emi gbìn, Apollo bomirin; ṣugbọn Ọlọrun 
ni nmu ibisi wá. 

7 Njẹ kì iṣe ẹniti o ngbìn nkankan, bẹni kì 
iṣe ẹniti mbomirin; bikoṣe Ọlọrun ti o nmu 
ibisi wá. 

8 Njẹ ẹniti ngbìn, ati ẹniti mbomirin, ọkan 
ni nwọn jasi: olukuluku yio si gba òre tirẹ̀ 
gẹgẹ bi iṣẹ tirẹ̀. 

9 Nitori alabaṣiṣẹpọ pẹlu Ọlọrun li awa: 
ọgbà Ọlọrun ni nyin, ile Ọlọrun ni nyin. 

10 Gẹgẹ bi ore—ọfẹ Ọlọrun ti a fifun mi, bi 
ọlẹgbọn ọmòlé, mo ti fi ipilẹ sọlẹ, ẹlomiran si 
nmọ le e. Ṣugbọn ki olukuluku kiyesara bi o ti 
nmọ le e. 

tI Nitori ipilẹ miran ni ẹnikan kò le fi lelẹ 
jù eyiti a ti fi lelẹ lọ, ti iṣe Jesu Kristi. 

12 Njẹ bi ẹnikẹni ba mọ Wura, fadaka, oku— 
ta iyebiye, igi, koriko, akekù koriko le ori 
ipilẹ yi; 

13 Iṣé olukuluku enia yio hàn. Nitori ọjọ na 
yio fi i hàn, nitoripe ninu iná li a o fi i hàn; iná 
na yio si dán iṣẹ olukuluku wò irú eyiti iṣe. 

14 Bi iṣẹ ẹnikẹni ti o ti ṣe lori rẹ̀ ba duro, on 
ô gbà ẹ̀re. 

15 Bi iṣẹ ẹnikẹni ba jôna, on a pàdanù: 
ṣugbọn on tikararẹ̀ li a o gbalà, ṣugbọn bi ẹni 
nlà iná kọja. 

16 Ẹnyin kò mò pe tẹmpili Ọlọrun li ẹnyin 
iṣe, ati pe Ẹmí Ọlọrun ngbe inu nyin? 

1? Bi ẹnikan bá ba tẹmpili Ọlọrun jẹ, on ni 
Ọlọrun yio parun; nitoripe mimQ ni tẹmpili 
Ọlọrun, eyiti ẹnyin jẹ. 

18 Ki ẹnikẹni máṣe tàn ara rẹ̀ jẹ. Bi ẹnikẹni 
ninu nyin laiye yi ba rò pe on gbúôn, ẹ jẹ ki o 
di aṣiwere, ki o le ba gbọn. 

19 Nitori ọgbọn aiye yi wẹ̀r ni lọdọ Ọlọ— 
run. Nitori a ti kọ ọ pe, Ẹniti o mu awọn 
ọlọgbọn ninu arekereke wọn. 

20 A si tún kọ ọ pe, Oluwa mò ero ironu 
awọn ọlọgbọn pe, asan ni nwọn. 

21 Nitorina ki ẹnikẹni máṣe ṣogo ninu enia. 
Nitori tinyin li ohun gbogbo, 


I. KORINTI 3, 4 
22 Iba ṣe Paulu, tabi Apollo, tabi Kefa, tabi 
aiye, tabi ìye, tabi ikú, tabi ohun isisiyi, tabi 
ohun igba ti mbò; tinyin ni gbogbo wọn; 
23 Ẹnyin si ni ti Kristi; Kristi si ni ti Ọlọrun. 


I1JẸ ki enia ki o ma kà wa bẹ bi iranṣẹ 
Kristi, ati iriju awon ohun ijinlẹ Ọlọrun. 

2 Pẹlupẹlu a mbere lọwọ iriju pe ki oluwarẹ̀ 
na ki o jẹ olôtọ. 

3 Ṣugbọn, ohun kikini ni fun mi pe, ki ẹ má 
ṣe idajọ mi, tabi ki a má ṣe idajọ mi nipa idajọ 
enia: nitotọ emi kò ṣe idajọ emi tikarami. 

4 Nitoriti emi kò mọ ohunkohun si ara mi; 
ṣugbọn a kò ti ipa eyi dá mi lare: Ṣugbọn ẹniti 
nṣe idajọ mi li Oluwa. 

5 Nitorina, ẹ máṣe ṣe idajọ ohunkohun ṣaju 
akokò na, titi Oluwa yio fi de, ẹniti yio mu 
ohun òkunkun ti o farasin wá si imọlẹ, ti yio 
si fi ìmọ ọkàn hàn: nigbana li olukuluku yio si 
ni iyìn tirẹ̀ lọdọ Ọlọrun. 

6 Njẹ ará, nkan wọnyi ni mo ti fi ṣe apẹrẹ 
ara mi ati Apollo nitori nyin; ki ẹnyin ki o le ti 
ipa wa kọ ki ẹ maṣe ré ohun ti a ti kọwe rẹ̀ 
kọja, ki ẹnikan ninu nyin ki o máṣe ti itori 
ẹnikan gberaga si ẹnikeji. 

7 Nitori tali o mu ọ yàtọ? kini iwọ si ní ti 
iwọ kò ti gbà? njẹ bi iwọ ba si ti gbà a, éhatiṣe 
ti iwọ fi nhalẹ, bi ẹnipe iwọ kò gbà a? 

8 A sá tẹ̀ nyin lọr(in nisisiyi, a sá ti sọ nyin 
di ọlọrò nisisiyi, ẹnyin ti njọba laisi wa: iba si 
Wu mi ki ẹnyin ki o jọba, ki awa ki o le jùmọ 
jọba pẹlu nyin. 

3 Nitori mo rò pe Ọlọrun ti yan awa Aposteli 
kẹhin bi awọn ẹniti a dalẹbi ikú: nitoriti a fi wa 
Ṣe iran wò fun aiye, ati fun angẹli, ati fun enia. 

10 Awa jẹ aṣiwere nitori Kristi, ṣugbọn ẹn— 
yin jẹ ọlọgbọn ninu Kristi; awa jẹ alailera, 
ṣugbọn ẹnyin jẹ alagbara; ẹnyin jẹ ọlọlá, 
ṣugbọn awa jẹ ẹni ẹ̀gan. 

11 Ani titi fi di Wakati yi li ebi npa Wa, ti 
òrungbẹ si ngbẹ wa, ti a si wà ni ìhoho, ti a si 
nlù wa, ti a kò si ni ibugbé kan; 

12 Ti a nṣe lálá, a nfi ọwọ ara wa ṣiṣẹ: nwọn 
ngàn Wa, awa nsure; nwọn nṣe inunibini si 
Wa, awa níorifì i: 

13 Nwọn nkẹgàn wa, awa mbẹ̀bẹ: a ṣe wa bi 
ohun ẹgbin aiye, bi eri ohun gbogbo titi di isi— 
siyi. 
14Emi kò kòwe nkan wọnyi lati fi dojutì 
nyin, ṣugbọn lati kìlọ fun nyin bi awọn ọmọ mi 
ayanfẹ. 

15 Nitori bi ẹnyin tilẹ ni ẹgbarun olukọni 
ninu Kristi, ṣugbọn ẹnyin kò ni baba pipọ: 


I. KORINTI 4—6 
nitoripe ninu Kristi Jesu ni mo ti fi ihinrere bí 
nyin. 

16 Nitorina mo bẹ̀ nyin, ẹ má ṣe afarawe 
mi. 
17 Nitorina ni mo ṣe ràn Timoteu si nyin, 
ẹniti iṣe ọmọ mi olufẹ ati olododo ninu Olu— 
wa, ẹniti yio ma mu nyin ranti òna mi ti o wà 
ninu Kristi, gẹgẹ bi mo ti nkéni ninu gbogbo 
ijọ nibigbogbo. 

18 Ṣugbọn awọn ẹlomiran gberaga ninu 
nyin, bi ẹnipe emi kì yio tọ nyin wá mò. 

19Ṣugbọn emi òô tò nyin wá ni lỌlọ yi, bi 
Oluwa ba fẹ; kì si iṣe ẹrọ awọn ti ngberaga li 
emi o mẹ̀, bikoṣe agbara. 

20 Nitori ijọba Ọlọrun kì iṣe ninu ẹ̀rọ, 
bikose ninu agbara. 

21 Kili ẹnyin nfẹ? emi ò ha tò nyin wá ti emi 


ti kùmọ bi, tabi ni ifẹ, ati ẹmí inututii? 

5 1A nrôhin rẹ̀ kalẹ pe, àgbere wà larin 
nyin, ati irú agbere ti a kò tilẹ gburo rẹ̀ la— 

rin awọn Keferi, pe ẹnikan ninu nyin fẹ aya 

baba rẹ̀. 

2 Ẹnyin si nfẹ̀ soke, ẹnyin kò kuku kánu ki a 
le mu ẹniti o hu iwa yi kuro larin nyin. 

3 Nitori lôtọ, bi emi kò ti si lọdọ nyin nipa ti 
ara, ṣugbọn ti mo wà pẹlu nyin nipa ti ẹmí, 
mo ti ṣe idajọ ẹniti o hu iwà yi tan, bi ẹnipe 
mo wà lọdọ nyin. 

4Li orukọ Jesu Kristi Oluwa wa. Nigbati 
ẹnyin ba pejọ, ati ẹmi mi, pẹlu agbara Jesu 
Kristi Oluwa wa, 

5 Ki ẹ fi irú enia bẹ̀ le Satani lọwọ fun ipa— 
run ara, ki a le gbà ẹmí là li ọjọ Jesu Oluwa. 

65 Iṣeféfe nyin kò dara. Ẹnyin kò mò pe 
iwukara diẹ ni imu gbogbo iyẹfun di wiwu? 

7 Nitorina ẹ mu iwukara atijọ kuro ninu 
nyin, ki ẹnyin ki o le jẹ̀ iyẹfun titun, gẹgẹ bi 
ẹnyin ti jẹ̀ aiwukara. Nitori a ti fi irekọja wa, 
ani Kristi, rubọ fun wa. 

8 Nitorina ẹ jẹ ki a ṣe ajọ na, kì iṣe pẹlu 
iwukara atijọ, bẹni ki iṣe pẹlu iwukara aran— 
kàn ati ìwa buburu; bikoṣe pẹlu aiwukara 
ododo ati otitọ. 

3 Emi ti kọwe si nyin ninu iwe mi pe, ki ẹ 
máṣe ba awọn àgbere kẹgbẹ pò: 

10 Ṣugbọn kì iṣe pẹlu awọn àgbere aiye yi 
patapata, tabi pẹlu awọn olojukòkoro, tabi 
awọn alọnilọwọgbaà, tabi awọn abọriṣa; nitori 
nigbana ẹ kò le ṣaima ti aiye kuro. 

tI Ṣugbọn nisisiyi mo kọwe si nyin pe, bi 
ẹnikẹni ti a npò ni arakunrin ba jẹ àgbere, 
tabi olojukòkoro, tabi abọriṣa, tabi ẹlẹgàn, 


tabi ọmutipara, tabi alọnilọwọgbà; ki ẹ máṣe 
ba a kẹgbẹ; irú ẹni bẹ ki ẹ má tilẹ ba a jẹun. 
12 Nitori ewo ni temi lati ma ṣe idajọ awọn 
ti mbẹ lode? ki ha ṣe awọn ti o wà ninu li ẹn— 
yin ṣe idajọ wọn? 
13 Ṣugbọn awọn ti o wà lode li Ọlọrun nṣe 
idajọ wọn. Ẹ yọ enia buburu na kuro larin ara 


nyin. 
Ô 1ẸNIKẸNI ninu nyin, ti o ni ẹran kan si 

ẹnikeji rẹ̀, ha gbọdọ lọ pẹ̀ e li ẹjọ niwaju 
awọn alaiṣòtọ, ki o má si jẹ niwaju awọn enia 
mim? 

2Ẹnyin kò ha mọ pe awọn enia mimọ ni 
yio ṣe idajọ aiye? Njẹ bi o ba ṣepe a ô tipasẹ 
nyin ṣe idajọ aiye, ẹnyin ha ṣe alaiyẹ lati ṣe 
idajọ awọn òran ti o kere julọ? 

3E kò mò pe awa ni yio ṣe idajọ awọn an— 
gẹli? melomelo li ohun ti iṣe ti aiye yi? 

4 Njẹ bi ẹnyin ni yio ba ṣe idajọ ohun ti iṣe 
ti aiye yi, ẹnyin ha nyan awọn ti a kò kà si 
rara ninu ijọ ṣe onidajọ? 

5 Mo sọ eyi fun itiju nyin. O ha le jẹ bẹ pe 
kò si ọlọgbọn kan ninu nyin ti yio le ṣe idajọ 
larin awọn arakunrin rẹ̀? 

6 Ṣugbọn arakunrin npe arakunrin li ẹjọ, ati 
eyini niwaju awọn alaigbagbQ. 

? Njẹ nisisiyi, abuku ni fun nyin patapata pe 
ẹnyin mba ara nyin ṣe ẹjọ. Éṣe ti ẹnyin kò 
kuku gbà ìya? eṣe ti ẹnyin kò kuku jẹ ki a rẹ̀ 
nyin jẹ? 

8 Ṣugbọn ẹnyin njẹni ni ìya, ẹ sì nrẹ̀ ni jẹ, 
ati eyini awọn arakunrin nyin. 

9 Ẹnyin kò mò pe awọn alaiṣétọ kì yio jo— 
gún ijọba Ọlọrun? Kì a má tàn nyin jẹ: kì iṣe 
awọn agbere, tabi awọn abọriṣa, tabi awọn 
panṣaga, tabi awọn alailera, tabi awọn ti nfi 
ọkunrin bà ara wọn jẹ̀, 

10 Tabi awọn olẹ̀, tabi awọn olojukòkoro, 
tabi awọn ọmuti, tabi awọn ẹlẹgàn, tabi awọn 
alọnilọwọgba ni yio jogún ijọba Ọlọrun. 

11 Bẹ li awọn ẹlomiran ninu nyin si ti jẹ rí: 
ṣugbọn a ti wẹ̀ nyin nù, ṣugbọn a ti sọ nyin di 
mim€, ṣugbọn a ti da nyin lare li orukọ Jesu 
Kristi Oluwa, ati nipa Ẹmí Ọlọrun wa. 

12Ohun gbogbo li o yẹ fun mi, ṣugbọn ki 
iṣe ohun gbogbo li o li ẹ̀re: ohun gbogbo li o 
yẹ fun mi, ṣugbọn emi kì yio jẹ ki a fi mi sabẹ 
agbara ohunkohun. 

13 Onjẹ fun inu, ati inu fun onjẹ: ṣugbọn 
Ọlọrun yio fi opin si ati inu ati onjẹ. Ṣugbọn 
ara kì iṣe ti agbere, bikoṣe fun Oluwa; ati 
Oluwa fun ara. 


827 


14 Ṣugbọn Ọlọrun ti jí Oluwa dide, yio si jí 
awa dide pẹlu nipa agbara rẹ̀. 

15 Ẹnyin kò mò pe ẹ̀ya—ara Kristi li ara nyin 
iṣe? njẹ emi o ha mu ẹ̀ya—ara Kristi, ki emi ki 
o si fi ṣe ẹ̀ya—ara àgbere bi? ki a má ri. 

16 Tabi, ẹnyin kò mò pe ẹniti o ba dàpọ mQ 
àgbere di ara kan? nitoriti o wipe, Awọn me— 
jeji ni yio di ara kan. 

17 Ṣugbọn ẹniti o dàpọ mọ Oluwa di ẹmí kan. 

18Ẹ má sá fun àgbere. Gbogbo ẹ̀ṣẹ ti enia 
ndá o wà lode ara; ṣugbọn ẹniti o nṣe àgbere 
nṣẹ̀ si ara on tikararẹ̀. 

19 Tabi, ẹnyin kò mò pe ara nyin ni tẹmpili 
Ẹmí Mimé, ti mbẹ ninu nyin, ti ẹnyin ti gbà 
lọwọ Ọlọrun? ẹnyin kì si iṣe ti ara nyin, 

20 Nitori a ti rà nyin ni iye kan: nitorina ẹ 
yìn Ọlọrun logo ninu ara nyin, ati ninu ẹmí 
nyin, ti iṣe ti Ọlọrun. 


1NJẸ niti awọn ohun ti ẹ ti kọwe: O dara 

fun ọkunrin ki o má fi ọwọ kàn obinrin. 

2Ṣugbọn nitori àgbere, ki olukuluku ki o ni 
aya tirẹ̀, ati ki olukuluku ki o si ni ọkọ tirẹ̀. 

3 Ki ọkọ ki o ma ṣe ohun ti o yẹ si aya: bẹ 
gẹgẹ si li aya pẹlu si ọkọ. 

4 Aya kò li agbara lori ara rẹ̀, bikoṣe ọkọ: bẹ 
gẹgẹ li ọkọ pẹlu kò si li agbara lori ara rẹ̀, 
bikoṣe aya. 

5 Ẹ máṣe fà sẹhin kuro lọdọ ara nyin, bikoṣe 
nipa ifimọṣọkan, ki ẹnyin ki o le fi ara nyin 
fun àwẹ ati adura; ki ẹnyin ki o si tún jùmọ 
pade, ki Satani ki o máṣe dán nyin wò nitori 
aimaraduro nyin. 

6 Ṣugbọn mo sọ eyi bi imọran, kì iṣe bi aṣẹ. 

7 Nitori mo fẹ kí gbogbo enia ki o dabi emi 
tikarami. Ṣugbọn olukuluku enia ni ẹ̀bun tirẹ̀ 
lati ọdọ Ọlọrun Wá, ọkan bi irú eyi, ati ekeji bi 
irú eyini. 

8Ṣugbọn mo wi fun awọn ap€n ati opé pe, O 
dara fun wọn bi nwọn ba wà gẹgẹ bi emi ti wà. 

9Ṣugbọn bi nwọn kò bá le maraduro, ki 
nwọn ki o gbeyawo: nitori o san lati gbeyawo 
jù ati ṣe ifẹkufẹ lọ. 

10 Ṣugbọn awọn ti o ti gbeyawo ni mo si 
paṣẹ fun, ṣugbọn kì iṣe emi, bikoṣe Oluwa, Ki 
aya máṣe fi ọkọ rẹ̀ silẹ. 

11 Ṣugbọn bi o bá si fi i silẹ ki o wà li ailọkọ, 
tabi ki o ba ọkọ rẹ̀ làja: ki ọkọ ki o máṣe kò aya 
rẹ̀ silẹ. 

12 Ṣugbọn awọn iyokù ni mo wi fun, kì iṣe 
Oluwa: bi arakunrin kan ba li aya ti kò 
gbagbọ, bi inu rẹ̀ ba si dùn lati má ba a gbé, ki 
on máṣe kò ọ silẹ. 


I. KORINTI 6, 7 
13 Ati obinrin ti o ni ọkọ ti kò gbagbe, bi inu 
rẹ̀ ba si dùn lati má ba a gbé, ki on máṣe fi i silẹ. 

14 Nitoriti a sọ alaigbagb ọkọ na di mimọ 
ninu aya rẹ̀, a si sọ alaigbagbQ aya na di mimọ 
ninu ọkọ rẹ̀: bikoṣe bẹ awọn ọmọ nyin iba jẹ 
alaimé; ṣugbọn nisisiyi nwọn di mim. 

15 Ṣugbọn bi alaigbagbọ na ba lọ, jẹ ki o má 
lọ. Arakunrin tabi arabinrin kan kò si labẹ 
ìde, nitori irú òran bawọnni: ṣugbọn Ọlọrun 
pé wa si alafia. 

16 Nitori iwọ ti ṣe mò, iwọ aya, bi iwọ ô gbà 
ọkọ rẹ là? tabi iwọ ti ṣe mò, iwọ ọkọ, bi iwọ ô 
gbà aya rẹ là? 

17 Ṣugbọn gẹgẹ bi Ọlọrun ti pín fun olukulu— 
ku enia, bi Oluwa ti pẹ olukuluku, bẹni ki o si 
ma rìn. Bẹni mo si nṣe ìlana ninu gbogbo ijọ. 

18A ha pò ẹnikan ti o ti kọla? ki o má si ṣe 
di alaikọla. A ha pẹ̀ ẹnikan ti kò kọla? kí o 
máṣe kọla. 

18 Ikọla ko jẹ nkan, ati aikọla kò jẹ nkan, 
bikoṣe pipa ofin Ọlọrun m€. 

20 Ki olukuluku enia duro ninu ìpe nipasẹ 
eyi ti a ti pẹ̀ e. 

21 A ha pẹ̀ ọ, nigbati iwọ jẹ ẹrú? máṣe kà a si: 
ṣugbọn bi iwọ ba le di omnira, kuku ṣe eyini. 

22 Nitori ẹniti a pé ninu Oluwa, ti iṣe ẹrú, o 
di ẹni omnira ti Oluwa: gẹgẹ bẹ li ẹniti a pò ti 
o jẹ omnira, o di ẹrú Kristi. 

23 A ti rà nyin ni iye kan; ẹ máṣe di ẹrú enia. 

24 Ará, ki olukuluku enia, ninu eyi ti a pò e, 
ki o duro ninu ọkanna pẹlu Ọlọrun. 

25 Ṣugbọn nipa ti awọn wundia, emi kò ni 
aṣẹ Oluwa: ṣugbọn mo fun nyin ni imọran bi 
ẹniti o ri anu Oluwa gbà lati jẹ olododo. 

26 Nitorina mo rò pe eyi dara nitori wahalà 
isisiyi, eyini ni pe, o dara fun enia ki o wà bẹ. 

27 A ti dẹ̀ ọ m€ aya ri bi? máṣe wá òna lati tú 
kuro. A ti tú ọ kuro Jọwọ aya bì? máṣe Wá aya ni. 

28 Ṣugbọn bi iwọ ba si gbeyawo, iwọ kò 
dẹṣẹ: bi a ba si gbé wundia ni iyawo, on kò 
dẹṣẹ. Ṣugbọn irú awọn wọnni yio ni wahalà 
nipa ti ara: ṣugbọn mo dá nyin si. 

29 Ṣugbọn eyi ni mo wi, ará, pe kukuru li 
dabi ẹnipe nwọn kò ni rí; 

30 Ati awọn ti nsọkun, bi nipe nwọn kò 
sọkun rí; ati awọn ti nyẹ, bi ẹnipe nwọn kò yò 
Tí; ati awọn ti nrà, bi ẹnipe nwọn kò ni rí; 

31 Ati awọn ti nlò ohun aiye yi bi ẹniti kò 
ṣaṣeju: nitori aṣa aiye yi nkọja lọ. 

32 Ṣugbọn emi nfẹ ki ẹnyin ki o wà laiṣe 
aniyàn. Ẹniti kò gbeyawo ama tọju ohun ti iṣe 
ti Oluwa, bi yio ti ṣe le wù Oluwa: 


I. KORINTI 7—9 

33 Ṣugbọn ẹniti o gbeyawo ama ṣe itọju 
ohun ti iṣe ti aiye, bi yio ti ṣe le wù aya rẹ̀. 

34 Iyatọ si wà pẹlu larin obinrin ti a gbe ni 
iyawo ati wundia. Obinrin ti a kò gbe ni iya— 
Wo a má tọju ohun ti iṣe ti Oluwa, ki on ki o le 
jẹ mimẹ̀ li ara ati li ẹmí: ṣugbọn ẹniti a gbé ni 
iyawo a ma tọju ohun ti iṣe ti aiye, bi yio ti ṣe 
le wù ọkọ rẹ̀. 

35 Eyi ni mo si nwi fun ẹ̀re ara nyin; kì iṣe 
lati dẹkun fun nyin, ṣugbọn nitori eyi ti o té, 
ati ki ẹnyin ki o le má sin Oluwa laisi ìya— 
pa—ọkàn. 

36 Ṣugbọn bi ẹnikan ba rò pe on kò ṣe ohun 
ti o yẹ si wundia ọmọbinrin rẹ̀, bi o ba ti di 
obinrin, bi o ba si tọ bẹ̀, jẹ ki o ṣe bi o ti fẹ, on 
kò dẹṣẹ: jẹ ki nwọn gbé iyawo. 

37 Ṣugbọn ẹniti o duro ṣinṣin ni ọkàn rẹ̀, ti 
ko ni aigbọdọ máṣe, ṣugbọn ti o li agbara lori 
ifẹ ara rẹ̀, ti o si ti pinnu li ọkàn rẹ̀ pe, on o pa 
Wundia ọmọbinrin on mé, yio ṣe rere. 

38 Bẹ si li ẹniti o fi wundia ọmọbinrin funni 
ni igbeyawo, o ṣe rere: ṣugbọn ẹniti kò fi fun— 
ni ni igbeyawo ṣe rere jù. 

35 A fi ofin dẹ̀ obinrin niwọn igbati ọkọ rẹ̀ 
ba wà laye; ṣugbọn bi ọkọ rẹ̀ ba kú, o di om— 
nira lati ba ẹnikẹni ti o wù u gbeyawo; kìki 
ninu Oluwa. 

40 Ṣugbọn gẹgẹ bi imò mi, alabukun—fun 
julọ ni bi on ba duro bẹ: emi pẹlu si rò pe mo 
li Ẹmi Ọlọrun. 


8 1ṢUGBỌN niti awọn nkan ti a fi rubọ si 
oriṣa, a mò pe gbogbo wa li o ni ìmọ. Ìmọ 
a ma fẹ̀, ṣugbọn ifẹ ni gbe—ni—ro. 

2 Bi ẹnikan ba si rò pe on mò ohun kan, kò 
ti imò bi o ti yẹ ti iba mẹ̀. 

3Ṣugbọn bi ẹnikẹni ba fẹ Ọlọrun, oluwarẹ̀ 
li o di mimò fun u. 

4 Nitorina niti jijẹ awọn nkan ti a fi rubọ si 
oriṣa, a mò pe ohun asan li oriṣa li aiye, ati pe 
kò si Ọlọrun miran bikoṣe ọkanṣoṣo. 

S Nitoripe bi awọn ti a npe li ọlọrun tilẹ wà, 
iba ṣe li ọrun tabi li aiye (gẹgẹ bi òpọ ọlọrun ti 
Wà ati òpọ oluwa,) 

6Ṣugbọn fun awa Ọlọrun kan ni mbẹ, 
Baba, lọwọ ẹniti ohun gbogbo ti wá, ati ti 
ẹniti gbogbo wa iṣe; ati Oluwa kanṣoṣo Jesu 
Kristi, nipasẹ ẹniti ohun gbogbo wà, ati awa 
nipasẹ rẹ̀. 

7 Ṣugbọn ìmọ yi kò si ninu gbogbo enia: 
ṣugbọn awọn ẹlomiran ti o ti mbọriṣa pẹ titi fi 


ẹri—ọkàn wọn ti o ṣe ailera si di alaimô. 


8 Ṣugbọn onjẹ ki yio mu wa sunmọ Ọlọrun: 
nitoripe kì iṣe bi awa ba jẹ li awa san ju; tabi 
bi awa kò si jẹ li awa buru ju. 

3 Ṣugbọn ẹ ma kiyesara ki omnira nyin yi 
ki o máṣe di ohun ikọsẹ fun awọn ti o ṣe ai— 
lera. 

10 Nitoripe bi ẹnikan ba ri ti iwọ ti o ni ìmọ 
ba joko tì onjẹ ni ile oriṣa, bi on ba ṣe alailera, 
ọkan rẹ̀ kì yio ha duro lati ma jẹ nkan wọnni ti 
a fi rubọ si oriṣa? 

11 Ati nipa ìmọ rẹ li alailera arakunrin, ni— 
tori ẹniti Kristi ṣe kú, yio fi ṣegbé? 

12Ṣugbọn nigbati ẹnyin ba nṣẹ̀ si awọn 
arakunrin bẹ̀, ti ẹ si npa ọkàn wọn ti iṣe ailera 
lara, ẹnyin nṣẹ̀ si Kristi. 

13 Nitorina, bi onjẹ ba mu arakunrin mi 
kọsẹ̀, emi kì yio si jẹ ẹran mọ titi lai, ki emi 
má bà mu arakunrin mi kọsẹ̀. 


1 APOSTELI kẹ̀ emi iṣe bi? emi kò ha wà 
li omnira? emi ko ti ri Jesu Kristi Oluwa 
Wa? iṣẹ mi kẹ ẹnyin iṣe ninu Oluwa? 

2Bi emi ki iṣe Aposteli fun awọn ẹlomiran, 
ṣugbọn dajudaju Aposteli li emi iṣe fun nyin: 
nitori ẹ̀didi iṣẹ Aposteli mi li ẹnyin iṣe ninu 
Oluwa. 

3 Esi mi fun awọn ti nwadi mi li eyi: 

4 Awa kò ha li agbara lati má jẹ ati lati má 
mu? 

5 Awa kò ha li agbara lati má mu aya ti iṣe 
arabinrin kiri, gẹgẹ bi awọn Aposteli miran, 
ati bi awọn arakunrin Oluwa, ati Kefa? 

6 Tabi emi nikan ati Barnaba, awa kò ha li 
agbara lati joko li aiṣiṣẹ? 

? Tani ilọ si ogun nigba kan rí ni inawo ara 
rẹ̀? tani igbìn ọgba ajara, ti ki isi jẹ ninu eso 
rẹ̀? tabi tani mb òwQ-ẹran, ti kì isi jẹ ninu 
wàra òwô--ẹran na? 

8 Emi ha nsòrọ nkan wọnyi bi enia? tabi 
ofin kò wi bakanna pẹlu bi? 

3 Nitoriti a ti kọ ọ ninu ofin Mose pe, Iwọ 
kò gbọdọ pa malu ti npaka li ẹnu mQ. Iha ṣe 
malu li Ọlọrun nṣe itọju bi? 

10 Tabi o nsọ eyi patapata nitori wa? Nitôtọ 
nitori wa li a ṣe kọwe yi: ki ẹniti ntulẹ ki o le 
ma tulẹ ni ireti; ati ẹniti npakà, ki o le ni ireti 
ati ṣe olubapin ninu rẹ̀. 

11 Bi awa ba ti funrugbin ohun ti ẹmí fun 
nyin, ohun nla ha ni bi awa ô ba ká ohun ti 
nyin ti iṣe ti ara? 

12Bi awọn ẹlomiran ba ṣe alabapin ninu 
agbara yi lori nyin, awa ké ẹniti o tẹ fun ju? 
Ṣugbọn awa kò lò agbara yi; ṣugbọn awa fara— 


da ohun gbogbo, ki awa ki o má ba ṣe ìdena 
fun ihinrere Kristi. 

13 Ẹnyin kò mò pe awọn ti nṣiṣẹ nipa ohun 
mimé, nwọn a ma jẹ ninu ohun ti tẹmpili? ati 
awọn ti nduro tì pẹpẹ nwọn ama ṣe ajọpin 
pẹlu pẹpẹ? 

14 Gẹgẹ bẹli Oluwa si ṣe ìlana pe, awọn ti 
nwasu ihinrere ki nwọn o si ma jẹ nipaihinrere. 

15 Ṣugbọn emi kò lò ọkan ninu nkan wọnyi: 
bẹli emi kò si kọwe nkan wọnyi, nitori ki a le 
ṣe bẹ̀ gẹgẹ fun mi: nitoripe o san fun mi ki emi 
kuku kú, jù ki ẹnikẹni ki o sọ ogo mi di asan. 

16 Nitoripe bi mo ti nwasu ihinrere, emi kò 
li ohun ti emi ô fi ṣogo: nitoripe aigbọdọ— 
máṣe wà lori mi; ani, mogbé! bi emi kò ba 
wasu ihinrere. 

17 Nitoripe bi mo ba nṣe nkan yi tinutinu 
mi, mo li ẹ̀re kan: ṣugbọn bi kò ba ṣe tinutinu 
mi, a ti fi iṣẹ iriju le mi lọwọ. 

18 Njẹ kini ha li re mi? pe, nigbati mo ba 
nwasu ihinrere Kristi fun—ni laini inawo, ki 
emi ki o máṣe lo agbara mi ninu ihinrere ni 
kikun. 

19 Nitori bi mo ti jẹ omnira kuro lọdọ 
gbogbo enia, mo sọ ara mi di ẹrú gbogbo 
wọn, ki emi ki o le jẹ̀re pipọ si i. 

20 Ati fun awọn Ju mo dabi Ju, ki emi ki o le 
jẹ̀re awọn Ju; fun awọn ti mbẹ labẹ ofin, bi 
ẹniti mbẹ labẹ ofin, ki emi ki o le jẹ̀re awọn ti 
mbẹ labẹ ofin; 

21 Fun awọn alailofin bi alailofin (emi kì iṣe 
alailofin si Ọlọrun, ṣugbọn emi mbẹ labẹ ofin 
si Kristi) ki emi ki o le jére awọn alailofin. 

22 Fun awọn alailera mo di alailera, ki emi 
ki o le jére awọn alailera: mo di ohun gbogbo 
fun gbogbo enia, ki emi ki o le gbà diẹ là bi o 
ti wu ki o ri. 

23 Emi si nṣe ohun gbogbo nitori ti ihinre— 
re, ki emi ki o le jẹ alabapin ninu rẹ̀ pẹlu nyin. 

24 Ẹnyin kò mò pe awọn ti nsáre ije, gbogbo 
nwọn ni nsáre nitôtọ, ṣugbọn ẹnikan ni ngbà 
ẹ̀re na? Ẹ sáre bẹ̀, ki ẹnyin ki o le ri gbà. 

25 Ati olukuluku ẹniti njijàdu ati bori a ma 
ni iwọntunwọnsi ninu ohun gbogbo. Njẹ 
nwọn nṣe e lati gbà adé idibajẹ; ṣugbọn awa 
eyi ti ki idibajẹ. 

26 Nitorina bẹni emi nsáre, kì iṣe bi ẹniti kò 
da loju; bẹni emi njà, ki iṣe bi ẹnikan ti nlu 
afẹfẹ: 

27 Ṣugbọn emi npọn ara mi loju, mo si nmu 
u Wá sabẹ itẹriba: pe lẹhin ti mo ti wasu fun 
awọn ẹlomiran, nitori ohunkohun, ki emi ti— 
karami máṣe di ẹni itanù. 


9 I. KORINTI 


9,10 

l 0 1NITORI emi kò fẹ ki ẹnyin ki o ṣe 

alaimò, ara, bi gbogbo awọn baba wa 

ti wà labẹ awọsanma, ti gbogbo Wọn si là 
okun já; 

2 Ti a si baptisi gbogbo wọn si Mose ninu 
awọsanma ati ninu okun; 

3 Ti gbogbo wọn si ti jẹ onjẹ ẹmí kanna; 

4Ti gbogbo wọn si mu ohun mimu ẹmí 
kanna: nitoripe nwọn nmu ninu Apata ẹmí ti 
ntò wọn lẹhin: Kristi si li Apata na. 

5 Ṣugbọn òpọlọpọ wọn ni inu Ọlọrun kò 
dùn si: nitoripe a bì wọn ṣubu li aginjù. 

6 Nkan wọnyi si jasi apẹrẹ fun awa, ki awa 
ki o má ba ṣe ifẹkufẹ ohun buburu, gẹgẹ bi 
awọn pẹlu ti ṣe ifẹkufẹ. 

7Bẹni ki ẹnyin ki o má si jẹ abọriṣa, bi 
awọn miran ninu wọn; bi a ti kọ ọ pe, Awọn 
enia na joko lati jẹ ati lati mu, nwọn si dide 
lati ṣire. 

8 Bẹni ki awa ki o máṣe ṣe àgbere gẹgẹ bi 
awọn miran ninu wọn ti ṣe, ti ẹgba—mọkan— 
la-le—ẹgbẹrun enia si ṣubu ni ijọ kan. 

9Bẹni ki awa ki o máṣe dán Oluwa wò, 
gẹgẹ bi awọn miran ninu wọn ti dán a wò, ti a 
si fi ejò run wọn. 

10 Bẹni ki ẹnyin ki o máṣe kùn, gẹgẹ bi 
awọn miran ninu wọn ti kùn, ti a si ti ọwọ 
oluparun run Wọn. 

11 Nkan wọnyi si ṣe si wọn bi apẹrẹ fun wa: 
a si kọwe wọn fun ikilọ awa ẹniti igbẹhin aiye 
de bá. 

12 Nitorina ẹniti o ba rò pe on duro, ki o ki— 
yesara, ki o má ba ṣubu. 

13 Kò si idanwò kan ti o ti ibá nyin, bikoṣe 
irú eyiti o mọ niwọn fun enia: ṣugbọn olodo— 
do li Ọlọrun, ẹniti kì yio jẹ ki a dan nyin wò jù 
bi ẹnyin ti le gbà; ṣugbọn ti yio si ṣe ọna atiyọ 
pẹlu ninu idanwò na, ki ẹnyin ki o ba le gbà a. 

14 Nitorina, ẹnyin olufẹ mi, ẹ sá fun ibọriṣa. 

15 Emi nsòrọ bi ẹnipe fun ọlọgbọn; ẹ gbà 
eyiti mo wi rò. 

16 Ago ibukún ti awa nsure si, ìdapọ ẹ̀jẹ 
Kristi kẹ iṣe? Akara ti awa mbù, ìdapọ ara 
Kristi kẹ iṣe? 

17 Nitoripe awa ti iṣe òpọlọpọ jasi akara 
kan, ara kan: nitoripe gbogbo wa li o jumọ 
npin ninu akara kan nì. 

18 Ẹ wo Israeli nipa ti ara: awọn ti njẹ ohun 
ẹbọ, nwọn ki ha iṣe alabapin pẹpẹ? 

19 Njẹ kini mo nwi? pe, ohun ti a fi rubọ si 
oriṣa jẹ nkan, tabi pe oriṣa jẹ nkan? 

20 Ṣugbọn ohun ti mo nwi nipe, ohun ti 
awọn Keferi fi nrubọ, nwọn fi nrubọ si awọn 


I. KORINTI 10, 114 
ẹmi ẹ̀ṣu, kì si iṣe si Ọlọrun: emi kò si fẹ ki 
ẹnyin ki o ba awọn ẹmi ẹ̀ṣu ṣe ajọpin. 

21 Ẹnyin kò le mu ago Oluwa ati ago awọn 
ẹmi ẹ̀ṣu: ẹnyin kò le ṣe ajọpin ni tabili Oluwa, 
ati ni tabili awọn ẹmi ẹ̀ṣu. 

22 Awa ha nmu Oluwa jowú bi? awa ha li 
agbara jù u lọ? 

23 Ohun gbogbo li o yẹ fun mi, ṣugbọn ki 
iṣe ohun gbogbo li o li ere; ohun gbogbo li o 
yẹ fun mi, ṣugbọn kì iṣe ohun gbogbo ni 
igbé—ni—rò. 

24 Ki ẹnikẹni máṣe má wá ti ara rẹ̀, ṣugbọn 
ki olukuluku má wá ire ọmọnikeji rẹ̀. 

25 Ohunkohun ti a ba ntà li ọjà ni ki ẹ ma jẹ, 
laibere ohun kan nitori ẹri—ọkàn. 

26 Nitoripe ti Oluwa ni ilẹ ati ẹkún rẹ̀. 

27 Bi ọkan ninu awọn ti kò gbagbo ba pẹ̀ 
nyin sibi àse, bi ẹnyin ba si fẹ ilọ; ohunkohun 
ti a ba gbé kalẹ niwaju nyin ni ki ẹ jẹ, laibere 
ohun kan nitori ẹri—ọkàn. 

28 Ṣugbọn bi ẹnikan ba wi fun nyin pe, A ti 
fi eyi ṣẹbọ, ẹ máṣe jẹ ẹ nitori ẹniti o fi hàn 
nyin, ati nitori ẹri—ọkàn (nitoripe ti Oluwa ni 
ilẹ, ati ẹkún rẹ̀): 

28 Mo ni, ẹri—ọkàn kì iṣe ti ara rẹ, ṣugbọn ti 
ẹnikeji rẹ: nitori eṣe ti a fi fi ẹri-ọkàn ẹlomi— 
Tan dá omnira mi lẹjọ? 

30 Bi emi bá fi ọpẹ jẹ ẹ, €ṣe ti a fi nsọrọ mi 
ni buburu nitori ohun ti emi dupẹ fun? 

31 Nitorina bi ẹnyin ba njẹ, tabi bi ẹnyin ba 
nmu, tabi ohunkohun ti ẹnyin ba nṣe, ẹ má ṣe 
gbogbo wọn fun ogo Ọlọrun. 

32 Ẹ máṣe jẹ ohun ikọsẹ, iba ṣe fun awọn Ju, 
tabi fun awọn Hellene, tabi fun ijọ Ọlọrun: 

33 Ani bi emi ti nwùi gbogbo enia li ohun 
gbogbo, laiwá ere ti ara mi, bikoṣe ti ọpọlọpọ, 


ki a le gbà wọn lá. 
l l TẸ ma ṣe afarawe mi, ani gẹgẹ bi emi 
ti nṣe afarawe Kristi. 

2 Njẹ, ará, mo yìn nyin ti ẹnyin nranti mi 
ninu ohun gbogbo, ti ẹnyin ti di ẹ̀kẹé wọnni 
mu ṣinṣin, ani gẹgẹ bi mo ti fi wọn le nyin 
lọwọ. 

3 Ṣugbọn mo fẹ ki ẹnyin ki o mò pe, Kristi li 
ori olukuluku ọkunrin; ori obinrin si li ọkọ rẹ̀; 
ati ori Kristi si li Ọlọrun. 

4 Olukuluku ọkunrin ti ngbadura tabi ti 
nsọtẹlẹ ti o bo ori rẹ̀, o ṣe alaibọwọ fun ori rẹ̀. 

SṢugbọn olukuluku obinrin. ti. ngbadura 
tabi ti nsọtẹlẹ li aibò ori rẹ̀, o ṣe alaibòọwọ fun 
ori rẹ̀: nitori ọkanna ni pẹlu ẹniti o fári. 

6 Nitori bi obinrin kò ba bo ori, ẹ jẹ ki o rẹ 


830 


irun rẹ̀ pẹlu: ṣugbọn bi o bá ṣepe ohun itiju 
ni fun obinrin lati rẹ irun tabi lati fári rẹ̀, jẹ ki 
o bò ori. 

7 Nitori nitôtọ kò yẹ ki ọkunrin ki o bò ori 
rẹ̀, niwọnbi on ti jẹ aworan ati ogo Ọlọrun: 
ṣugbọn obinrin ni iṣe ogo ọkunrin. 

8 Nitori ọkunrin kò ti ara obinrin. wá; 
ṣugbọn obinrin ni o ti ara ọkunrin wá. 

9 Bẹni a kò dá ọkunrin nitori obinrin; 
ṣugbọn a da obinrin nitori ọkunrin. 

10 Nitori eyi li o fi yẹ fun obinrin lati ni ami 
aṣẹ li ori rẹ̀, nitori awọn angẹli. 

Ti Ṣugbọn ọkunrin kò le ṣe laisi obinrin, bẹni 
obinrin kò le ṣe laisi ọkunrin ninu Oluwa. 

12 Nitori gẹgẹ bi obinrin ti ti ara ọkunrin 
wá, bẹli ọkunrin tipasẹ obinrin wá pẹlu: 
ṣugbọn lati ọdọ Ọlọrun li ohun gbogbo ti wá. 

13Ẹ gba a rò larin ẹnyin tikaranyin: o ha to 
ki obinrin ki o ma gbadura si Ọlọrun laibori? 

14 Ani ẹda tikararẹ̀ kò ha kẹ nyin pe, bi 
ọkunrin ba ni irun gigun, àbuku ni fun u? 

15 Ṣugbọn bi obinrin ba ni irun gigun, ogo li 
o jẹ fun u: nitoriti a fi irun rẹ̀ fun u fun ibori. 

16 Ṣugbọn bi ẹnikẹni ba dabi ẹniti o fẹran 
iyàn jija, awa kò ni irú aṣa bẹ, tabi awọn ijọ 
Ọlọrun. 

17 Ṣugbọn niti aṣẹ ti mo nfun nyin yi, emi 
ko yìn nyin pe, ẹ npejọ kì iṣe fun rere, ṣugbọn 
fun buburu. 

18 Nitori lọna ikini, mo gbọ pe, nigbati ẹn— 
yin pejọ ni ijọ, ìyapa mbẹ larin nyin; mo si gbà 
a gbé li apakan. 

19 Nitoripe kò le ṣe ki o má si adamọ pẹlu 
larin nyin, ki awọn ti o daju larin nyin ba le 
farahàn. 

20 Nitorina nigbati ẹnyin ba pejọ si ibi kan— 
na, kì iṣe lati jẹ Onjẹ Oluwa. 

21 Nitoripe nigbati ẹnyin ba njẹun, oluku— 
luku nkẹ jẹ onjẹ tirẹ̀, ebi a si má pa ẹnikan, 
ọti a si má pa ẹnikeji. 

22 Kinla? ẹnyin kò ni ile nibiti ẹ o ma jẹ, ti ẹ 
o si ma mu? tabi ẹnyin ngàn ijọ Ọlọrun, ẹnyin 
si ndojuti awọn ti kò ni? Kili emi o wi fun 
nyin? emi o ha yìn nyin ninu eyi? emi kò yìn 
nyin. 

23 Nitoripe lọwọ Oluwa li emi ti gbà eyiti 
mo si ti fifun nyin, pe Jesu Oluwa li oru ọjọ na 
ti a fii han, o mu akara: 

24 Nigbati o si ti dupẹ, o bù u, o si wipe, 
Gbà, jẹ: eyi li ara mi ti a bu fun nyin: ẹ má ṣe 
eyi ni iranti mi. 

25Gẹgẹ bẹ̀ li o si mú ago, lẹhin onjẹ, o 
Wipe, Ago yi ni majẹmu titun ninu ẹ̀jẹ mi: 


8314 


nigbakugba ti ẹnyin ba nmu u, ẹ ma ṣe eyi ni 
iranti mi. 

26 Nitori nigbakugba ti ẹnyin ba njẹ akara 
yi, ti ẹnyin ba si nmu ago yi, ẹnyin nkede ikú 
Oluwa titi yio fi de. 

27 Nitorina ẹnikẹni ti o ba jẹ akara, ti o si mu 
ago Oluwa laiyẹ, yio jẹbi ara ati ẹ̀jẹ Oluwa. 

28 Ṣugbọn ki enia ki o wadi ara rẹ̀ daju, bẹni 
ki o si jẹ ninu akara na, ki o si mu ninu ago na. 

28 Nitori ẹnikẹni ti o ba njẹ, ti o ba si nmu 
laimò ara Oluwa yatọ, o njẹ o si nmu ẹbi fun 
ara rẹ̀. 

30 Nitori idi eyi li ọpọlọpọ ninu nyin ṣe di 
alailera ati olokunrun, ti òpọlọpọ si sùn. 

31 Ṣugbọn bi awa ba wadi ara wa, a kì yio da 
Wa lẹjọ. 

32 Ṣugbọn nigbati a ba ndá wa lẹjọ, lati ọwọ 
Oluwa li a ti nnà wa, ki a má bá dá wa lẹbi 
pẹlu aiye. 

33 Nitorina, ẹnyin ará mi, nigbati ẹnyin ba 
pejọ lati jẹun, ẹ má duro dẹ̀ ara nyin. 

34 Bi ebi ba npa ẹnikẹni, ki o jẹun ni ile; ki 
ẹnyin ki o má bá pejọ fun ẹbi. Iyokù li emi ô si 


tò lẹsẹsẹ nigbati mo ba de. 
l 2 1 NJẸ niti ẹbun ẹmí, ará, emi kò fẹ ki 
ẹnyin ki o jẹ ope. 

2 Ẹnyin mọ pe nigbati ẹnyin jẹ Keferi, a fà 
nyin lọ sọdọ awọn odi oriṣa, lọnakọna ti a fa 
nyin. 

3 Nitorina mo fẹ ki ẹ mò pe, kò si ẹniti 
nsòrọ nipa Ẹmí Ọlọrun ki o wipe ẹni ifibu ni 
Jesu: ati pe, kò si ẹniti o le wipe, Oluwa ni 
Jesu, bikoṣe nipa Ẹmí Mim. 

4 Njẹ onirúru ẹ̀bun li o wà, ṣugbọn Ẹmi kan— 
na ni. 

5 Onirtiru iṣẹ—iranṣẹ li ô si wà, Oluwa kan— 
na si ni. 

6 Onirtiru iṣẹ li o si wà, ṣugbọn Ọlọrun kan— 
na ni ẹniti nṣiṣẹ gbogbo wọn ninu gbogbo wọn. 

7 Ṣugbọn a nfi ifihàn Ẹmí fun olukuluku 
enia lati fi jòre. 

8 Nitoriti a fi ọrọ ọgbọn fun ẹnikan nipa Ẹmí; 
ati fun ẹlomiran òrọ—ìmọ nipa Ẹmí kanna; 

8 Ati fun ẹlomiran igbagbQ nipa Ẹmí kanna; ati 
fun ẹlomiran ẹ̀bun imularada nipa Ẹmí kanna; 

10 Ati fun ẹlomiran iṣẹ iyanu iṣe; ati fun ẹlo— 
miran isọtẹlẹ; ati fun ẹlomiran ìmọ ẹmí yatọ; 
ati fun ẹlomiran onirúiru ẹ̀de; ati fun ẹlomiran 
itumọ ẹ̀de: 

11Ṣugbọn gbogbo wọnyi li ẹnikan nì, ani 
Ẹmí kanna nṣe, o npín fun olukuluku gẹgẹ bi o 
ti wù u. 


I. KORINTI 11, 12 
12 Nitori gẹgẹ bi ara ti jẹ ọkan, ti o si li ẹ̀ya 
pupọ, ṣugbọn ti gbogbo ẹ̀ya ara ti iṣe pupọ jẹ̀ 
ara kan: bẹ si ni Kristi pẹlu. 

13 Nitoripe ninu Ẹmí kan li a ti baptisi 
gbogbo wa sinu ara kan, iba ṣe Ju, tabi Helle— 
ne, iba ṣe ẹrú, tabi omnira; a si ti mú gbogbo 
wa mu ninu Ẹmí kan. 

14 Nitoripe ara kì iṣe ẹ̀ya kan, bikoṣe pupọ. 

15 Bi ẹsẹ ba wipe, Nitori emi kì iṣe ọwọ, 
emi kì iṣe ti ara; eyi kò wipe ki iṣe ti ara. 

16 Bi eti ba si wipe, Nitori emi ki iṣe oju, 
emi kì iṣe ti ara: eyi kò wipe ki iṣe ti ara. 

17 Bi gbogbo ara ba jẹ oju, nibo ni igbọràn 
iba gbé wà? Bi gbogbo rẹ̀ ba si jẹ igbọràn, nibo 
ni igbôrùn iba gbé wà? 

18 Ṣugbọn nisisiyi Ọlọrun ti fi awọn ẹ̀ya 
sinu ara, olukuluku wọn gẹgẹ bi o ti wù u. 

19 Bi gbogbo wọn ba si jẹ ẹ̀ya kan, nibo li 
ara iba gbé wà? 

20 Ṣugbọn nisisiyi, nwọn jẹ ẹya pupọ, ṣugbọn 
ara kan. 

21 Oju kò si le wi fun ọwọ pe, emi kò ni ifi ọ 
ṣe: tabi ki ori wi ẹ̀wẹ fun ẹsẹ pe, emi kò ni ifi 
nyin ṣe. 

22 Ṣugbọn awọn ẹ̀ya ara wọnni ti o dabi ẹni— 
pe nwọn ṣe ailera jù, awọn li a kò le ṣe alaini jù: 

23 Ati awọn ẹ̀ya ara wọnni ti awa rò pe 
nwọn ṣe ailọlá jù, lori wọnyi li awa si nfi ọlá si 
jù; bẹni ibi aiyẹ wa si ni ẹyẹ lọpọlọpọ jù. 

24 Nitoripe awọn ibi ti o li ẹyẹ li ara wa kò 
fẹ ohun kan: ṣugbọn Ọlọrun ti ṣe ara lọkan, o 
si fi òẹpọlọpọ ọlá fun ibi ti o ṣe alaini: 

25 Ki ìyapa ki o máṣe si ninu ara; ṣugbọn ki 
awọn ẹ̀ya ara ki o le má ṣe aniyan kanna fun 
ara wọn. 

26 Bi ẹ̀ya kan ba si njìya, gbogbo ẹ̀ya a si 
jùmọ ba a jìya; tabi bi a ba mbọla fun ẹ̀ya kan, 
gbogbo ẹ̀ya a jùmọ ba a yọ. 

27 Njẹ ara Kristi li ẹnyin iṣe, olukuluku nyin 
si jẹ ẹ̀ya ara rẹ̀. 

28 Ọlọrun si gbé awọn miran kalẹ ninu ijọ, 
ekini awọn aposteli, ekeji awọn woli, ẹkẹta 
awọn olukọni, lẹhinna iṣẹ iyanu, lẹhinna ẹ̀bun 
imularada, iranlọwọ, ẹbùn akoso, onir(iru ẹ̀de. 

29 Gbogbo wọn ni iṣe aposteli bi? gbogbo 
wọn ni iṣe woli bi? gbogbo wọn ni iṣe olukọni 
bi? gbogbo wọn ni iṣe iṣẹ iyanu bi? 

30 Gbogbo wọn li o li ẹ̀bun imularada bi? 
gbogbo wọn ni nfi onirtiru ẹ̀de fọ bi? gbogbo 
wọn ni nṣe itumò bi? 

31 Ṣugbọn ẹ má fi itara ṣafẹri ẹ̀bun ti o tobi 
jù: sibẹ emi o fi ọna kan ti o tayọ rekọja hàn 
nyin. 


I. KORINTI 13, 14 
l 3 1BI mo tilẹ nfọ oniruru ede ati ti an— 
gẹli, ti emi kò si ni ifẹ, emi dabi idẹ ti 
ndún, tabi bi kimbali olohùn goro. 

2Bi mo si ni ẹbun isọtẹlẹ, ti mo si ni oye 
gbogbo ohun ijinlẹ, ati gbogbo ìmọ; bi mo si 
ni gbogbo igbagbQ, tobẹ̀ ti mo le ṣí awọn òke 
nla nipò, ti emi kò si ni ifẹ, emi kò jẹ nkan. 

3 Bi mo si nfi gbogbo ohun ini mi bé awọn 
talaka, bi mo si fi ara mi funni lati sun, ti emi 
kò si ni ifẹ, kò li ere kan fun mi. 

4 Ifẹ a ma mu suru, a si ma ṣeun; ifẹ kì iṣe 
ilara; ifẹ kì isọrọ igberaga, kì ifẹ̀, 

5 Kì ihuwa aitẹ, kì iwá ohun ti ara rẹ̀, a kì 
Imu u binu, bẹ̀ni kì igbiro ohun buburu; 

6Kì iyẹ si aiṣododo, ṣugbọn a má yò ninu 
otitọ; 

7 A má farada ohun gbogbo, a má gbà ohun 
gbogbo gbẹ, a má reti ohun gbogbo, a ma fài— 
yarán ohun gbogbo. 

8 Ifẹ kì iyẹ̀ lai: ṣugbọn biobaṣepe isọtẹlẹ ni, 
nwọn ô dopin; biobaṣepe ẹ̀bun ahọn ni, nwọn 
ô dakẹ; biobaṣepe ìmọ ni, yio di asan. 

9 Nitori awa mò li apakan, awa si nsọtẹlẹ li 
apakan. 

10 Ṣugbọn nigbati eyi ti o pé ba de, eyi ti iṣe 
ti apakan yio dopin. 

11 Nigbati mo wà li ewe, emi a má sọrọ bi 
ẹ̀we, emi a ma moye bi ewe, emi a má gbero 
bi ewe: ṣugbọn nigbati mo di ọkunrin tan, mo 
fi ìwa ewe silẹ. 

12 Nitoripe nisisiyi awa nriran baibai ninu 
awojiji; ṣugbọn nigbana li ojukoju: nisisiyi mo 
mẹ̀ li apakan; ṣugbọn nigbana li emi ô mẹ 
gẹgẹ bi mo si ti di mimò pẹlu. 

13 Njẹ nisisiyi igbagbQ, ireti, ati ifẹ mbẹ, 
awọn mẹta yi: ṣugbọn eyiti o tobi jù ninu wọn 


ni ifẹ. 

14 TẸ má lepa ifẹ, ki ẹ si má fi itara 
ṣafẹri ẹ̀bun ti iṣe ti Ẹmí, ṣugbọn ki ẹ 

kuku le ma sọtẹlẹ. 

2 Nitori ẹniti nsòrọ li ẹ̀de aimọ, kò bá enia 
sọrọ bikoṣe Ọlọrun: nitori kò si ẹniti o gbọ; 
ṣugbọn nipa ti Ẹmí o nsọ ohun ijinlẹ: 

3Ṣugbọn ẹniti nsọtẹlẹ mba awọn enia sọrọ 
fun imuduro, ati igbiyanju, ati itunu. 

aẸniti nsẹ̀rọ li de aimọ nfi ẹsẹ ara rẹ̀ 
mulẹ; ṣugbọn ẹniti nsọtẹlẹ nfi ẹsẹ ijọ mulẹ. 

S Ṣugbọn iba wu mi ki gbogbo nyin le má sọ 
oniruru ẹ̀de, ṣugbọn ki ẹ kuku má sọtẹlẹ: nitori 
ẹniti nsọtẹlẹ pòju ẹniti nsọ oniruru ẹ̀de lọ, 
ayaṣebi o ba nṣe itumọ, ki ijọ ki o le kẹ ẹké. 

6 Njẹ nisisiyi, ará, bi mo ba wá si arin nyin, 


832 


ti mo si nsọrọ li ede aimẹ, ẹ̀re kili emi o jẹ fun 
nyin, bikoṣepe mo ba mba nyin sọrọ, yala 
nipa iṣipaya, tabi nipa imọ, tabi nipa isọtẹlẹ, 
tabi nipa ẹk6? 

7 Bẹni pẹlu awọn nkan ti kò li ẹmí ti ndún, 
iba ṣe fẹ̀re tabi dùru, bikoṣepe ìyatọ ba wà 
ninu ohùn wọn, a ô ti ṣe mò ohun ti fẹ̀re tabi 
ti dùru nwi? 

8 Nitoripe bi ohùn ipẹ̀ kò ba daju, tani yio 
mura fun ogun? 

9 Bẹ si li ẹnyin, bikoṣepe ẹnyin ba nfi ahọn 
nyin sọrọ ti o ye ni, a o ti ṣe mò ohun ti a nwi? 
nitoripe ẹnyin o sọrọ si ofurufu. 

10 O le jẹ pe oniruru ohùn ni mbẹ li aiye, kò 
si si òkan ti kò ni itumọ. 

11 Njẹ bi emi kò mọ itumọ ohùn na, emi o 
jasi alaigbede si ẹniti nsòrọ, ẹniti nsọrọ yio si 
jasi alaigbede si mi. 

12 Bẹ si li ẹnyin, bi ẹnyin ti ni itara fun ẹ̀bun 
ẹmí, ẹ ma ṣe afẹri ati má pọ si i fun idàgbàsoke 
ijọ. 

13 Nitorina jẹ ki ẹniti nsòrọ li ẹ̀de aimọ gba— 
dura ki o le ma ṣe itumọ. 

14 Nitori bi emi ba ngbadura li òde aimò, 
ẹmí mi ngbadura, ṣugbọn oye mi jẹ alaileso. 

15 Njẹ kini rẹ̀? Emi o fi ẹmí gbadura, emi o 
si fi oye gbadura pẹlu: emi o fi ẹmí kọrin, emi 
o si fi oye kọrin pẹlu. 

16 Bi bẹkọ, bi iwọ ba súre nipa, ẹmí, bawo 
ni ẹniti mbẹ ni ipò òpe yio ṣe ṣe Amin si idu— 
pẹ rẹ, nigbati kò mọ ohun ti iwọ wi? 

17 Nitori iwọ dupẹ gidigidi nitôtọ, ṣugbọn a 
kò fi ẹsẹ ẹnikeji rẹ mulẹ. 

18 Mo dupẹ lọwọ Ọlọrun ti emi nfọ oniruru 
ede jù gbogbo nyin lọ: 

19 Ṣugbọn mo fẹ ki ng kuku fi oye mi sọ ọrọ 
marun ni ijọ, ki ng le kẹ awọn ẹlomiran pẹlu, 
jù ẹgbárun òrọ li ẹ̀de aimọ. 

20 Ará, ẹ máṣe jẹ ọmọde ni oye: ṣugbọn ẹ jẹ 
ọmọde li arankan, ṣugbọn ni oye ki ẹ jẹ agba. 

21 A ti kọ ọ ninu ofin pe, Nipa awọn alahọn 
miran ati elete miran li emi ô fi bá awọn enia yi 
sọrọ; sibẹ nwọn kì yio gbọ temi, li Oluwa wi. 

22 Nitorina awọn ahọn jasi àmi kan, kì iṣe 
fun awọn ti o gbagbQ, bikoṣe fun awọn 
alaigbagbQ: ṣugbọn isọtẹlẹ kì iṣe fun awọn ti 
kò gbagbẹ, bikoṣe fun awọn ti o gbagbQ. 

23 Njẹ bi gbogbo ijo ba pejọ si ibi kan, ti 
gbogbo nwọn si nfi ẹ̀de fò, bi awọn ti iṣe alai— 
lẹkẹ̀ ati alaigbagbô ba wọle wá, nwọn kì yio 
ha wipe ẹnyin nṣe wẹ̀re? 

24 Ṣugbọn bi gbogbo nyin ba nsọtẹlẹ, ti 
ẹnikan ti kò gbagbọ tabi ti kò li ẹ̀kẹ bá wọle 


833 


Wá, gbogbo nyin ni yio fi òye ẹ̀ṣẹ yé e, gbogbo 
nyin ni yio wadi rẹ̀: 

25 Bẹli a si fi aṣiri ọkàn rẹ̀ hàn; bẹli on o si 
dojubolẹ yio si sin Ọlọrun, yio sì sọ pe, nitoto 
Ọlọrun mbẹ larin nyin. 

26 Njẹ ehatiṣe, ará? nigbati ẹnyin pejọ pò, ti 
olukuluku nyin ni psalmu kan, ẹkẹ kan, òde 
kan, ifihàn kan, itumọ kan. Ẹ má ṣe ohun 
gbogbo lati gbe—ni—ro. 

27 Bi ẹnikan ba fi ẹ̀de fò, ki o jẹ enia meji, 
tabi bi o pò tan, ki o jẹ mẹta, ati eyini li ọkọ— 
kan; si jẹ ki ẹnikan gbufọ. 

28 Ṣugbọn bi kò ba si ogbufọ, ki o pa ẹnu rẹ̀ 
mò ninu ijọ; si jẹ ki o má bá ara rẹ̀ ati Ọlọrun 
sọrọ. 

29 Jẹ ki awọn Woli meji bi mẹta sọrọ, ki 
awọn iyoku si ṣe idajọ. 

30 Bi a bà si fi ohunkohun hàn ẹniti o joko 
nibẹ, jẹ ki ẹni iṣaju dakẹ. 

31 Gbogbo nyin le ma sọtẹlẹ li ọkọkan, ki 
gbogbo nyin le ma kọ ẹkọ ki a le tu gbogbo 
nyin ni inu. 

32 Ẹmí awọn woli a si ma tẹriba fun awọn 
Woli. 

33 Nitori Ọlọrun kì iṣe Ọlọrun ohun rudu-— 
rudu, ṣugbọn ti alafia, gẹgẹ bi o ti jẹ ninu 
gbogbo ijọ enia mimô. 

34 Jẹ ki awọn obinrin nyin dakẹ ninu ijọ: 
nitori a kò fifun wọn lati sọrọ, ṣugbọn jẹ ki 
wọn wà labẹ itẹriba, gẹgẹ bi ofin pẹlu ti wi. 

35 Bi nwọn ba si fẹ kẹ ohunkohun, ki nwọn 
ki o bẹ̀re lọwọ ọkọ wọn ni ile: nitori ohun 
itiju ni fun awọn obinrin lati ma sọrọ ninu ijọ. 

36 Kini? lọdọ nyin li òrọ Ọlọrun ti jade ni? 
tabi ẹnyin nikan li o tò wá? 

37 Bi ẹnikẹni ba ro ara rẹ̀ pe on jẹ woli, tabi 
on jẹ ẹniti o li ẹmí, jẹ ki nkan wọnyi ti mo kọ 
si nyin ki o ye e daju pe ofin Oluwa ni nwọn. 

38 Ṣugbọn bi ẹnikan ba jẹ òpe, ẹ jẹ ki o jẹ 
òpe. 

39 Nitorina, ará, ẹ má fi itara ṣafẹri lati Sọ— 
tẹlẹ ki ẹ má si ṣe danilẹkun lati fi ẹ̀de fẹ. 

40 Ẹ má ṣe ohun gbogbo tẹyẹtẹyẹ ati lẹsẹlẹsẹ. 

1NJẸ, ará, emi nsọ ihinrere na di 


Ji 5 mimò fun nyin ti mo ti wásu fun nyin, 
eyiti ẹnyin pẹlu ti gbà, ninu eyi ti ẹnyin si duro; 

2 Nipaṣe eyiti a fi ngbà nyin là pẹlu, bi ẹn— 
yin ba di òrọ ti mo ti wásu fun nyin mú ṣinṣin, 
bikoṣepe ẹnyin ba gbagbQ lasan. 

3 Nitoripe ṣiwaju ohun gbogbo mo fi eyiti 
emi pẹlu ti gbà le nyin lọwọ, bi Kristi ti kú 
nitori ẹ̀ṣẹ wa gẹgẹ bi iwe—mimọ ti Wi; 


I. KORINTI 14, 15 
4 Ati pe a sinkú rẹ̀, ati pe o jinde ni ijọ kẹta 
gẹgẹ bi iwe—mimQô ti wi: 

5 Ati pe o farahan Kefa, lẹhin eyini awọn 
mejila: 

lẹhin eyini o farahan awọn ará ti o jù 
ẹ̀dẹgbẹta lọ lẹkanna; apakan ti o pòju ninu wọn 
Wà titi fi di isisiyi, ṣugbọn awọn diẹ ti sùn. 

7 Lẹhin eyini o farahan Jakọbu; lẹhinna fun 
gbogbo awọn Aposteli. 

8 Ati nikẹhin gbogbo wọn o farahàn mi 
pẹlu, bi ẹni ti a bi ṣiwaju akokò rẹ̀. 

9 Nitori emi li ẹniti o kere jùlọ ninu awọn 
Aposteli, emi ẹniti kò yẹ ti a ba pẹ̀ li Aposteli, 
nitoriti mo ṣe inunibini si ijọ enia Ọlọrun. 

10 Ṣugbọn nipa ôre—ọfẹ Ọlọrun, mo ri bi 
mo ti ri: ôre—ọfẹ rẹ̀ ti a fifun mi kò si jẹ asan; 
ṣugbọn mo ṣiṣẹ lọpọlọpọ jù gbogbo wọn lọ: 
ṣugbọn kì iṣe emi, bikoṣe ôre—ọfẹ Ọlọrun ti o 
Wà pẹlu mi. 

11 Nitorina ibá ṣe emi tabi awọn ni, bẹli 
awa wasu, bẹli ẹnyin si gbagbô. 

12 Njẹ bi a ba nwasu Kristi pe o ti jinde kuro 
ninu okú, €hatiṣe ti awọn miran ninu nyin fi 
Wipe, ajinde okú kò si? 

13 Ṣugbọn bi ajinde okú kò si, njẹ Kristi kò 
jinde: 

14 Bi Kristi kò ba si jinde, njẹ asan ni iwásu 
wa, asan si ni igbagbQ6 nyin pẹlu. 

15 Pẹlupẹlu a mu wa li ẹlẹri eke fun Ọlọrun; 
nitoriti awa jẹri Ọlọrun pe o jí Kristi dide: 
ẹniti on kò jí dide, bi o ba ṣe pe awọn okú kò 
jinde? 

16 Nitoripe bi a kò bá ji awọn oku dide, njẹ 
a kò ji Kristi dide: 

17 Bi a kò ba si jí Kristi dide, asan ni igbagbo 
nyin; ẹnyin Wà ninu ẹ̀ṣẹ nyin sibẹ. 

18 Njẹ awọn pẹlu ti o sùn ninu Kristi ṣegbé. 

19 Bi o ba ṣe pe ni kìki aiye yì nikan li awa 
ni ireti ninu Kristi, awa jasi òtoṣi jùlọ ninu 
gbogbo enia. 

20 Njẹ nisisiyi Kristi ti jinde kuro ninu okú, 
o si di akọbi ninu awọn ti o sùn. 

21 Nitori igbati o ti ṣepe nipa enia ni ikú ti 
wá, nipa enia li ajinde ninu okú si ti wá pẹlu. 

22 Nitori bi gbogbo enia ti kú ninu Adamu, 
bẹ̀ni a ô si sọ gbogbo enia di aláye ninu Kristi. 

23Ṣugbọn olukuluku enia ni ipa tirẹ̀: Kristi 
akọbi; lẹhin eyini awọn ti iṣe ti Kristi ni bibọ rẹ̀. 

24 Nigbana ni opin yio de, nigbati o ba ti fi 
ijọba fun Ọlọrun ani Baba; nigbati o ba ti mu 
gbogbo aṣẹ ati gbogbo ọla ati agbara kuro. 

25 Nitori on kò le ṣaima jọba titi yio fi fi 
gbogbo awọn ọta sabẹ ẹsẹ rẹ̀. 


I. KORINTI. 15, 16 

26 Ikú ni ọtá ikẹhin ti a ô parun. 

27 Nitori o ti fi ohun gbogbo sabẹ ẹsẹ rẹ̀. 
Ṣugbọn nigbati o wipe ohun gbogbo li a fi 
sabẹ rẹ̀, o daju pe, on nikanṣoṣo li o kù, ti o fi 
ohun gbogbo si i labẹ. 

28 Nigbati a ba si fi ohun gbogbo sabẹ rẹ̀ 
tan, nigbana li a ô fi Ọmọ tikararẹ̀ pẹlu sabẹ 
ẹniti o fi ohun gbogbo sabẹ rẹ̀, ki Ọlọrun ki o 
le jasi ohun gbogbo li ohun gbogbo. 

29 Njẹ kili awọn ti a baptisi nitori okú yio ha 
ṣe, bi o ba ṣe pe awọn okú kò jinde rara? ni— 
tori kili a ha ṣe mbaptisi wọn nitori okú? 

30 Nitori kili awa si ṣe mbẹ ninu ewu ni 
Wakati gbogbo? 

31 Mo sọ nipa ayọ ti mo ni lori nyin ninu 
Kristi Jesu Oluwa wa pe, emi nkú lojojumQ. 

32 Ki a wi bi enia, bi mo ba ẹranko jà ni 
Efesu, anfáni kili o jẹ̀ fun mi? bi o ba ṣe pe 
awọn okú kò jinde, ẹ jẹ ki a ma jẹ, ẹ jẹ ki a má 
mu; ọla li awa o sá kú. 

33 Ki a má tàn nyin jẹ: ẹgbé buburu bà ìwa 
rere jẹ. 

34 Ẹ jí iji ododo, ki ẹ má si dẹṣẹ̀; nitori awọn 
ẹlomiran kò ni ìmọ Ọlọrun: mo sọ eyi ki oju 
ki o le ti nyin. 

35 Ṣugbọn ẹnikan yio wipe, Bawo li a o ha ji 
awọn okú dide? iru ara wo ni nwọn o pada si? 

36 Iwọ alaimoye, ohun ti iwọ fọnrugbin ki 
iyẹ bikoṣepe o ba kú: 

37 Ati eyiti iwọ fọnrugbin, ara ti mbò ki iwọ 
fọnrugbin, ṣugbọn irugbin lasan ni, ibá ṣe ali— 
kama, tabi irú miran. 

38 Ṣugbọn Ọlọrun fun u li ara bi o ti wù u, 
ati fun olukuluku irú ara tirẹ̀. 

38 Gbogbo ẹran—ara kì iṣe ẹran—ara kanna: 
ṣugbọn ọtọ li ẹran—ara ti enia, ẹ̀tọ li ẹran—ara 
ti ẹranko, ẹtọ ni ti ẹja, ẹtọ si ni ti ẹiyẹ. 

40 Ara ti oke ọrun mbẹ, ara ti aiye pẹlu si mbẹ: 
ṣugbọn ogo ti oke ọrun ẹtọ, ati ogo ti aiye ẹtọ. 

41 Ọtọ li ogo ti òrùn, ẹtọ li ogo ti oṣupa, òtọ 
si li ogo ti irawọ; irawọ sá yàtọ si irawọ li ogo. 

42 Gẹgẹ bẹ si li ajinde okú. A gbìn i ni idi— 
bajẹ; a si ji i dide li aidibajẹ: 

33A gbìn i li ainiyìn; a si ji i dide li ogo: a 
gbìn i li ailera, a si ji i dide li agbara: 

AA gbìn i li ara iyara; a si ji i dide li ara 
ẹmí. Bi ara iyara ba mbẹ, ara ẹmi si mbẹ. 

45 Bẹli a si kọ ọ pe, Adamu ọkunrin iṣaju, alá— 
ye ọkàn li a da a; Adamu ikẹhin ẹmí isọnidaye. 

46 Ṣugbọn eyi ti iṣe ẹlẹmí kọ tẹ̀te ṣaju, bikoṣe 
eyi ti iṣe ara iyara; lẹhinna eyi ti iṣe ẹlẹmi. 

A Ọkunrin iṣaju ti inu erupẹ̀ wá, ẹni erupẹ̀: 
ọkunrin ekeji Oluwa lati ọrun wá ni. 


834 


48 Bi ẹni erupẹ̀ ti ri, irú bẹ si ni awọn ti iṣe 
ti erupẹ̀: bi ẹni ti ọrun ti ri, irú bẹ si ni awọn 
ti iṣe ti ọrun. 

49 Bi awa si ti rù aworan ẹni erupẹ̀, bẹli 
awa ô si ru aworan ẹni ti ọrun. 

S0 Ará, njẹ eyi ni mo wipe, ara on ẹ̀jẹ kò le 
jogún ijọba Ọlọrun; bẹni idibajẹ kò le jogún 
aidibajẹ. 

51 Kiyesi i, ohun ijinlẹ ni mo sọ fun nyin; 
gbogbo wa kì yio sùn, ṣugbọn gbogbo wa li ao 
palarada, 

52 Lọgan, ni iṣẹju, nigba ipé ikẹhin: nitori 
ipẹ̀ yio dún, a o si jí awọn okú dide li aidibajẹ, 
a ô si pawalara dà. 

53 Nitoripe ara idibajẹ yi kò le ṣaigbé aidibajẹ 
WÒ, ati ara kikú yi kò le ṣaigbé ara aiku WỌ. 

54 Ṣugbọn nigbati ara idibajẹ yi ba ti gbe ai— 
dibajẹ wò, ti ara kikú yi ba si ti gbe aikú wọ bẹ̀ 
tan, nigbana ni òrọ ti a kọ yio ṣẹ pe, A gbé ikú 
mì ni iṣẹgun. 

55 Ikú, orô rẹ dà? Isà okú, iṣẹgun rẹ dà? 

56 Oròô ikú li ẹ̀ṣẹ; ati agbara ẹ̀ṣẹ li ofin. 

57Ṣugbọn ọpẹ ni fun Ọlọrun ẹniti o fi 
iṣẹgun fun wa nipa Oluwa wa Jesu Kristi. 

58 Nitorina ẹnyin ará mi olufẹ ẹ má duro 
ṣinṣin, laiyẹsẹ, ki ẹ má pò si i ni iṣẹ Oluwa 
nigbagbogbo, niwọn bi ẹnyin ti mò pe iṣẹ 
nyin kì iṣe asan ninu Oluwa. 


l Ô 1 NJẸ niti idawo fun awọn enia mimQ, 
bi mo ti fi aṣẹ fun awọn ijọ Galatia, bẹ 
gẹgẹ ni ki ẹ ṣe. 

2Li ọjọ ikini ẹ̀sẹ, ki olukuluku nyin fi sinu 
iṣura lọdọ ara rẹ̀ li apakan, gẹgẹ bi Ọlọrun ti ṣe 
rere fun u, ki o máṣe si ikojọ nigbati mo ba de. 

3 Ati nigbati mo ba de, ẹnikẹni ti ẹ ba fi iwe 
nyin yàn, awọn li emi ô rán lati mu ẹ̀bun nyin 
gòke lọ si Jerusalemu. 

4 Bi o ba si yẹ ki emi ki o lọ pẹlu, nwọn ô si 
ba mi lọ. 

5 Ṣugbọn emi o tò nyin wá, nigbati emi ba 
ti kọja lọ larin Makedonia: nitori emi ô kọja 
larin Makedonia. 

6 Boya emi ô si duro, ani, emi a si lo akoko 
otutu pẹlu nyin, ki ẹnyin ki o le sìn mi li ẹna 


7 Nitori emi kò fẹ ri nyin li ọna—ajò nisisiyi; 
nitori emi nreti ati duro lọdọ nyin nigba diẹ, 
bi Oluwa ba fẹ. 

8Ṣugbọn emi o duro ni Efesu titi di Pẹnti— 
kọsti. 

3 Nitoripe ilẹkun nla ati aitase ṣi silẹ fun 
mi, ẹ̀pọlọpọ si li awọn ọtá ti mbẹ. 


10 Njẹ bi Timoteu ba de, ẹ jẹ ki o wà lọdọ 
nyin laibẹ̀ru: nitori on nṣe iṣẹ Oluwa, bi emi 
pẹlu ti nṣe. 

1 Nitorina ki ẹnikẹni máṣe kẹgan. rẹ̀. 
Ṣugbọn ẹ sìn i jade lọna—ajò li alafia, ki on ki 
o le tò mi wá: nitoriti emi nwò òna rẹ̀ pẹlu 
awọn arakunrin. 

12 Ṣugbọn niti Apollo arakunrin wa, mo bẹ ẹ 
pupọ ki o tò nyin wá pẹlu awọn arakunrin: 
ṣugbọn kì iṣe ifẹ rẹ̀ rara lati wá nisisiyi; ṣugbọn 
on o wá nigbati o ba ni akokò ti o WÒ. 

13 Ẹ má ṣọra, ẹ duro gangan ni igbagbé, ẹ ṣe 
bi ọkunrin, ẹ jẹ alagbara. 

14 Ẹ má fi ifẹ ṣe gbogbo nkan nyin. 

15 Njẹ mo bẹ nyin, ará (ẹ sá mò ile Stefana, 
pe awọn ni akọso Akaia, ati pe, nwọn si ti fi 
ara wọn fun iṣẹ—iranṣẹ awọn enia mim€), 

16 Ki ẹnyin ki o tẹriba fun irú awọn bawọnni, 
ati fun olukuluku olubaṣiṣẹ pọ pẹlu wa ti o si 
nṣe lála. 


Ii. KORINTI 1 


17 Mo yò fun wíwa Stefana ati Fortunatu ati 
Akaiku: nitori eyi ti o ku nipa tinyin nwọn ti fi 
kún u. 

18 Nitoriti nwọn tù ẹmí mi lara ati tinyin: 
nitorina ẹ má gbà irú awọn ti o ri bẹ̀. 

19 Awọn ijọ ni Asia kí nyin. Akuila ati Pris—- 
killa kí nyin pupọ ninu Oluwa, pẹlu ìjọ ti o wà 
ni ile wọn. 

20 Gbogbo awọn arakunrin kí nyin. Ẹ fi ifẹ— 
nukonu mimé kí ara nyin. 

21 Ikíni ti emi Paulu, lati ọwé emi tikarami 
wá. 

22 Bi ẹnikẹni kò ba fẹ Jesu Kristi Oluwa, ẹ jẹ 
ki o di Anatema. Maranata. 

23 Ôre-—ọfẹ Jesu Kristi Oluwa ki o pẹlunyin. 

24 Ifẹ mi wà pẹlu gbogbo nyin ninu Kristi 
Jesu. Amin. 

A kọ Episteli ikini si awọn ara Korinti lati 

Filippi lọ, lati ọwọ Stefana, ati Fortunatu, 

ati Akaiku, ati Timoteu. 


EPISTELI KEJI PAULU APOSTELI 
SI 


AWỌN ARA KORINTI 


IPAULU Aposteli Jesu Kristi nipa ifẹ 

Ọlọrun, ati Timoteu arakunrin wa, si ijọ 
Ọlọrun ti o wà ni Korinti, pẹlu, gbogbo awọn 
enia mimé ti o wà ni gbogbo Akaia: 

2 Ôre-ọfẹ si nyin ati alafia lati ọdọ Ọlọrun 
Baba wa, ati Jesu Kristi Oluwa. 

3 Olubukún li Ọlọrun, ati Baba Jesu Kristi 
Oluwa wa, Baba iyénu, ati Ọlọrun itunu 
gbogbo; 

4 Ẹniti ntu wa ninu ni gbogbo wahalà wa, 
Tnipa itunu na ti a fi ntù awa tikarawa ninu lati 
ọdọ Ọlọrun wá, ki awa ki o le má tù awọn ti o 
wà ninu Wwahala—ki—wahala ninu. 

5 Nitoripe bi ìya Kristi ti di pipọ ninu Wa, 
gẹgẹ bẹni itunu wa di pipọ pẹlu nipa Kristi. 

6 Ṣugbọn bi a ba si npQn wa loju ni, o jasi bi 
itunu ati igbala nyin, ti nṣiṣẹ ni ifàiyarán 
awọn iya kanna ti awa pẹlu njẹ: tabi bi a ba 
ntù wa ninu, o jasi fun itunu ati igbala nyin. 

7 Ati ireti wa nipa tiyin duro ṣinṣin, awa si 
mò pe, bi ẹnyin ti jẹ alabapin ninu ìya, bẹli 
ẹnyin jẹ ninu itunu na pẹlu. 

8 Ará, awa kò sá fẹ ki ẹnyin ki o wà li aimọ 
nipa wahala wa, ti o dé bá wa ni Asia, niti pe 


a pọn wa loju gidigidi rekọja agbara wa, tobẹ 
ti ireti kò tilẹ si fun ẹmì wa m€: 

9 Ṣugbọn awa ni idahùn ikú ninu ara wa, ki 
awa ki o máṣe gbẹkẹle ara wa, bikoṣe Ọlọrun 
ti njí okú dide: 

10 Ẹniti o ti gbà wa kuro ninu ikú ti o tobi 
tobẹ̀, ti o si ngbà wa: ẹniti awa gbẹkẹ wa le pe 
yio si má gbà wa sibẹsibẹ; 

11Ẹnyin pẹlu nfi adura nyin ṣe iranlọwọ fun 
wa, pe nitori ẹ̀bun ti a fifun wa lati ọwọ òpọlọ— 
pọ enia, ki ọpọlọpọ kì o le ma dupẹ nitori wa. 

12 Nitori eyi ni iṣogo Wa, ẹ̀rí—ọkàn wa, pe, 
ni iwa—mimô ati ododo Ọlọrun, kì iṣe nipa 
ọgbén ara, bikoṣe nipa ore—ọfẹ Ọlọrun, li awa 
nhuwa li aiye, ati si nyin li òpọlọpọ. 

13 Nitoripe awa kò kọwe ohun miran si nyin 
jù eyi ti ẹnyin ka lọ, tabi ti ẹnyin ti gba pẹlu: mo 
si gbẹkẹle pe ẹnyin ô gba a titi de opin; 

14 Gẹgẹ bi ẹnyin si ti jẹwọ wa pẹlu li apa— 
kan pe, awa ni iṣogo nyìn, gẹgẹ bi ẹnyin pẹlu 
ti jẹ iṣogo wa li ọjọ Jesu Oluwa. 

15 Ati ninu igbẹkẹle yi ni mo ti ngbẹ̀ro ati tò 
nyin wá niṣájú, ki ẹnyin ki o le ni ayọ nigba— 
keji; 


Ii. KORINTI 1—3 

16 Ati lati kọja lọdọ nyin lọ si Makedonia, 
ati lati tún wá sọdọ nyin lati Makedonia, ati 
lati mu mi lati ọdọ nyin lọ si Judea. 

17 Nitorina nigbati emi ngbẹ̀ro bẹ, emi ha 
ṣiyemeji bi? tabi ohun wọnni ti mo pinnu, mo 
ha pinnu wọn gẹgẹ bi ti ara bi, pe ki o jẹ bẹni 
bẹ̀ni, ati bẹkọ, bẹkọ lọdọ mi? 

18 Ṣugbọn bi Ọlọrun ti jẹ olôtọ, ọrọ wa fun 
nyin ki iṣe bẹni ati bẹkọ. 

18 Nitoripe Jesu Kristi, Ọmọ Ọlọrun, ẹniti a 
ti wasu rẹ̀ larin nyin nipasẹ wa, ani nipasẹ 
emi ati Silfanu ati Timoteu, kì iṣe bẹni ati 
bẹ̀kọ, ṣugbọn ninu rẹ̀ ni bẹni. 

20 Nitoripe bi o ti wu ki ileri Ọlọrun pọ to, 
ninu rẹ̀ ni bẹni: ati ninu rẹ̀ pẹlu ni Amin, si 
ogo Ọlọrun nipasẹ wa. 

21 Njẹ nisisiyi, ẹniti o fi ẹsẹ wa mulẹ pẹlu 
nyin ninu Kristi, ti o si fi àmi orôro yàn wa, ni 
Ọlọrun; 

22 Ẹniti o si ti fi edidi di wa pẹlu, ti o si ti fi 
akọso eso Ẹmí si wa li ọkàn. 

23 Mo si pẹ̀ Ọlọrun ṣe ẹlẹri li ọkàn mi pe, ni— 
tori lati dá nyin si li emi kò ṣe ti wá si Korinti. 

24 Kì iṣe nitoriti awa tẹ gàbá lori igbagboô 
nyin, ṣugbọn awa jẹ oluranlọwọ ayò nyin: ni— 
tori ẹnyin duro nipa igbagb6. 


1ṢUGBỌN mo ti pinnu eyi ninu emi ti— 
karami pe, emi kì yio tun fi ibinujẹ tò 
nyin wá. 

2 Nitoripe bi emi ba mu inu nyin bajẹ, njẹ 
tali ẹniti o si nmu inu mi dún, bikoṣe ẹniti mo 
ti bà ninu jẹ? 

3 Emi si kọwe nitori eyi kanna si nyin pe, 
nigbati mo ba si de, ki emi ki o máṣe ni ibi— 
nujẹ lọdọ wọn, nitori awọn ti emi iba ma yò: 
nitoriti mo ni igbẹkẹle ninu gbogbo nyin, ni— 
tori ayò mi li ayò fun gbogbo nyin. 

4 Nitoripe ninu ọpọlọpọ Wahalà ati arodun 
ọkan mi ni mo ti fi ọpọlọpọ omije kọwe si nyin; 
kì iṣe nitori ki a le bà nyin ninu jẹ, ṣugbọn ki 
ẹnyin ki o le mò ifẹ ti mo ni si nyin lọpọlọpọ 
Tekọja. 

S Ṣugbọn bi ẹnikẹni ba ti mu ibinujẹ wá, on 
kò bà mi ni inu jẹ, bikoṣe niwọn diẹ: ki emi ki 
o máṣe di ẹru l'ẹ̀ru gbogbo nyin. 

6Ìya yi ti ọpọlọpọ ti fi jẹ iru enia bẹ, o to 
fun u. 

7? Kaka bẹ ẹ, ẹnyin iba kuku darijì i, ki ẹ si 
tù u ninu, lọnakọna ki ọpọlọpọ ibanujẹ má bá 
bò iru enia bẹ̀ mọlẹ. 

8 Nitorina mo bẹ̀ nyin, ẹ fi ifẹ nyin han daju 
si oluwarẹ̀. 


836 


9 Nitori eyi na pẹlu ni mo ti kọwe, ki emi ki o 
le mò ẹri nyin, bi ẹnyin ba ṣe eleti ọmọ li ohun 
gbogbo. 

10 Ṣugbọn ẹniti ẹnyin ba fi ohunkohun jì fun, 
emi fi jì pẹlu: nitori ohun ti emi pẹlu ba ti fi jì, 
bi mo ba ti fi ohunkohun jì, nitori tinyin ni mo 
ti fi ji niwaju Kristi. 

11 Ki Satani má ba rẹ̀ wa jẹ: nitori awa kò ṣe 
alaimò arekereke rẹ̀. 

12 Ṣugbọn nigbati mo de Troa lati wasu ihin— 
Tere Kristi, ti ilẹkun si ṣí silẹ fun mi lati ọdọ 
Oluwa wá, 

13 Emi kò ni alafia li ọkàn mi, nitoriti emi 
ko ri Titu arakunrin mi: ṣugbọn nigbati mo ti 
dagbere fun wọn, mo rekọja lọ si Makedonia. 

14 Ṣugbọn ọpẹ̀ ni fun Ọlọrun, ẹniti nyọ ayọ 
iṣẹgun lori wa nigbagbogbo ninu Kristi, ti o si 
nfi ôrùn ìmọ rẹ̀ hàn nipa wa nibigbogbo. 

15 Nitori ôrun didùn Kristi li awa jẹ fun Ọlọ— 
run, ninu awọn ti a ngbalà, ati ninu awọn ti o 
nṣegbé: 

16 Fun awọn kan, awa jẹ 6ôrun ikú si ikú, ati 
fun awọn miran ôrun iye. Tali o ha si to fun 
nkan wọnyi? 

17 Nitori awa kò dabi awọn òpọlọpọ, ti mba 
òrọ Ọlọrun jẹ̀: ṣugbọn bi nipa otitọ inu, ṣugbọn 
bi lati ọdọ Ọlọrun wá, niwaju Ọlọrun li awa 
nsòrọ ninu Kristi. 


1 AWA ha tún bẹ̀rẹ lati má yìn ara wa bi? 
tabi awa ha nfẹ iwe iyìn sọdọ nyin, tabi 
lati ọdọ nyin bi awọn ẹlomiran? 

2 Ẹnyin ni iwe wa, ti a ti kọ si wa li ọkàn, ti 
gbogbo enia ti mò, ti nwọn si ti kà: 

3 Bi a ti fi nyin hàn pe, iwe Kristi ni nyin, ti 
a nṣe iranṣẹ fun, kì iṣe eyiti a fi tadawa kọ, 
bikoṣe Ẹmí Ọlọrun alaye; kì iṣe ninu tabili 
okuta, bikoṣe ninu tabili ọkan ẹran. 

4 Irú igbẹkẹle yi li awa si ni nipa Kristi sọdọ 
Ọlọrun: 

S Kì iṣe pe awa to fun ara wa lati ṣirò ohun— 
kohun bi ẹnipe lati ọdọ awa tikarawa; ṣugbọn 
lati ọdọ Ọlọrun ni tito wa; 

6 Ẹniti o mu wa tô bi iranṣẹ majẹmu titun; 
kì iṣe ti iwe, bikoṣe ti ẹmí: nitorì iwe a ma 
pani, ṣugbọn ẹmi a má sọni di aye. 

7 Ṣugbọn bi iṣẹ—iranṣẹ ti ikú, ti a ti kọ ti a si 
ti gbẹ̀ si ara okuta, ba jẹ ologo, tobẹ ti awọn 
ọmọ Israeli kò le tẹjumọ ati wò oju Mose, ni— 
tori ogo oju rẹ̀ (ogo nkọja lọ), 

8 Yio ha ti ri ti iṣẹ-iranṣẹ ti ẹmí kì yio kuku 
jẹ ogo jù? 

9 Nitoripe bi iṣẹ—iranṣẹ idalẹbi ba jẹ ologo, 


837 


melomelo ni iṣẹ—iranṣẹ ododo yio rekọja li 
ogo. 

10 Nitori eyi ti a tilẹ ṣe logo, kò li ogo mọ 
nitori eyi, nipasẹ ogo ti o tayọ. 

11 Nitoripe bi eyi ti nkọja lọ ba li ogo, me— 
lomelo li eyi ti o duro li ogo. 

12 Njẹ nitorina bi a ti ni irú ireti bi eyi, awa 
nfi igboiya pupọ sòrọ. 

13 Kì si iṣe bi Mose, ẹniti o fi iboju bo oju 
rẹ̀, ki awọn ọmọ Israeli má ba le tẹjumọ wo 
opin eyi ti nkọja lọ. 

14 Ṣugbọn oju—inu wọn fẹ̀: nitoripe titi fi di 
oni oloni ní kika majẹmu lailai, iboju na wà 
laiká soke; iboju ti a ti mu kuro ninu Kristi. 

15 Ṣugbọn titi di oni oloni, nigbakugba ti a 
ba nkà Mose, iboju na mbẹ li ọkàn wọn. 

16 Ṣugbọn nigbati on o ba yipada si Oluwa, 
a o mu iboju na kuro. 

17 Njẹ Oluwa li Ẹmí na: nibiti Ẹmí Oluwa 
ba si wà, nibẹ̀ li omnira gbé wà. 

18 Ṣugbọn gbogbo wa nwò ogo Oluwa laisi 
iboju bi ẹnipe ninu awojiji, a si npawada si 
aworan kanna lati ogo de ogo, ani bi lati ọdọ 


Oluwa ti iṣe Ẹmí. 
4 1NITORINA bi awa ti ni iṣẹ—iranṣẹ yi, 
gẹgẹ bi a ti ri anu gbà, árẹ̀ kò mu wa; 

2Ṣugbọn awa ti kò gbogbo ohun ìkọkọ ti o 
ni itiju silẹ, awa kò rìn li ẹ̀tan, bẹli awa kò fi 
ọwọ ẹ̀tan mu ọrọ Ọlọrun; ṣugbọn nipa fifi 
otitọ hàn, awa nfi ara wa le ẹri—ọkàn oluku— 
luku enia lọwọ niwaju Ọlọrun. 

3 Ṣugbọn bi ihinrere wa ba si farasin, o fa— 
rasin fun awọn ti o nù: 

4 Ninu awọn ẹniti ọlọrun aiye yi ti sọ ọkàn 
awọn ti kò gbagbQ di afọju, ki imọlẹ ihinrere 
Kristi ti o logo, ẹniti iṣe aworan Ọlọrun, ki o 
máṣe mọlẹ ninu wọn. 

5 Nitori awa kò wásu awa tikarawa, bikoṣe 
Kristi Jesu Oluwa; awa tikarawa si jẹ ẹrú nyin 
nitori Jesu. 

6 Nitori Ọlọrun, ẹniti o wipe ki imọlẹ ki o 
mọlẹ lati inu òkunkun jade, on li o ti nmọlẹ li 
ọkàn wa, lati fun wa ni imọlẹ ìmọ ogo Ọlọrun li 
oju Jesu Kristi. 

7 Ṣugbọn awa ni iṣura yi ninu ohun ẹ̀lo 
amò, ki ọlá nla agbara na ki o le ṣe ti Ọlọrun, 
ki o má ti ọdọ wa wá. 

BA npọn wa loju niha gbogbo, ṣugbọn ara 
kò ní wa: a ndámú wa, ṣugbọn a kò sọ ireti 
nùú. 
SA nṣe inunibini si wa, ṣugbọn a kò kò wa 
silẹ; a nrẹ̀ wa silẹ, ṣugbọn a kò si pa wa run; 


Ii. KORINTI 3—5 


10 Nigbagbogbo awa nru ikú Jesu Oluwa kiri 
li ara wa, ki a le fi ìye Jesu hàn pẹlu li ara wa. 

11 Nitoripe nigbagbogbo li a nfi awa ti o wà 
layẹ̀ fun ikú nitori Jesu, ki a le fi ìye Jesu hàn 
ninu ara kikú wa pẹlu. 

12 Bẹni ikú nṣiṣẹ ninu wa, ṣugbọn ìye ninu 
nyin. 

13 Awa li ẹmí igbagbQ kanna, gẹgẹ bi a ti kọ 
ọ pe, emi gbagbé, nitorina li emi ṣe sọ: awa 
pẹlu gbagbé, nitorina li awa si ṣe nsọ; 

14 Awa mẹ̀ pe, ẹniti o jí Jesu Oluwa dide yio 
si jí wa dide pẹlu nipa Jesu, yio si mu wa wá 
iwaju rẹ̀ pẹlu nyin. 

15 Nitoripe tinyin li ohun gbogbo, ki ọpò 
ore—ọfẹ nipa awọn pipọ le mu ki ọpẹ di pipọ 
fun ogo Ọlọrun. 

16 Nitori eyi ni árẹ̀ kò ṣe mu wa; ṣugbọn bi 
ọkunrin ti ode wa ba nparun, sibẹ ọkunrin ti 
inu wa ndi titun li ojojumô. 

17 Nitori ipọnju wa ti o fẹrẹ, ti iṣe fun iṣéju 
kan, o nṣiṣẹ ogo ainipẹkun ti o pò rekọja fun wa. 

18 Niwọn bi a kò ti wò ohun ti a nri, bikoṣe 
ohun ti a kò ri: nitori ohun ti a nri ni ti igba 
isisiyi; ṣugbọn ohun ti a kò ri ni ti aiyeraiye. 


1 NITORI awa mẹ̀ pe, bi ile agQô wa ti aiye 
bá wò, awa ni ile kan lati ọdọ Ọlọrun, ile 
ti a kò fi ọwọ ké, ti aiyeraiye ninu awọn ọrun. 

2 Nitori nitotọ awa nkerora ninu eyi, awa 
si nfẹ gidigidi lati fi ile wa lati ọrun wá wọ 
Wa: 

3 Bi o ba ṣepe a ti wò wa li aṣọ, a kì yio bá 
Wa ni ìhoho. 

4 Nitori awa ti mbẹ ninu agô yi nkerora ni— 
tôtọ, ẹrù npa wa: kì iṣe nitori ti awa nfẹ ijẹ 
alaiwòṣọ, ṣugbọn ki a le wò wa li aṣọ, ki iyẹ̀ ki 
o le gbé ara kiku mì. 

5 Njẹ ẹniti o ṣe wa fun nkan yi ni Ọlọrun, 
ẹniti o si ti fi akọso Ẹmí fun wa pẹlu. 

6 Nitorina awa ni igboiya nigbagbogbo, awa 
si mò pe, nigbati awa mbẹ ni ile ninu ara, awa 
kò si lọdọ Oluwa: 

7 (Nitoripe nipa igbagboô li awa nrìn, kì iṣe 
nipa riri:) 

8Mo ni, awa ni igboiya, awa si nfẹ ki a kuku 
ti inu ara kuro, ki a si le wà ni ile lọdọ Oluwa. 

9 Nitorina awa ndù u, pe bi awa ba wà ni ile 
tabi bi a kò si, ki awa ki o le jẹ ẹni itẹwọgbà 
lọdọ rẹ̀. 

10 Nitoripe gbogbo wa kò le ṣaima fi ara hàn 
niwaju itẹ idajọ Kristi; ki olukuluku ki o le gbà 
nkan wọnni ti o ṣe ninu ara, gẹgẹ bi eyi ti o ti 
ṣe, iba ṣe rere ibá ṣe buburu. 


Ii. KORINTI 5—7 


11 Nitorina bi awa ti mò ẹ̀ru Oluwa, awa 
nyi enia li ọkàn pada; ṣugbọn a nfi wa hàn fun 
Ọlọrun; mo si gbagbé pe, a si fi wa hàn li 
ọkàn nyin pẹlu. 

12 Nitori awa kò si ni tún má yìn ara wa si 
nyin mẹ, ṣugbọn awa fi àye fun nyin lati ma 
ṣogo nitori wa, ki ẹ le ni ohun ti ẹ ô fi da wọn 
lohùn, awọn ti nṣogo lode ara kì isi iṣe li ọkàn. 

13 Nitorina bi ori wa ba bajẹ, fun Ọlọrun ni: 
tabi bi iye wa ba walẹ̀, fun nyin ni. 

14 Nitori ifẹ Kristi nrò wa; nitori awa rò 
bayi, pe bi ẹnikan ba ti kú fun gbogbo enia, 
njẹ gbogbo wọn li o ti kú: 

1S O si ti kú fun gbogbo wọn, pe ki awọn ti 
o Wà laye ki o má si ṣe wà laye fun ara wọn 
mẹ̀, bikoṣe fun ẹniti o kú nitori wọn, ti o si ti 
jinde. 

16 Nitorina lati isisiyi lọ awa kò mò ẹnikan 
nipa ti ara mé; bi awa tilẹ ti mò Kristi nipa ti 
ara, ṣugbọn nisisiyi awa kò mò ọ bẹ mú. 

17 Nitorina bi ẹnikẹni ba wà ninu Kristi, o 
di ẹda titun: ohun atijọ ti kọja lọ; kiyesi i, 
nwọn si di titun. 

18 Ohun gbogbo si ti ọdọ Ọlọrun wá, ẹniti o 
si ti ipasẹ Jesu Kristi ba wa laja sọdọ ara rẹ̀, ti 
o si ti fi iṣẹ—iranṣẹ ìlaja fun wa; 

19 Eyini ni pe, Ọlọrun wà nínu Kristi, o mba 
araiye làja sọdọ ara rẹ̀, kò si kà irekọja wọn si 
wọn lọrùn; o si ti fi òrọ ìlaja le wa lọwọ. 

20 Nitorina awa ni ikò fun Kristi, bi ẹnipe 
Ọlọrun nti ọdọ wa ṣipẹ fun nyin: awa mbẹ̀ 
nyin nipò Kristi, ẹ ba Ọlọrun laàja. 

21 Nitori o ti fi i ṣe ẹ̀ṣẹ nitori wa, ẹniti kò 
mò ẹ̀ṣẹkẹṣẹ rí; ki awa le di ododo Ọlọrun 


ninu rẹ̀. 
Ô NJẸ bi alabaṣiṣẹpọ pẹlu rẹ̀, awa mbẹ̀ 
nyin ki ẹ máṣe gbà ore—ọfẹ Ọlọrun lasan. 

2 (Nitori o wipe, emi ti gbohùn rẹ li akokò 
itẹwọgbà, ati li ọjọ igbala ni mo si ti ràn ọ 
lọwọ: kiyesi i, nisisiyi ni akokò itẹwọgbà; ki— 
yesi i, nisisiyi ni ọjọ igbala.) 

3A kò si ṣe ohun ikọsẹ li ohunkohun, ki 
iṣẹ—iranṣẹ ki o máṣe di isọrọ buburu si. 

4Ṣugbọn li ohun gbogbo awa nfi ara wa 
han bi awọn iranṣẹ Ọlọrun ninu ẹ̀pọlọpọ 
siiru, ninu ipọnju, ninu aini, ninu wahalà, 

S Nipa ìnà, ninu tubu, nipa ìrúkerudo, nipa 
ìṣẹ̀, ninu iṣọra, ninu igbawẹ; 

6 Nipa ìwa mim, nipa ìmọ, nipa ipamọra, 
nipa iṣeun, nipa Ẹmi MimQ, nipa ìfẹ aiṣẹtan, 

7 Nipa òrọ otitọ, nipa agbara Ọlọrun, nipa 
ihamọra ododo li apa ọtún ati li apa òsi, 


838 


8 Nipa ọlá ati ẹ̀gan, nipa ìhin buburu ati 
ìhin rere: bi ẹlẹtan, ṣugbọn a jasi olôtọ; 

9 Bi ẹniti a kò mò, ṣugbọn a mò wa dajuda— 
ju; bi ẹniti nkú lọ, si kiyesi i, awa wà láye; bi 
ẹniti a nnà, a kò si pa wa; 

10 Bi ẹniti o kún fun ibinujẹ, ṣugbọn awa 
nyọ nigbagbogbo; bi talakà, ṣugbọn awa nsọ 
òpọlọpọ di ọlọrọ; bi ẹniti kò ni nkan, ṣugbọn 
awa ni ohun gbogbo. 

11 Ẹnyin ara Korinti, a ti bá nyin sọ otitọ 
òrọ, ọkàn wa ṣipayá sí nyin. 

12 A kò ni nyin lara nitori wa, ṣugbọn a nni 
nyin lara nitori ifẹ—ọkàn ẹnyin tikaranyin. 

13 Njẹ fun ẹsan iru kanna (emi nsọ bi ẹnipe 
fun awọn ọmọ mi,) ki ẹnyin di kikún pẹlu. 

14Ẹ máṣe fi aidọgba dàpọ pẹlu awọn ala— 
igbagbQ: nitori ìdapọ kili ododo ni pẹlu 
aiṣododo? ìdapọ kini imọlẹ si ni pẹlu òkunkun? 

15 Irẹpò kini Kristi si ni pẹlu Beliali? tabi 
ipin wo li ẹniti o gbagbQ ni pẹlu alaigbàgbọ? 

16 Irẹpò kini tẹmpili Ọlọrun si ni pẹlu 
oriṣa? nitori ẹnyin ni tẹmpili Ọlọrun aláye; 
gẹgẹ bi Ọlọrun ti wipe, Emi ô gbé inu wọn, 
emi o si má rìn ninu wọn; emi o si jẹ Ọlọrun 
wọn, nwọn o si jẹ enia mi. 

17 Nitorina ẹ jade kuro larin wọn, ki ẹ si yà 
ara nyin si ẹtọ, li Oluwa wi, ki ẹ máṣe fi ọwọ 
kàn ohun aim€; emi o si gbà nyin. 

18 Emi o si jẹ Baba fun nyin, ẹnyin o si jẹ 
ọmọkunrin mi ati ọmọbinrin mi, li Oluwa 
Olodumare wi. 


7 1NITORINA, ẹnyin olufẹ, bi a ti ni ileri 
wọnyi, ẹ jẹ ki a wẹ̀ ara wa mQ kuro ninu 
gbogbo ẹgbin ti ara ati ti ẹmí, ki a má sọ ìwa 
mimé di pipé ni ìbẹru Ọlọrun. 

2Ẹ gbà wa tọkàntọkàn; a kò fi ibi ṣe ẹnikẹ— 
ni, a kò bà ẹnikẹni jẹ, a kò rẹ̀ ẹnikẹni jẹ. 

3 Emi kò sọ eyi lati da nyin lẹbi: nitori mo ti 
Wi ṣájú pe, ẹnyin wà li ọkàn wa ki a le jumọ 
kú, ati ki a le jumọ wà láye. 

4 Mo ni igboiya nla lati ba nyin sòrọ, iṣogo 
mi lori nyin pò, mo kun fun itunu, mo si nyò 
Tekọja ninu gbogbo ipọnju wa. 

S Nitoripe nigbati awa tilẹ de Makedonia, 
ara wa kò balẹ, ṣugbọn a nwahalà wa niha 
gbogbo; ìja mbẹ lode, ẹ̀ru mbẹ ninu. 

6 Ṣugbọn ẹniti ntù awọn onirẹlẹ ninu, ani 
Ọlọrun, o tù wa ninu nipa didé Titu; 

7Kì si iṣe nipa didé rẹ̀ nikan, ṣugbọn nipa 
itunu na pẹlu ti ẹ ti tù u ninu, nigbati o rohin 
fun wa ifẹ gbigbona nyin, ibanujẹ nyin, ati 
itara nyin fun mi; bẹni mo si tubọ yọ. 


839 


8 Nitoripe bi mo tilẹ fi iwe mu inu nyin 
bajẹ, emi kò kábámò, bi mo tilẹ ti kabamọ rí: 
nitoriti mo woye pe iwe nì mu nyin banujẹ, 
bi o tilẹ jẹ pe fun igba diẹ. 

98 Emi yò nisisiyi, kì iṣe nitoriti a mu inu 
nyin bajẹ, ṣugbọn nitoriti a mu inu nyin bajẹ 
si ironupiWada: nitoriti a mu inu nyin bajẹ bi 
ẹni ìwa—bi—Ọlọrun, ki ẹnyin ki o maṣe tipasẹ 
wa pàdanù li ohunkohun. 

10 Nitoripe ibanujẹ ẹni ìwa—bi—Ọlọrun a 
ma ṣiṣẹ ironupiwada si igbala ti kì mu abamọ 
wá: ṣugbọn ibanujẹ ti aiye a ma ṣiṣẹ ikú. 

tI Kiyesi i, nitori ohun kanna yi ti a mu 
nyin banujẹ fun bi ẹni ìwa—bi—Ọlọrun, iṣọra 
ti o mu ba nyin ti kara to, ijirẹbẹ nyin ti t6, ani 
irunu, ani ibẹru, ani ifẹ gbigbona, ani itara, 
ani igbẹsan! Ninu ohun gbogbo ẹ ti farahan 
pe ara nyin mô ninu ọran na. 

12 Nitorina, bi mo tilẹ ti kọwe si nyin, emi 
kò kọ ọ nitori ẹniti o ṣe ohun buburu na, tabi 
nitori ẹniti a fi ohun buburu na ṣe, ṣugbọn ki 
aniyan nyin nitori wa le farahan niwaju Ọlọ— 
run. 
13 Nitorina a ti fi itunu nyin tù wa ninu; ati 
ni itunu wa a yò gidigidi nitori ayò Titu, nitori 
lati ọdọ gbogbo nyin li a ti tu ẹmi rẹ̀ lara. 

14 Bi mo tilẹ ti leri ohunkohun fun u nitori 
nyin, a kò dojuti mi; ṣugbọn gẹgẹ bi awa ti sọ 
ohun gbogbo fun nyin li otitọ, gẹgẹ bẹli ori ti 
a lé niwaju Titu si jasi otitọ. 

15 Iyẹnu rẹ̀ si di pupò gidigidi si nyin, bi on 
ti nranti igbọran gbogbo nyin, bi ẹ ti fi ibẹru 
ati iwarìri tẹwọgbà a. 

16 Mo yò nitoripe li ohun gbogbo mo ni ig— 
bẹkẹle ninu nyin. 


8 1PẸLUPẸLU, ará, awa nsọ fun nyin niti 
ore—ọfẹ Ọlọrun, ti a fifun awọn ijọ Ma— 
kedonia; 

2 Bi o tijẹ pe ninu ọpọ idanwò ipọnju, òpọ— 
lọpọ ayò wọn ati ibu aini wọn di pipọ si ọrọ 
ilawọ wọn, 

3 Nitori mo jẹri pe gẹgẹ bi agbara wọn, ani 
ju agbara wọn, nwọn ṣe e lati ifẹ inu ara wọn, 

4 Nwọn nfi ẹ̀bẹ pipọ rọ wa niti ẹbun ọfẹ yi, 
ati ti idapọ ninu iṣẹ—iranṣẹ fun awọn enia 
mim: 

5 Ati eyi, ki iṣe bi awa ti rò rí, ṣugbọn nwọn 
tẹ̀tekọ fi awọn tikarawọn fun Oluwa, ati fun 
wa, nipa ifẹ Ọlọrun; 

6 Tobẹ ti awa fi gba Titu niyanju pe, bi o ti 
bẹ̀rẹ na, bẹni ki o si pari ẹbun ọfẹ yi ninu 
nyin pẹlu. 


Ii. KORINTI 7, 8 
7 Ṣugbọn bi ẹnyin ti pò li ohun gbogbo, ni 
igbagbQ, ati ọrọ, ati ìmọ, ati ninu igbiyanjú 
gbogbo, ati ni ifẹ nyin si wa, ẹ kiyesi ki ẹnyin 
ki o pò ninu ẹbun ọfẹ yi pẹlu. 

8 Kì iṣe nipa aṣẹ ni mo fi nsọ, ṣugbọn ki a le 
ri idi otitọ ifẹ nyin pẹlu, nipa igbiyanjú awọn 
ẹlomiran. 

9 Nitori ẹnyin mọ ore—ọfẹ Oluwa wa Jesu 
Kristi, pe bi on ti jẹ ọlọrò rí, ṣugbọn nitori nyin 
o di falaka, ki a le sọ nyin di ọlọrọ nipa aini rẹ̀. 

10 Ati ninu eyi ni mo fi imọran mi fun 
nyin: nitori eyi ṣanfani fun nyin, ẹnyin ti o kẹ 
bẹrẹ niwọn ọdún ti o kọja, kì iṣe lati ṣe ni— 
kan, ṣugbọn lati fẹ pẹlu. 

11 Njẹ nisisiyi ẹ pari ṣiṣe na pẹlu; bi imu— 
ra—tẹlẹ ati ṣe ti wa, bẹni ki ipari si wa lati inu 
agbara nyin: 

12 Nitori bi imura—tẹlẹ ba wà ṣaju, o jasi 
itẹwọgbà gẹgẹ bi ohun ti enia bá ni, kì iṣe 
gẹgẹ bi ohun ti kò ni. 

13 Nitori emi kò fẹ ki awọn ẹlomiran wà ni 
irọrun, ki o si jẹ ipọnju fun nyin, 

14 Ṣugbọn nipa idọgba, pe ki ọpọlọpọ ini 
nyin li akoko yi le ṣe ẹkún aini wọn, ki ọòpọ— 
lọpọ ini wọn pẹlu le ṣe ẹkún aini nyin: ki 
idọgba ki o le wà: 

15 Gẹgẹ bi a ti kọ ọ pe, Ẹniti o kú pòju, kò ni 
nkan le; ẹniti o si kò kere ju, kò ṣe alainito. 

16 Ṣugbọn ọpé ni fun Ọlọrun, ẹniti o fi itara 
aniyan kanna yi si ọkàn Titu fun nyin. 

17 Nitori on gbà òrọ iyanju nitôtọ; ṣugbọn bi 
o ti ni itara pipọ, on tikararẹ̀ tọ nyin wá fun 
ara rẹ̀. 

18 Awa ti rán arakunrin na pẹlu rẹ̀, iyìn 
ẹniti o wà ninu ihinrere yiká gbogbo ijọ. 

19 Kì si iṣe bẹ nikan, ṣugbọn ẹniti a ti yàn 
pẹlu lati ọdọ ijọ wá lati má bá wa rìn kiri ninu 
ọran ore—ọfẹ yi, ti awa nṣe iranṣẹ rẹ̀ fun ogo 
Oluwa, ati imura—tẹlẹ wa. 

20 Awa nyẹra fun eyi, ki ẹnikẹni má ba ri Wi 
si wa nitori òpọ yi ti awa pin. 

21 Awa ngbero ohun rere, kì iṣe niwaju 
Oluwa nikan, ṣugbọn niwaju enia pẹlu. 

22 Awa si ti rán arakunrin wa pẹlu wọn, 
ẹniti awa ri daju nigba pipọ pe o ni itara ninu 
ohun pipọ, ṣugbọn nisisiyi ni itara rẹ̀ tubọ pọ 
si i nipa igbẹkẹle nla ti o ni si nyin. 

23 Bi ẹnikẹni ba mbẹ̀re ẹniti Titu iṣe, ẹlẹgbẹ 
ati olubaṣiṣẹ mi ni nitori nyin: tabi awọn ara— 
kunrin wa li ẹnikẹni mbẹ̀re ni, iranṣẹ ijọ ni 
nwọn iṣe, ati ogo Kristi. 

24 Nitorina ẹ fi ẹri ifẹ nyin hàn wọn niwaju 
ijọ, ati iṣogo wa nitori nyin. 


II. KORINTI 9, 10 
1NITORI nipa ti ipinfunni fun awọn enia 
mimẹ̀, kò ni pe mo nkọwe si nyin ju bẹ lọ. 

2 Nitori mo mò imura—tẹlẹ nyin, eyiti mo fi 
yangan fun awọn ara Makedonia nitori nyin, 
pe, Akaia ti mura tan niwọn ọdún kan ti o 
kọja; itara nyin si ti rú ọpọlọpọ soke. 

3Ṣugbọn mo ti rán awọn arakunrin, ki 
iṣogo wa nitori nyin ki o máṣe jasi asan niti 
ọran yi; pe gẹgẹ bi mo ti wi, ki ẹnyin ki o le 
mura tẹlẹ: 

4Bi awọn ninu ará Makedonia ba bá mi 
wá, ti nwọn si bá nyin li aimura tẹlẹ, ki oju ki 
o máṣe tì wa (laiwipe ẹnyin,) niti igbẹkẹle yi. 

5 Nitorina ni mo ṣe rò pe o yẹ lati gbà 
awọn arakunrin niyanju, ki nwọn ki o ṣaju tò 
nyin wá, ki nwọn ki o si mura ẹ̀bun nyin silẹ, 
ti ẹ ti ṣe ileri tẹlẹ ki a le ṣe eyi na silẹ, ki o le 
jasi bi ohun ẹ̀bun, ki o má si ṣe dabi ti ojukò— 
koro. 

6Ṣugbọn eyi ni mo wipe, Ẹniti o ba fun— 
Tugbin kiun, kiun ni yio ká; ẹniti o ba si fun— 
rugbin, pupọ, pupọ ni yio ká. 

7 Ki olululuku enia ki o ṣe gẹgẹ bi o ti pinnu 
li ọkàn rẹ̀; kì iṣe àfẹ̀kùnṣe, tabi ti alaigbọdọ má 
ṣe: nitori Ọlọrun fẹ oninudidun ọlọrẹ. 

8 Ọlọrun si le mu ki gbogbo ore-ọfẹ ma bisi 
ifun nyin; ki ẹnyin, ti o ni anito ohun gbogbo 
nigbagbogbo, le má pò si i ni iṣé rere gbogbo: 

9 (Gẹgẹ bi a ti kọ ọ pe, O ti fọnka; o ti fifun 
awọn talakà: ododo rẹ̀ duro lailai. 

10 Njẹ ẹniti nfi irugbin fun afunrugbin, ati 
akara fun onjẹ, yio fi irugbin fun nyin, yio si 
sọ ọ di pipọ fun irugbin, yio si mu eso ododo 
nyin bi si i.) 

11 Ẹnyin ti a ti sọ di ọlọrọ ninu ohun gbogbo, 
fun ilawọ gbogbo ti nṣiṣẹ ọpẹ si Ọlọrun nipa 
wa. 
12 Nitori iṣẹ—iranṣẹ ìsin yi kò fi kun iwọn 
aini awọn enia mimQ nikan, ṣugbọn o tubọ pọ 
si i nipa Ọpọlọpọ ọpẹ si Ọlọrun, 

13 Lẹhin ti nwọn fi iṣẹ—isin yi dan nyin wo, 
nwọn yin Ọlọrun li ogo fun itẹriba ijẹwọ nyin 
si ihinrere Kristi, ati fun ilàwọ ìdawò nyin fun 
Wọn ati fun gbogbo enia; 

14 Nigbati awọn tikarawọn pẹlu ẹ̀bẹ nitori 
nyin nṣafẹri nyin nitori ọpọ ore—ọfẹ Ọlọrun ti 
mbẹ ninu nyin. 

15 Ọpẹ ni fun Ọlọrun nitori alailesọ ẹ̀bun rẹ̀. 

l 0 1ṢUGBỌN emi Paulu tikarami fi inu 
tut(i ati ìwa pẹlẹ Kristi bẹ̀ nyin, emi ẹni 

irẹlẹ loju nyin nigbati mo wà larin nyin, ṣugbọn 

nigbati emi kò si, mo di ẹni igboiya si nyin. 


840 


2Ṣugbọn emi bẹ̀ nyin pe ki o máṣe nigbati 
mo wà larin nyin ni mo fi igboiya han pẹlu 
igbẹkẹle ti mo rò pe mo ni igboiya si awọn 
kan, ti nrò wa si bi ẹniti nrin nipa ti ar'a. 

3 Nitoripe bi awa tilẹ nrìn ni ti ara, ṣugbọn 
awa kò jagun nipa ti ara: 

4 (Nitori ohun ija wa kì iṣe ti ara, ṣugbọn o 
li agbara ninu Ọlọrun lati wô ibi giga palẹ;) 

5 Awa nsọ gbogbo ero kalẹ, ati gbogbo ohun 
giga ti ngbé ara rẹ̀ ga si ìmọ Ọlọrun, awa si 
ndi gbogbo ero ni igbekun wá si itẹriba fun 
Kristi; 

6 Awa si ti mura tan lati gbẹsan gbogbo 
aigbọran, nigbati igbọran nyin ba pé. 

TẸnyin si nwò nkan gẹgẹ bi nwọn ti fi ara 
hàn lode. Bi ẹnikẹni ba gbẹkẹle ara rẹ̀ pe, ti 
Kristi li on iṣe, ẹ jẹ ki on kì o si tún rò eyi ninu 
ara rẹ̀ pe, bi on ti jẹ ti Kristi, gẹgẹ bẹli awa pẹlu 
si jẹ ti Kristi. 

8 Nitori bi mo tilẹ nṣogo aṣerekọja nitori aṣẹ 
Wa, ti Oluwa ti fifun wa fun idagbasoke nyin ki 
iṣe fun ìbiṣubu nyin, oju ki yio tì mi; 

9 Ki o máṣe dabi ẹnipe emi o fi iwe—kikọ 
dẹruba nyin. 

10 Nitori nwọn wipe, iwe rẹ̀ wuwo, nwọn si 
lagbara; ṣugbọn ìrísi rẹ̀ jẹ alailera, òrọ rẹ̀ kò ni— 
lari 


11 Ki irú enia bẹ ki o ro bayi pe, irú ẹniti 
awa iṣe li ọrọ nipa iwe—kikọ nigbati awa kò 
si, irú bẹli awa o si jẹ ni iṣe pẹlu nigbati awa 
ba wà. 

12 Nitoripe awa kò daṣa ati kà ara wa m€, 
tabi ati fi ara wa wé awọn miran ninu wọn ti 
fìyìn ara wọn; ṣugbọn awọn tikarawọn jẹ ala— 
iloye nigbati nwọn nfi ara wọn diwọn ara 
wọn, ti nwọn si nfi ara wọn wé ara wọn. 

13Ṣugbọn awa kò ṣogo rekọja alà wa, ṣugbọn 
nipa álà ti Ọlọrun ti pín fun wa, ani álà kan lati 
de ọdọ nyin. 

14 Nitori awa kò nawọ wa rekọja rara, bi 
ẹnipe awa kò de ọdọ nyin: nitori awa tilẹ de 
ọdọ nyin pẹlu ninu ihinrere Kristi. 

15 Awa kò ṣogo rekọja álà wa, eyini ni lori iṣẹ 
ẹlomiran; ṣugbọn awa ni ireti pe, bi igbagbọ 
nyin ti ndagba si i, gẹgẹ bi àla wa awa o di 
gbigbega lọdọ nyin si i lọpọlọpọ, 

16 Ki a ba le wasu ihinrere ani ni ẹkún ti 
mbẹ niwaju nyin, ki a má si ṣogo ninu àlà 
ẹlomiran nipa ohun ti o wà li arọwọto. 

17 Ṣugbọn ẹniti o ba nṣogo, ki o má ṣogo 
ninu Oluwa. 

18 Nitoripe kì iṣe ẹniti nyìn ara rẹ̀ li o yanju, 
bikoṣe ẹniti Oluwa yìn. 


841 


l l 1ẸNYIN iba gbà mi diẹ ninu were 
mi: ati nitoto, ẹ gbà mi. 

2 Nitoripe emi njowú lori nyin niti owú ẹni 
ìwa—bi—Ọlọrun: nitoriti mo ti fi nyin fun ọkọ 
kan, ki emi ki o le mu nyin wá bi wundia ti o 
mọ sọdọ Kristi. 

3Ṣugbọn ẹru mba mi pe, li ohunkohun, 
gẹgẹ bi ejò ti tàn Efa jẹ nipasẹ arekereke rẹ̀, ki 
a maṣe mu ero—ọkàn nyin bajẹ kuro ninu inu 
kan ati iwa mimé nyin si Kristi. 

4 Nitori bi ẹniti mbò wá ba nwasu Jesu mi— 
ran, ti awa kò ti wasu rí, tabi bi ẹnyin ba gbà 
ẹmí miran, ti ẹnyin kò ti gbà ri, tabi ihinrere 
miran, ti ẹnyin kò ti tẹwọgbà, ẹnyin iba ṣe 
rere lati fi ara da a. 

5 Nitori mo ṣiro rẹ pe emi kò rẹ̀hin li ohun— 
kohun si awọn Aposteli gigagiga na. 

6 Ṣugbọn bi mo tilẹ jẹ òpe li ẹ̀rọ, ki iṣe ni 
ìmọ; ṣugbọn awa ti fihan dajudaju fun nyin 
larin gbogbo enia. 

7 Tabi ẹ̀ṣẹ ni mo dá ti emi nrẹ̀ ara mi silẹ ki 
a le gbé nyin ga, nitoriti mo ti wasu ihinrere 
Ọlọrun fun nyin lọfẹ? 

8 Emi ja ijọ miran li ole, mo ngbà owo ki 
emi ki o le sìn nyin. 

9 Nigbati mo si wà pẹlu nyin, ti mo si ṣe 
alaini, emi kò jẹ ẹrù fun ẹnikẹni: nitoriti ohun 
ti mo ṣe alaini awọn ara ti o ti Makedonia wá 
fi kún u; ati ninu ohun gbogbo mo ti pa ara mi 
mẹ ki emi maṣe jẹ ẹrù fun nyin, bẹli emi ô si 
má pa ara mi mọ. 

10 Bi otitọ Kristi ti mbẹ ninu mi, kò sí ẹniti o 
le da mi lẹkun iṣogo yi ni gbogbo ẹkùn Akaia. 

11 Nitori kini? nitori emi kò fẹran nyin ni 
bi? Ọlọrun mẹ̀. 

12 Ṣugbọn ohun ti mo nṣe li emi ô si ma ṣe, 
ki emi ki o le mu igberaga kuro lọwọ awọn ti 
gberaga pe ninu ohun ti nwọn nṣogeo, ki a le ri 
wọn gẹgẹ bi awa. 

13 Nitori irú awọn enia bẹ li awọn eke 
Aposteli, awọn ẹniti nṣiṣẹ ẹ̀tan, ti npa ara 
wọn dà di Aposteli Kristi. 

14 Kì si iṣe ohun iyanu; nitori Satani tika— 
rarẹ̀ npa ara rẹ̀ dà di angẹli imọlẹ. 

15 Nitorina kì iṣe ohun nla bi awọn iranṣẹ 
rẹ̀ pẹlu ba pa ara wọn dà bi awọn iranṣẹ 
ododo; igbẹhin awọn ẹniti yio ri gẹgẹ bi iṣẹ 
wọn. 

16 Mo si tún wipe, Ki ẹnikẹni ki o máṣe rò 
pe aṣiwẹ̀re ni mi; ṣugbọn bi bẹ ba ni, ẹ gbà mi 
bi aṣiwere, ki emi ki o le gbé ara mi ga diẹ. 

17 Ohun ti emi nsọ, emi kò sọ ọ nipa ti Olu— 
wa, ṣugbọn bi aṣiwẹ̀ré ninu igbẹkẹle iṣogo yi. 


li. KORINTI 11, 12 
18 Ọpọlọpọ li o sa nṣogo nipa ti ara, emi ô 
ṣogo pẹlu. 

13 Nitori ẹnyin fi inu didùn gbà awọn 
aṣiwẹ̀re, nigbati ẹnyin tikaranyin jẹ ọlẹgbọn. 

20 Nitori ẹnyin farada a bi ẹnikan ba sọ nyin 
di ond, bi ẹnikan ba jẹ nyin run, bi ẹnikan ba 
gbà lọwọ nyin, bi ẹnikan ba gbé ara rẹ̀ ga, bi 
ẹnikan ba gbá nyin loju. 

21 Emi nwi lọna ẹ̀gan, bi ẹnipe awa jẹ alaile— 
Ta. Ṣugbọn ninu ohunkohun ti ẹnikan ni igbo— 
iya (emi nsọrọ were), emi ni igboiya pẹlu. 

22 Heberu ni nwọn bi? bẹli emi. Israeli ni 
nwọn bi? bẹli emi. Irú ọmọ Abrahamu ni 
nwọn bi? bẹli emi. 

23 Iranṣẹ Kristi ni nwọn bi? (emi nsọ bi 
aṣiwẹ̀re) mo ta wọn yọ; niti lala lọpọlọpọ, niti 
paṣan mo rekọja, niti tubu nigbakugba, niti 
ikú nigbapupọ. 

24 Nigba marun ni mo gbà paṣan ogoji dín 
kan lọwọ awọn Ju. 

25 Nigba mẹta li a fi ọgọ lù mi, ẹkanṣoṣo li a 
sọ mi li okuta, ẹmẹta li ọkò rì mi, ọsán kan ati 
oru kan ni mo wà ninu ibú. 

26 Ni irin àjò nigbakugba, ninu ewu omi, 
ninu ewu awọn ọlọṣa, ninu ewu awọn ara ilu 
mi, ninu ewu awọn keferi, ninu ewu ni ilu, 
ninu ewu li aginjù, ninu ewu loju okun, ninu 
ewu larin awọn eke arakunrin; 

27 Ninu lálá ati irora, ninu iṣọra nigbakugba, 
ninu ebi ati orùngbẹ, ninu àwẹ nigbakugba, 
ninu otutù ati ìhoho. 

28 Pẹlu nkan wọnni ti o wà lode, eyi ti 
nwọjọ tì mi li ojojum6é, emi ko yé ṣe aniyan 
gbogbo ijọ. 

29 Tani iṣe alailera, ti emi kò ṣe alailera? tabi 
tali a mu kọsẹ̀, ti ara mi kò gbina? 

30 Bi emi kò le ṣaima ṣogo, emi o kuku ma 
ṣogo nipa awọn nkan ti iṣe ti ailera mi. 

31 Ọlọrun ati Baba Oluwa wa Jesu Kristi, ẹniti 
iṣe olubukún julọ lailai, mò pe emi kò ṣeke. 

32 Ni Damasku, bálẹ ti o wà labẹ ọba Areta 
fi ẹgbẹ ogun ká ilu awọn ara Damasku má, o 
nfẹ mi lati mu: 

33 Ati loju ferese ninu agbọn li a si ti Sọ mi 
kalẹ lẹhin odi, ti mo si b lọwọ rẹ̀. 


1l 2 1 EMI ko le ṣe aiṣogo bi kò tilẹ ṣe an— 
fani. Nitori emi ô Wá si iran ati iṣipa— 
ya Oluwa. 
2Emi mò ọkunrin kan ninu Kristi ni ọdún 
mẹrinla sẹhin, (yala ninu ara ni, emi kò mò; 
tabi lati ara kuro ni, emi kò mò; Ọlọrun ni o 
mọ): a gbé irú enia bẹ lọ si òrun kẹta. 


II. KORINTI 12, 13 

3 Emi si ti mò irú ọkunrin bẹ, (yala li ara 
ni, tabi lati ara kuro ni, emi kò mò: Ọlọrun 
mọ) 

4 Bi a ti gbé e lọ soke si Paradise, ti o si gbọ 
Ọrọ ti a kò le sọ, ti kò tẹ fun enia lati ma sọ. 

5 Nipa irú ẹni bẹ li emi ô ma ṣogo: ṣugbọn 
nipa ti emi tikarami emi kì yio ṣogo, bikoṣe 
ninu ailera mi. 

6 Nitoripe bi emi tilẹ nfẹ ma ṣogo, emi kì 
yio jẹ aṣiwẹ̀re; nitoripe emi ô sọ otitọ: ṣugbọn 
mo kò, ki ẹnikẹni ki o má ba fi mi pẹ̀ jù 
ohun ti o ri ti emi jẹ lọ, tabi ju eyiti o gbọ 
lẹnu mi. 

7 Ati nitori òpọlọpọ iṣipaya, ki emi ki o má 
ba gbé ara mi ga rekọja, a si ti fi ẹgún kan si 
mi lara, iranṣẹ Satani, lati pọn mi loju, ki emi 
ki o má ba gberaga rekọja. 

8 Nitori nkan yi ni mo ṣe bẹ̀ Oluwa nigba 
mẹta pe, ki o le kuro lara mi. 

9On si wi fun mi pe, Ore-ẹfẹ. mi to fun ọ: 
nitoripe a sọ agbara mi di pipé ninu ailera. 
Nitorina tayẹòtayò li emi ô kuku ma ṣogo 
ninu ailera mi, ki agbara Kristi ki o le má 
gbe inu mi. 

10 Nitorina emi ni inu didùn ninu ailera 
gbogbo, ninu ẹ̀gan gbogbo, ninu aini gbogbo, 
ninu inunibini gbogbo, ninu wahalà gbogbo 
nitori Kristi: nitori nigbati mo ba jẹ alailera, 
nigbana ni mo di alagbara. 

11 Mo di wẹ̀re nipa ṣiṣogo; ẹnyin li o mu mi 
ṣe e: nitoriti o tẹ ti ẹ ba yìn mi: nitoriti emi kò 
rẹ̀hin li ohunkohun si awọn Aposteli gigagiga 
na, bi emi kò tilẹ jamọ nkankan. 

12 Nitotọ a ti ṣe iṣẹ àmi Aposteli larin nyin 
ninu stiru gbogbo, ninu iṣẹ àmi, ati iṣẹ iyanu, 
ati iṣẹ agbara. 

13 Nitori ninu kili ohun ti ẹnyin rẹ̀hin si ijọ 
miran, bikoṣe niti pe emi tikarami ko jẹ oni— 
yọnu fun nyin? ẹ dari aṣiṣe yi ji mi. 

14 Kiyesi i, igba kẹta yi ni mo mura tan lati 
tò nyin wá; emi kì yio si jẹ oniyọnu fun nyin: 
nitoriti emi kò wá nkan nyin, bikoṣe ẹnyin 
tikaranyin: nitoriti kò té fun awọn ọmọ lati 
ma tò iṣura jọ fun awọn ôbi wọn, bikoṣe 
awọn ôbi fun awọn ọmọ wọn. 

15 Emi é si fi ayọ náwo, emi ô si ná ara mi 
fun ọkàn nyin nitôtọ; bi mo tilẹ fẹ nyin lọpọ— 
lọpọ, diẹ li a ha fẹran mi? 

16 Ṣugbọn o dara bẹ̀, ti emi kò dẹruba nyin: 
ṣugbọn bi ọlọgbọn, emi nfi ẹ̀rọ mu nyin. 

17 Emi ha rẹ̀ nyin jẹ nipa ẹnikẹni ninu 
awọn ti mo rán si nyin bi? 

18 Mo bẹ̀ Titu, mo si rán arakunrin kan pẹlu 


aa2 


rẹ̀; Titu ha rẹ̀ nyin jẹ bi? nipa ẹmí kanna kẹ 
awa rìn bi? òna kanna kẹ awa tò bi? 

193 Ẹnyin ha rò pe ni gbogbo akoko yi àwa 
nṣe àwíjàre niwaju nyin? awa nsòrọ niwaju 
Ọlọrun ninu Kristi: ṣugbọn awa nṣe ohun 
gbogbo, olufẹ ọwọn, lati mu nyin duro. 

20 Nitori ẹru mba mi pe, nigbati mo ba de, 
emi kì yio bá nyin gẹgẹ bi irú eyi ti mo fẹ, ati 
pe ẹnyin ô si ri mi gẹgẹ bi irú eyi ti ẹnyin kò 
fẹ: ki ija, owu-—jijẹ, ibinu, ipinya, isọrọ— 
ẹni-—lẹhin, ijirọsọ, igberaga, irukerudo, ki o 
má ba wà: 

21 Ati nigbati mo ba si pada de, ki Ọlọrun 
mi má ba rẹ̀ mi sílẹ loju nyin, ati ki emi ki o 
má bá sọkun nitori ọpọlọpọ awọn ti o ti ṣẹ̀ 
na, ti nwọn kò si ronupiwada ẹ̀ṣẹ ìwa—Eeri, ati 
ti àgbere, ati ti wọbia ti nwọn ti dá. 


l 3 1 EYI li o di igba kẹta ti emi ntò nyin 
wá. Li ẹnu ẹlẹri meji tabi mẹta li a o 
fi idi òrọ gbogbo mulẹ. 

2 Mo ti sọ fun nyin ṣaju, mo si nsọ fun nyin 
tẹlẹ, bi ẹnipe mo wà pẹlu nyin nigba keji, ati 
bi emi kò ti si lọdọ nyin nisisiyi, mo kọwe si 
awọn ti o ti ṣẹ̀ na, ati si gbogbo awọn ẹlomi— 
Tan, pe bi mo ba tún pada wá, emi kì yio da 
wọn si: 

3 Niwọnbi ẹnyin ti nwá àmi Kristi ti nsọrọ 
ninu mi, ẹniti ki iṣe ailera si nyin, ṣugbọn ti o 
jẹ agbara ninu nyin. 

4 Nitoripe a kàn a mọ agbelebu nipa aile— 
ra, ṣugbọn on wà laye nipa agbara Ọlọrun. 
Nitori awa pẹlu jasi alailera ninu rẹ̀, ṣugbọn 
awa ô wà laye pẹlu rẹ̀ nipa agbara Ọlọrun si 
nyin. 

SẸ ma wadi ara nyin, bi ẹnyin bá wà ninu 
igbagbẹ; ẹ má dan ara nyin wò. Tabi ẹnyin 
tikaranyin kò mò ara nyin pe Jesu Kristi wà 
ninu nyin? afi bi ẹnyin ba jẹ awọn ti a tanù. 

6 Ṣugbọn mo ni igbẹkẹle pe ẹnyin ô mò pe, 
awa kì iṣe awọn ti a tanù. 

7? Njẹ awa ngbadura si Ọlọrun, ki ẹnyin ki o 
máṣe ibikibi kan; kì iṣe nitori ki awa ki o le fi 
ara hàn bi awọn ti a mò daju, ṣugbọn ki ẹnyin 
ki o le ma ṣe eyi ti o dara, bi awa tilẹ dabi 
awọn ti a tanù. 

8 Nitori awa kò le ṣe ohun kan lodi si otitọ, 
bikoṣe fun otitọ. 

3 Nitori awa nyò, nigbati awa jẹ alailera, ti 
ẹnyin si jẹ alagbara: eyi li awa si ngbadura fun 
pẹlu, ani pipe nyin. ; 

10 Nitori idi eyi, nigbati emi kò si, mo 
kọwe nkan wọnyi pe, nigbati mo ba de, ki 


843 


emi ki o má ba lò ikannú, gẹgẹ bi aṣẹ ti Olu— 
wa ti fifun mi fun idagbasoke, kì si iṣe fun 
iparun. 

11 Li akotan, ará, odigboṣe. Ẹ jẹ pipé, ẹ tú— 
juka, ẹ jẹ oninu kan, ẹ ma wà li alafia; Ọlọrun 
ifẹ ati ti alafia yio wà pẹlu nyin. 

12 Ẹ fi ifẹnukonu mimQ kí ara nyin. 


GALATIA 


13Gbogbo awọn enia mimé kí nyin. 
14 Ore-ọfẹ Jesu Kristi Oluwa, ati ifẹ Ọlọrun, 
ati ìdapọ ti Ẹmí Mim, ki o wà pẹlu gbogbo 
A kọ Episteli keji si awọn ara Korinti lati 
Filippi lọ, ilu kan ni Makedonia, 
lati ọwọ Titu ati Luku. 


1,2 


EPISTELI TI PAULU APOSTELI 


AWỌN ARA GALATIA 


PAULU, Aposteli (ki iṣe lati ọdọ enia 

wá, tabi nipa enia, ṣugbọn nipa Jesu 
Kristi, ati Ọlọrun Baba, ẹniti o jí i dide kuro 
ninu okú), 

2 Ati gbogbo awọn arakunrin ti o wà pẹlu 
mi, si awọn ijọ Galatia: 

3 Ore-ọfẹ si nyin ati alafia lati ọdọ Ọlọrun 
Baba wá, ati Jesu Kristi Oluwa wa, 

4 Ẹniti o fi on tikalarẹ̀ fun ẹ̀ṣẹ wa, ki o le gbà 
wa kuro ninu aiye buburu isisiyi, gẹgẹ bi ifẹ 
Ọlọrun ati Baba wa: 

5 Ẹniti ogo wà fun lai ati lailai. Amin. 

6 Ẹnu yà mi nitoriti ẹ tete kuro lọdọ ẹniti o 
pẹ nyin sinu ore-ọfẹ Kristi, si ihinrere miran: 

7 Eyiti kì iṣe omiran; bi o tilẹ ṣe pe awọn 
kan wà ti nyọ nyin lẹnu, ti nwọn si nfẹ yi 
ihinrere Kristi pada. 

8Ṣugbọn bi o ṣe awa ni, tabi angẹli kan lati 
ọrun wá, li o ba wasu ihinrere miran fun nyin 
ju eyiti a ti wasu fun nyin lọ, jẹ ki o di ẹni ifibu. 

9 Bi awa ti wi ṣaju, bẹni mo si tún Wi nisi— 
siyi pe, Bi ẹnikan ba wasu ihinrere miran fun 
nyin jù eyiti ẹnyin ti gbà lọ, jẹ ki o di ẹni ifibu. 

10 Njẹ nisisiyi enia ni emi nyi lọkàn pada 
tabi Ọlọrun? tabi enia ni emi nfẹ lati wù? ni— 
toripe bi emi ba si nwù enia, emi kì yio le ṣe 
iranṣẹ Kristi. 

11 Ṣugbọn, ará, mo fẹ ki ẹ mò pe ihinrere ti 
mo ti wasu kì iṣe nipa ti enia. 

12 Nitori kì iṣe lọwọ enia ni mo ti gbà a, bẹli 
a kò fi kẹ mi, ṣugbọn nipa ifihan Jesu Kristi. 

13 Nitori ẹnyin ti gburé ìwa—aiye mi nigba 
atijọ ninu ìsin awọn Ju, bi mo ti ṣe inunibini 
si ijọ enia Ọlọrun rekọja álà, ti mo si bà a jẹ: 

14 Mo si ta ọpọlọpọ awọn ẹlẹgbẹ mi yọ ninu 
isin awọn Ju larin awọn ara ilu mi, mo si ni ita— 
ra lọpọlọpọ si ofin atọwọdọwọ awọn baba mi. 


15 Ṣugbọn nigbati o wù Ọlọrun, ẹniti o yà 
mi sọtọ lati inu iya mi wá, ti o si pé mi nipa 
ore-ọfẹ rẹ̀, 

16 Lati fi Ọmọ rẹ̀ hàn ninu mi, ki emi le má 
wasu rẹ̀ larin awọn Keferi; lojukanna emi kò 
bá ara ati ẹ̀jẹ gbìmọ pò: 

17 Bẹni emi kò gòke lọ si Jerusalemu tọ 
awọn ti iṣe Aposteli ṣaju mi; ṣugbọn mo lọ si 
Arabia, mo si tún pada wá si Damasku. 

18 Lẹhin ọdún mẹta, nigbana ni mo gòke lọ 
si Jerusalemu lati lọ kí Peteru, mo si gbé ọdọ 
rẹ̀ ni ijọ mẹdogun. 

19 Ṣugbọn emi kò ri ẹlomiran ninu awọn 
Aposteli miran, bikoṣe Jakọbu arakunrin Oluwa. 

20 Nkan ti emi nkòwe si nyin yi, kiyesi i, 
niwaju Ọlọrun emi kò ṣeke. 

21 Lẹhin na mo si wá si ẹkùn Siria ati ti Ki— 
likia; 

22 Mo sì jẹ ẹniti a kò mò li oju fun awọn ijọ 
ti o wà ninu Kristi ni Judea: 

23 Ṣugbọn kìki nwọn ti gbé pe, Ẹniti o ti nṣe 
inunibini si wa rí, si nwasu igbagbQ na nisisi— 
yi, ti o ti mbajẹ nigbakan rí. 

24 Nwọn si nyin Ọlọrun logo nitori mi. 


1LẸHIN ọdún mẹrinla, nigbana ni mo 
tún gòke lọ si Jerusalemu pẹlu Barnaba, 
mo si mu Titu lọ pẹlu mi. 

2 Mo si gòke lọ nipa ifihan, mo si gbe ihin— 
Tere na kalẹ niwaju wọn ti mo nwasu larin 
awọn Keferi, ṣugbọn nikòkọ fun awọn ti o jẹ 
ẹni—nla, ki emi kì o má ba sáre, tabi ki o má 
ba jẹ pe mo ti sáre lasan. 

3 Ṣugbọn a kò fi agbara mu Titu ti o wà pẹlu 
mi, ẹniti iṣe ara Hellene, lati kọla: 

4 Ati nitori awọn eke arakunrin ti a yẹ mu 
wò inu wa wá, awọn ẹniti o yẹ wa iṣe amí lati 


GALATIA. 2, 3 


ri omnira wa, ti awa ni ninu Kristi Jesu, ki 
nwọn ki o le mu wa wá sinu ìde: 

S Awọn ẹniti awa kò si fi àye fun lati dari 
Wa fun Wakati kan; ki otitọ ìhinrere ki o le má 
Wà titi pẹlu nyin. 

6 Ṣugbọn niti awọn ti o dabi ẹni nla, ohun— 
kohun ti o wú ki nwọn jasi, kò jẹ nkankan fun 
mi: Ọlọrun kò ṣe ojuṣáju ẹnikẹni: ani awọn ti 
o dabi ẹni—nla, kò kẹ mi ni nkankan. 

7 Ṣugbọn kàkà bẹ̀, nigbati nwọn ri pe a ti fi 
ihinrere ti awọn alaikọla le mi lọwọ, bi a ti fi 
ihinrere ti awọn onila le Peteru lọwọ; 

8 (Nitori ẹniti o ṣiṣẹ ninu Peteru si iṣẹ Apos— 
teli ti ikọla, on kanna li o ṣiṣẹ ninu mi fun 
awọn Keferi pẹlu), 

9 Ati nigbati Jakọbu, ati Kefa, ati Johannu, 
awọn ẹniti o dabi ọwòn, woye ore-ọfẹ ti a fi— 
fun mi, nwọn si fi ọwọ ọtún ìdapọ fun emi ati 
Barnaba, pe ki awa ki o má lọ sọdọ awọn Ke— 
feri, ati awọn sọdọ awọn onila. 

10 Kìki nwọn fẹ ki a má ranti awọn talakà, 
ohun kanna gan ti mo nfi titaratitara ṣe pẹlu. 

11 Ṣugbọn nigbati Peteru wá si Antioku, mo 
ta kò o li oju ara rẹ̀, nitoriti o jẹ ẹniti a ba 
bawi. 

12 Nitoripe ki awọn kan ti o ti ọdọ Jakọbu 
wá to de, o ti mba awọn Keferi jẹun: ṣugbọn 
nigbati nwọn de, o fà sẹhin, o si yà ara rẹ̀ si 
apakan, o mbẹ̀ru awọn ti iṣe onila. 

13 Awọn Ju ti o kú si jùmọ ṣe agabagebe bẹ 
gẹgẹ pẹlu rẹ̀; tobẹ ti nwọn si fi agabagebe 
wọn fà Barnaba tikararẹ lọ. 

14 Ṣugbọn nigbati mo ri pe nwọn kò rìn 
dede gẹgẹ bi otitọ ihinrere, mo wi fun Peteru 
niwaju gbogbo wọn pe, Bi iwọ, ti iṣe Ju, ba 
nrìn gẹgẹ bi ìwa awọn Keferi, laiṣe bi awọn 
Ju, eṣe ti iwọ fi nfi agbara mu awọn Keferi lati 
má rìn bi awọn Ju? 

15 Awa ti iṣe Ju nipa ẹda, ti kì si iṣe ẹlẹṣẹ ti 
awọn Keferi, 

16 Ti a mò pe a ko da ẹnikẹni lare nipa iṣẹ 
ofin, bikoṣe nipa igbagbQ ninu Jesu Kristi, ani 
awa na gbà Jesu Kristi gbQ, ki a ba le da wa 
lare nipa igbagbọ ti Kristi, kì si iṣe nipa iṣẹ 
ofin: nitoripe nipa iṣẹ ofin kò si enia kan ti a o 
dalare. 

17 Ṣugbọn nigbati awa ba nwá òna lati ri ida— 
lare nipa Kristi, bi a ba si ri awa tikarawa li 

18 Nitoripe bi mo ba si tun gbe ohun wọnni 
ti mo ti wô palẹ ré, mo fi ara mi han bi arufin. 

18 Nitoripe nipa ofin mo ti di oku si ofin, ki 
emi ki o le wà láye si Ọlọrun. 


844 


20 A ti kàn mi mọ agbelebu pẹlu Kristi: ṣugbọn 
mo wà láye, sibẹ ki iṣe emi mẹ, ṣugbọn Kristi 
wà láye ninu mi: wiwà ti mo si wà láye ninu 
ara, mo wa láye ninu igbagbọ Ọmọ Ọlọrun, 
ẹniti o fẹ mi, ti o si fi on tikararẹ̀ fun mi. 

21 Emi kò sọ ore—ọfẹ Ọlọrun di asan: nito— 
ripe bi ododo ba ti ipa ofin wá, njẹ Kristi kú 


lasan. 

3 1ẸNYIN alaironu ara Galatia, tani ha tàn 
nyin jẹ, ki ẹnyin ki o máṣe gbà otitọ gbẹ, 

li oju ẹniti a fi Jesu Kristi hàn gbangba lárin 

nyin li ẹniti a kàn mọ agbelebu. 

2Kìki eyi ni mo fẹ mọ lọwọ nyin pe, Nipa 
iṣẹ ofin li ẹnyin gbà Ẹmí bi, tabi nipa igbọran 
igbagbQ? 

3Bayi li ẹnyin ṣe alaironu to? ẹnyin ti o ti 
bẹ̀rẹ nipa ti Ẹmí a ha ṣe nyin pé nisisiyi nipa ti 
ara? 

4 Ẹnyin ha ti jìya ọpọlọpọ nkan wọnni la— 
san? bi o tilẹ ṣepe lasan ni. 

5 Nitorina ẹniti o fun nyin li Ẹmí na, ti o si 
ṣe iṣẹ—agbara larin nyin, nipa iṣẹ ofin li o fi 
nṣe e bi, tabi nipa igbọran igbagbQ? 

6 Gẹgẹ bi Abrahamu ti gbà Ọlọrun gbé, a si 
kà a si fun u li ododo. 

7 Nitorina ki ẹnyin ki o mò pe awọn ti iṣe ti 
igbagbé, awọn na ni iṣe ọmọ Abrahamu. 

8 Bi iwe—mimQ si ti ri i tẹlẹ pe, Ọlọrun yio 
dá awọn Keferi lare nipa igbagbQ, o ti wasu 
ihinrere ṣaju fun Abrahamu, o nwipe, Ninu 
rẹ li a o bukún fun gbogbo orilẹ—ẹ̀de. 

3 Gẹgẹ bẹli awọn ti iṣe ti igbagbô jẹ ẹni ala— 
bukún-—fun pẹlu Abrahamu olododo. 

10 Nitoripe iye awọn ti mbẹ ni ipa iṣẹ ofin 
Tobẹ labẹ ẹ̀gún: nitoriti a ti kọ ọ pe, Ifibu ni 
olukuluku ẹniti kò duro ninu ohun gbogbo ti 
a kọ sinu iwe ofin lati ma ṣe wọn. 

TI Nitori o daniloju pe, a kò da ẹnikẹni lare 
niwaju Ọlọrun nipa iṣẹ ofin: nitoripe, Olodo— 
do yio yẹ̀ nipa igbagbQ. 

12 Ofin kì si iṣe ti igbagbQ: ṣugbọn Ẹniti nṣe 
wọn yio yẹ̀ nipasẹ wọn. 

13 Kristi ti rà wa pada kuro lọwọ egun ofin, 
ẹniti a fi ṣe egun fun wa: nitoriti a ti kọ ọ pe, 
Ifibu li olukuluku ẹniti a fi kẹ sori igi: 

14Ki ibukún Abrahamu ki o le wá sori 
awọn Keferi nipa Kristi Jesu; ki awa ki o le 
gbà ileri Ẹmí nipa igbagbQ. 

15 Ará, emi nsòrọ bi enia; bi o tilẹ jẹ pe 
majẹmu enia ni, ṣugbọn bi a ba ti fi idi rẹ̀ 
mulẹ, kò si ẹniti o le sọ ọ di asan, tabi ti o le fi 
kún u mẹ. 


845 


16 Njẹ fun Abrahamu ati fun irú—ọmọ rẹ̀ li a 
ti ṣe awọn ileri na. On kò wipe, Fun awọn irú 
ọmọ, bi ẹnipe ọpọlọpọ; ṣugbọn bi ẹnipe ẹkan, 
ati fun irú-ọmọ rẹ, eyiti iṣe Kristi. 

17 Eyi ni mo nwipe, majẹmu ti Ọlọrun ti fi 
idi rẹ̀ mulẹ niṣaju, ofin ti o de lẹhin ọgbọn— 
le—nirinwo ọdún kò le sọ ọ di asan, ti a ba fi 
mu ileri na di alailagbara. 

18 Nitori bi ijogun na ba ṣe ti ofin, kì iṣe ti 
ileri mẹ: ṣugbọn Ọlọrun ti fi i fun Abrahamu 
nipa ileri. 

18 Njẹ ki ha li ofin? a fi kun u nitori irekọja 
titi irú-ọmọ ti a ti ṣe ileri fun yio fi de; a si ti 
ipasẹ awọn angẹli ṣe ìlana rẹ̀ lati ọwé alarina 
kan wá. 

20 Njẹ alarina kì iṣe alarina ti ẹnikan, ṣugbọn 
ẹòkan li Ọlọrun. 

21 Nitorina ofin ha lodi si awọn ileri Ọlọrun 
bi? Ki a má ri: nitori ibaṣepe a ti fi ofin kan 
funni, ti o lagbara lati sọni di aye, nitotọ odo— 
do iba ti ti ipasẹ ofin wá. 

22 Ṣugbọn iwe—mimQ ti sé gbogbo nkan mẹ 
sabẹ ẹ̀ṣẹ, ki a le fi ileri nipa igbagbQ ninu Jesu 
Kristi fun awọn ti o gbagbQ. 

23 Ṣugbọn ki igbagbQ to de, a ti pa wa m€ 
labẹ ofin, a si sé wa mẹ de igbagbQ ti a mbọ— 
wa fihàn. 

24 Nitorina ofin ti jẹ olukọni lati mu ni wá 
sọdọ Kristi, ki a le da wa lare nipa igbagbQ. 

25 Ṣugbọn lẹhin igbati igbagbe ti de, awa kò 
si labẹ olukọni mọ. 

26 Nitoripe ọmọ Ọlọrun ni gbogbo nyin, 
nipa igbagbọ ninu Kristi Jesu. 

27 Nitoripe iye ẹnyin ti a ti baptisi sinu 
Kristi, ti gbe Kristi WỌ. 

28 Kò le si Ju tabi Hellene, ẹrú tabi omnira, 
ọkunrin tabi obinrin: nitoripe ọkan ni gbogbo 
nyin jẹ ninu Kristi Jesu. 

28 Bi ẹnyin ba si jẹ ti Kristi, njẹ ẹnyin ni 
irú-ọmọ Abrahamu, ati arole gẹgẹ bi ileri. 


1NJẸ mo wipe, niwọn igbati arole na ba 
wà li ewe, kò yàtọ ninu ohunkohun si 
ẹrú bi o tilẹ jẹ oluwa ohun gbogbo; 

2 Ṣugbọn o wà labẹ olutọju ati iriju titi fi di 
akokò ti baba ti yàn tẹlẹ. 

3Gẹgẹ bẹ si li awa, nigbati awa wà li ewe, 
awa wà li ondẹ̀ labẹ ipilẹṣẹ ẹda: 

Ṣugbọn nigbati akokò kíkun na de, 
Ọlọrun rán Ọmọ rẹ̀ jade wá, ẹniti a bi ninu 
obinrin, ti a bi labẹ ofin, 

5 Lati ra awọn ti mbẹ labẹ ofin pada, ki awa 
ki o le gbà isọdọmọ. 


GALATIA 3,4 
6 Ati nitoriti ẹnyin nṣe ọmọ, Ọlọrun si ti 
rán Ẹmí Ọmọ rẹ̀ wá sinu ọkàn nyin, ti nke pe, 
Abba, Baba. 

7 Nitorina iwọ kì iṣe ẹrú mẹ, bikoṣe ọmọ; 
ati bi iwọ ba iṣe ọmọ, njẹ iwọ di arole Ọlọrun 
nipasẹ Kristi. 

8Ṣugbọn nigbati ẹnyin kò ti mò Ọlọrun ri, 
ẹnyin ti nsìnrú fun awọn ti kì iṣe ọlọrun nipa 
ẹda. 

93 Ṣugbọn nisisiyi, nigbati ẹnyin ti mò Ọlọ— 
run tan, tabi ki a sá kuku wipe, ẹ di mimọ 
fun Ọlọrun, €ha ti ri ti ẹ fi tun yipada si alai— 
lera ati alagbe ipilẹṣẹ ẹda, labẹ eyiti ẹnyin 
tun fẹ pada wa sinru? 

10 Ẹnyin nkiyesi ọjọ, ati oṣù, ati akokò, ati 
ọdún. 

11 Ẹru nyin mba mi, ki o má ba ṣe pe lasan 
ni mo ti ṣe lálá lori nyin. 

12 Ará, mo bẹ̀ nyin, ẹ dà bi emi; nitori emi 
dà bi ẹnyin: ẹnyin kò ṣe mi ni ibi kan. 

134Ṣugbọn ẹnyin mò pe ailera ara li o jẹ ki 
nwasu ihinrere fun nyin li akọṣe. 

14 Eyiti o si jẹ idanwo fun nyin li ara mi li ẹ 
kò kẹgàn, bẹni ẹ kò si kò; ṣugbọn ẹnyin gbà 
mi bi angẹli Ọlọrun, ani bi Kristi Jesu. ) 

15 Njẹ ayọ nyin igbana ha da? nitori mo gbà 
ẹ̀ri nyin jẹ pe, iba ṣe iṣe, ẹ ba yọ oju nyin jade, 
ẹ ba si fi wọn fun mi. 

16 Njẹ mo ha di ọta nyin nitori mo sọ otitọ 
fun nyin bi? 

17 Nwọn nfi itara wá nyin, ṣugbọn ki iṣe fun 
rere; nwọn nfẹ já nyin kuro, ki ẹnyin ki o le 
má wá wọn. 

18 Ṣugbọn o dara lati ma fi itara wá ni fun 
rere nigbagbogbo, kì si iṣe nigbati mo wà pẹlu 
nyin nikan. 

193 Ẹnyin ọmọ mi kekeke, ẹnyin ti mo tún 
nrọbi titi a o fi ṣe ẹda Kristi ninu nyin. 

20 Iba wù mi lati wà lọdọ nyin nisisiyi, ki 
emi ki o si yi ohùn mi pada nitoripe mo dámu 
nitori nyin. 

21 Ẹ wi fun mi, ẹnyin ti nfẹ wà labẹ ofin, ẹ 
kò ha gbẹ ofin? 

22 Nitori a ti kọ ọ pe, Abrahamu ni ọmọ 
ọkunrin meji, ọkan lati ọdọ ẹrú—binriìn, ati 
ọkan lati ọdọ omnira—obinrin. 

23 Ṣugbọn a bi eyiti iṣe ti ẹrúbinrin nipa ti 
ara; ṣugbọn eyi ti omnira—obinrin li a bí nipa 
ileri. 

24 Nkan wọnyi jẹ apẹrẹ: nitoripe awọn 
obinrin wọnyi ni majẹmu mejeji; ọkan lati 
ori oke Sinai wá, ti a bí li oko-ẹrú, ti iṣe 
Hagari. 


GALATIA 4—6 

25 Nitori Hagari yi ni òke Sinai Arabia, ti o 
si duro fun Jerusalemu ti o wà nisisiyi, ti o si 
Wà li oko—ẹrú pẹlu awọn ọmọ rẹ̀. 

26 Ṣugbọn Jerusalemu ti oke jẹ omnira, eyiti 
iṣe iya wa. 

27 Nitori a ti kọ ọ pe, Ma yò, iwọ àgan ti kò 
bímọ: bú si ayò ki o si kigbe soke, iwọ ti kò 
rTọbi rí; nitori awọn ọmọ ẹni alahoro pò jù ti 
abilekọ lọ. 

28 Njẹ ará, ọmọ ileri li awa gẹgẹ bi Isaaki. 

28 Ṣugbọn bi eyiti a bí nipa ti ara ti ṣe inu— 
nibini nigbana si eyiti a bí nipa ti Ẹmi, bẹ̀ si ni 
nisisiyi. 

30 Ṣugbọn iwe—mimQ ha ti wi? Lé ẹrú—bin— 
rin na jade ati ọmọ rẹ̀: nitori ọmọ ẹrú—binrin kì 
yio ba ọmọ omnira—obinrin jogun pò. 

31 Nitorina, ará, awa kì iṣe ọmọ ẹrú—binrin, 


bikoṣe ti omnira—obinrin. 

5 1NITORINA ẹ duro ṣinṣin ninu omnira 
na eyi ti Kristi fi sọ wa di omnira, ki ẹ má 

si ṣe tún fi ọrùn bọ àjaga ẹrú mQ. 

2 Kiyesi i, emi Paulu li o wi fun nyin pe, bi a 
ba kọ nyin nila, Kristi ki yio li re fun nyin li 
ohunkohun. 

3Mo si tún sọ fun olukuluku enia ti a kọ ni 
ila pe, o di ajigbese lati pa gbogbo ofin mé. 

4A ti yà nyin kuro lọdọ Kristi, ẹnyin ti nfẹ 
ki a da nyin lare nipa ofin; ẹ ti ṣubu kuro ninu 
ore—ọfẹ. 

5 Nitori nipa Ẹmí awa nfi igbagbọ duro de 
ireti ododo. 

6 Nitori ninu Kristi Jesu ikọla kò jẹ ohun kan, 
tabi aikọla; ṣugbọn igbagbQ ti nṣiṣẹ nipa ifẹ. 

7 Ẹnyin ti nsáre daradara; tani ha dí nyin 
lọwọ ki ẹnyin ki o máṣe gba otitọ? 

8 Iyipada yi kò ti ọdọ ẹniti o pẹ nyin wá. 

8 Iwukara kiun ni imu gbogbo iyẹfun wu. 

10 Mo ni igbẹkẹle si nyin ninu Oluwa pe, 
ẹnyin kì yio ni ero ohun miran; ṣugbọn ẹniti 
nyọ nyin lẹnu yio rù idajọ tirẹ̀, ẹnikẹni ti o wù 
ki o jẹ. 

11 Ṣugbọn, ara, bi emi ba nwasu ikọla sibẹ, 
ehatiṣe ti a nṣe inunibini si mi sibẹ? njẹ ikọsẹ 
agbelebu ti kuro. 

12 Emi iba fẹ ki awọn ti nyọ nyin lẹnu tilẹ 
ké ara wọn kuro. 

13 Nitori a ti pẹ nyin si omnira, ará; kiki pe 
ki ẹ máṣe lò omnira nyin fun àye sipa ti ara, 
ṣugbọn ẹ ma fi ifẹ sìn ọmọnikeji nyin. 

14 Nitoripe a kò gbogbo ofin já ninu òrọ kan, 
ani ninu eyi pe; Iwọ fẹ ọmọnikeji rẹ bi ara rẹ. 

15 Ṣugbọn bi ẹnyin ba mbù ara nyin ṣán, ti ẹ 


846 


si njẹ ara nyin run, ẹ kiyesara ki ẹ máṣe pa ara 
nyin run. 

16 Njẹ mo ni, Ẹ ma rìn nipa ti Ẹmí, ẹnyin kì 
yio si mu ifẹkufẹ ti ara ṣẹ. 

12 Nitoriti ara nṣe ifẹkufẹ lodi si Ẹmí, ati 
Ẹmí lodi si ara: awọn wọnyi si lodi si ara wọn; 
ki ẹ má ba le ṣe ohun ti ẹnyin nfẹ. 

18 Ṣugbọn bi a ba nti ọwọ Ẹmí ṣamọna 
nyin, ẹnyin kò si labẹ ofin. 

19 Njẹ awọn iṣẹ ti ara farahàn, ti iṣe wọnyi; 
panṣaga, àgbere, ìwa—€érì, wòbia, 

20 Ibọriṣa, oṣòô, irira, ìja, ilara, ibinu, asọ, 
ìṣọtẹ, adamò, 

21 Arankàn, ipania, imutipara, iréde—oru, ati 
iru wọnni: awọn ohun ti mo nwi fun nyin tẹlẹ, 
gẹgẹ bi mo ti wi fun nyin tẹlẹ rí pe, awọn ti nṣe 
nkan bawọnni kì yio jogún ijọba Ọlọrun. 

22 Ṣugbọn eso ti Ẹmí ni ifẹ, ayò, alafia, ipa— 
mọra, ìwa pẹlẹ, iṣore, igbagbo, 

23Ìwa tutù, ati ikora—ẹni—nijanu: ofin kan 
kò lodi si iru wọnni. 

24 Awọn ti iṣe ti Kristi Jesu ti kàn ara mọ 
agbelebu ti on ti ifẹ ati ifẹkufẹ rẹ̀. 

25 Bi awa ba wà laye sipa ti Ẹmí, ẹ jẹ ki a si 
ma rìn nipa ti Ẹmí. 

26 Ẹ máṣe jẹ ki a má ṣogo—as$an, ki a má mu 
ọmọnikeji wa binu, ki a má ṣe ilara ọmọnikeji 
wa. 


1 ARÁ, bi a tilẹ mu enia ninu iṣubu kan, 

ki ẹnyin ti iṣe ti Ẹmí ki o mu irú ẹni bẹ 
bò sipò ni ẹmí iwa tutu; ki iwọ tikararẹ má 
kiyesara, ki a má ba dan iwọ ná wò pẹlu. 

2Ẹ ma rù ẹrù ọmọnikeji nyin, ki ẹ si fi bẹ 
mu ofin Kristi ṣẹ. 

3 Nitori bi enia kan ba nrò ara rẹ̀ si ẹnikan, 
nigbati kò jẹ nkan, o ntàn ara rẹ̀ jẹ. 

4 Ṣugbọn ki olukuluku ki o yẹ iṣẹ ara rẹ̀ WÒ, 
nigbana ni yio si ni ohun iṣogo nipa ti ara rẹ̀ 
nikan, kì yio si ṣe nipa ti ọmọnikeji rẹ̀. 

5 Nitori olukuluku ni yio rù ẹrù ti ara rẹ̀. 

6 Ṣugbọn ki ẹniti a nké ninu òrọ na má pese 
ohun rere gbogbo fun ẹniti nkọni. 

7 Ki a máṣe tàn nyin jẹ; a kò le gàn Ọlọrun: 
nitori ohunkohun ti enia ba funrugbin, on ni 
yio si ká. 

8 Nitori ẹniti o ba nfunrugbin sipa ti ara rẹ̀, 
nipa ti ara ni yio ká idibajẹ; ṣugbọn ẹniti o ba 
nfunrugbin sipa ti Ẹmí, nipa ti Ẹmí ni yio ká 
ìye ainipẹkun. 

SẸ má si jẹ ki agara da wa ni rere iṣe: nitori 
awa ô ká nigbati akokò ba de, bi a kò bá ṣe árẹ̀. 

10 Njẹ bi a ti nri akoko, ẹ jẹ ki a má ṣore fun 


847 


gbogbo enia, ati papa fun awọn ti iṣe ara ile 
igbagbQ. 

11Ẹ wò bi mo ti fi ọwọ ara mi kọwe gà— 
dàgbà—gàdàgbà si nyin. 

12 Iye awọn ti nfẹ ṣe aṣehan li ara, nwọn 
nrò nyin lati kọla; kiki nitoripe ki a ma ba ṣe 
inunibini si wọn nitori agbelebu Kristi. 

13 Nitori awọn ti a kọ nilà pápá kò pa ofin 
mẹ, ṣugbọn nwọn nfẹ mu nyin kọla, ki nwọn 
ki o le ma ṣogo ninu ara nyin. 

14 Ṣugbọn ki a máṣe ri pe emi nṣogo, bikoṣe 
ninu agbelebu Jesu Kristi Oluwa wa, nipasẹ 


EFESU 1, 2 
ẹniti a ti kàn aiye mọ agbelebu fun mi, ati emi 
fun aiye. 

15 Nitoripe ninu Kristi Jesu ikọla kò jẹ ohun 
kan, tabi aikọla, bikoṣe ẹda titun. 

16 Iye awọn ti o si nrìn gẹgẹ bi ìwọn yi, 
alafia lori wọn ati anu, ati lori Israeli Ọlọrun. 

17 Lati isisiyi lọ, ki ẹnikẹni máṣe yọ mi lẹnu 
méẹ̀: nitori emi nrù àpá Jesu Oluwa kiri li ara 
mi. 

18 Ará, ore—ọfẹ Jesu Kristi Oluwa wa, ki o 
Wà pẹlu ẹmí nyin. Amin. 
Si awọn ara Galatia ti a kọ lati Romu wá. 


EPISTELI TI PAULU APOSTELI 


AWỌN ARA EFESU 


1PAULU, Aposteli Jesu Kristi nipa ife 

Ọlọrun, si awọn enia mime ti o wà ni 
Efesu, ati si awọn onigbagbọ ninu Kristi 
Jesu: 

2 Ore-ọfẹ si nyin, ati alafia, lati ọdọ Ọlọrun 
Baba wa ati Jesu Kristi Oluwa. 

3 Olubukún li Ọlọrun ati Baba Jesu Kristi 
Oluwa wa, ẹniti o ti fi gbogbo ibukún ẹmí 
ninu awọn ọrun bukún wa ninu Kristi: 

4 Ani gẹgẹ bi o ti yàn wa ninu rẹ̀ ṣaju ipilẹṣẹ 
aiye, ki awa ki o le jẹ mimé ati alailabùku ni— 
waju rẹ̀ ninu ifẹ: 

5 Ẹniti o ti yàn wa tẹlẹ si isọdọmọ nipa Jesu 
Kristi fun ara rẹ̀, gẹgẹ bi ìdunnúú ifẹ rẹ̀: 

6 Fun iyin ogo ore-ọfẹ rẹ̀, eyiti o dà lù wa 
ninu Ayanfẹ nì: 

7 Ninu ẹniti awa ni irapada wa nipa ẹjẹ rẹ̀, 
idariji ẹ̀ṣẹ wa, gẹgẹ bi ọrò ore—ọfẹ rẹ̀; 

8 Eyiti o sọ di pupọ fun wa ninu gbogbo 
ọgbọn ati oye, 

9 Ẹniti o ti sọ ohun ijinlẹ ifẹ rẹ̀ di mimò fun 
wa, gẹgẹ bi idunnú rẹ̀, eyiti o ti pinnu ninu rẹ̀, 

10 Fun iṣẹ iriju ti kikun akoko na, ki o le ko 
ohun gbogbo jọ ninu Kristi, iba ṣe eyiti mbẹ 
ninu awọn ọrun, tabi eyiti mbẹ li aiye, ani 
ninu rẹ̀: 

11 Ninu ẹniti a fi wa ṣe ini rẹ̀ pẹlu, awa ti a 
ti yan tẹlẹ, gẹgẹ bi ipinnu ẹniti nṣiṣẹ ohun 
gbogbo gẹgẹ bi ìmọ ifẹ rẹ̀: 

12 Ki awa ki o le jẹ fun iyin ogo rẹ̀, awa ti a 
ti ni ireti ṣaju ninu Kristi; 

13 Ninu ẹniti, ẹnyin pẹlu, nigbati ẹnyin ti 
gbọ ọrọ otitọ nì, ihinrere igbala nyin, ninu 


ẹniti nigbati ẹnyin ti gbagbọ pẹlu, a fi Ẹmi 
Mimẹ ileri nì ṣe edidi nyin, 

14 Eyiti iṣe ẹri ini wa, fun irapada ohun ini 
Ọlọrun si iyìn ogo rẹ̀. 

15 Nitori eyi, emi pẹlu, nigbati mo ti gburé 
igbagbọ ti mbẹ larin nyin ninu Jesu Oluwa, ati 
ifẹ nyin si gbogbo awọn enia mimQ, 

16 Emi kò si simi lati má dupẹ nitori nyin, 
ati lati má darukọ nyin ninu adura mi; 

17 Pe ki Ọlọrun Jesu Kristi Oluwa wa, Baba 
ogo, le fun nyin li Ẹmi nipa ti ọgbỌn ati ti ifi— 
han ninu ìmọ rẹ̀: 

18 Ki oju ọkàn nyin le mọlẹ; ki ẹnyin ki o le 
mọ ohun ti ireti ìpe rẹ̀ jẹ, ati ohun ti ọrò ogo 
ini rẹ̀ ninu awọn enia mimọ jẹ, 

13 Ati agbara rẹ̀ ti o tobi julọ si awa ti o 
gbagbé, gẹgẹ bi iṣẹ agbara rẹ̀, 

20 Eyiti o ti ṣiṣẹ ninu Kristi, nigbati o ti jí 
dide kuro ninu okú, ti o si fi ijoko li ọwẹ ọtún 
ninu awọn ọrun, 

21 Ga ju gbogbo ijọba ati ọla, ati agbara, ati 
oyẹ̀, ati gbogbo orukọ ti a ndá, ki iṣe li aiye yi 
nikan, ṣugbọn li eyiti mbò pẹlu. 

22 O si ti fi ohun gbogbo sabẹ ẹsẹ rẹ̀, o si ti 
fi i ṣe ori lori ohun gbogbo fun ijọ, 

23 Eyiti iṣe ara rẹ̀, ẹkún ẹniti o kún ohun 


gbogbo ninu ohun gbogbo. 


1ẸNYIN li a si ti sọ di àye, nigbati ẹnyin 
ti kú nitori irekọja ati ẹ̀ṣẹ nyin, 
2 Ninu eyiti ẹnyin ti nrin rí gẹgẹ bi ipa ti 
aiye yi, gẹgẹ bi alaṣẹ agbara oju ọrun, ẹmí ti 
nṣiṣẹ nisisiyi ninu awọn ọmọ alaigbọran: 


EFESU 2, 3 

3Ninu awọn ẹniti gbogbo wa pẹlu ti wà rí 
ninu ifẹkufẹ ara wa, a nmu ifẹ ara ati ti inu ṣẹ; 
ati nipa ẹda awa si ti jẹ ọmọ ibinu, gẹgẹ bi 
awọn iyoku pẹlu. 

4 Ṣugbọn Ọlọrun, ẹniti iṣe ọlọrò li ánu, ni— 
tori ifẹ nla rẹ̀ ti o fi fẹ wa, 

5 Nigbati awa tilẹ ti kú nitori irekọja wa, o 
sọ Wa di aye pẹlu Kristi (ore—ọfẹ li a ti fi gba 
nyin là). 

BO si ti ji wa dide pẹlu rẹ̀, o si ti mu wa wa 
joko pẹlu rẹ̀ ninu awọn ọrun ninu Kristi Jesu: 

7 Pe ni gbogbo ìgba ti mbọ ki o ba le fi ọrò 
ore—ọfẹ rẹ̀ ti o pọ rekọja han ninu iṣeun rẹ̀ si 
wa ninu Kristi Jesu. 

8 Nitori ore-ọfẹ. li a ti fi gbà nyin là nipa 
igbagbQ; ati eyini kì iṣe ti ẹnyin tikaranyin: 
ẹ̀bun Ọlọrun ni: 

9 Kì iṣe nipa iṣẹ, ki ẹnikẹni má bá ṣogo. 

10 Nitori awa ni iṣẹ ọwò rẹ̀ ti a ti dá ninu 
Kristi Jesu fun iṣẹ rere, ti Ọlọrun ti pẹ̀se tẹlẹ, 
ki awa ki o le má rìn ninu wọn. 

11 Nitorina ẹ ranti pe, nigba atijọ ri, ẹnyin ti 
ẹ ti jẹ Keferi nipa ti ara, ti awọn ti a npẹ̀ ni 
Akọla ti a fi ọwọ ṣe li ara npẹ̀ li Alaikọla, 

12 Pe li akokò na ẹnyin wà laini Kristi, ẹ jẹ 
ajeji si anfani awọn ọlọtọ Israeli, ati alejo si 
awọn majẹmu ileri nì, laini ireti, ati laini Ọlọ— 
run li aiye: 

13 Ṣugbọn nisisiyi ninu Kristi Jesu ẹnyin ti o 
ti jìna réré nigba atijọ rí li a mu sunmọ tosi, 
nipa ẹ̀jẹ Kristi. 

14 Nitori on ni alafia wa, ẹniti o ti ṣe me— 
jeji li kan, ti o si ti wô ogiri ìkélé nì ti mbẹ 
lárin; 

15 O si ti fi opin si ọta nì ninu ara rẹ̀, ani si 
ofin aṣẹ wọnni ti mbẹ ninu ilana; ki o le fi 
awọn mejeji dá ẹni titun kan ninu ara rẹ̀, ki o 
si ṣe ilaja, 

16 Ati ki o le mu awọn mejeji ba Ọlọrun làja 
ninu ara kan nipa agbelebu; o si ti pa iṣọta na 
kú nipa rẹ̀: 

1?O si ti wá, o si ti wasu alafia fun ẹnyin ti 
o jìna réré, ati fun awọn ti o sunmọ tosi: 

18 Nitori nipa rẹ̀ li awa mejeji ti ni ọna nipa 
Ẹmí kan sọdọ Baba. 

19 Njẹ nitorina ẹnyin kì iṣe alejò ati atipo 
mẹ, ṣugbọn àjumọ jẹ ọlòtọ pẹlu awọn enia 
mim, ati awọn ará ile Ọlọrun; 

20 A si ngbé nyin rò lori ipilẹ awọn aposteli, 
ati awọn woli, Jesu Kristi tikararẹ̀ jẹ pàtaki 
okuta igun ile; 

21 Ninu ẹniti gbogbo ile na, ti a nkọ ṣọkan 
pọ, ndagbà soke ni tẹmpili mim ninu Oluwa: 


848 


22 Ninu ẹniti a ngbé nyin rô pọ pẹlu fun 
ibujoko Ọlọrun ninu Ẹmí. 


1NITORI eyina, emi Paulu, ondẹ̀ Jesu 
Kristi nitori ẹnyin Keferi, 

2 Bi ẹnyin ba ti gbọ ti iṣẹ iriju ore-ọfẹ Ọlọ— 
run, ti a fifun mi fun nyin: 

3 Bi o ti ṣepe nipa ifihan li o ti fi ohun ijinlẹ 
nì hàn fun mi, (gẹgẹ bi mo ti kọ ṣaju li ọrọ diẹ, 

4 Nigbati ẹnyin ba kà a, nipa eyi ti ẹnyin é fi 
le mọ oye mi ninu ijinlẹ Kristi,) 

5 Eyiti a kò ti fihàn awọn ọmọ enia rí ni iran— 
diran miran, bi a ti fi wọn hàn nisisiyi fun awọn 
aposteli rẹ̀ mimọ ati awọn woli nipa Ẹmí; 

6 Pe, awọn Keferi jẹ àjumọjogun ati ẹya—ara 
kanna, ati alabapin ileri ninu Kristi Jesu nipa 
ihinrere: 

7 Iranṣẹ eyiti a fi mi ṣe gẹgẹ bi ẹ̀bun ore-ọfẹ 
Ọlọrun ti a fifun mi, gẹgẹ bi iṣẹ agbara rẹ̀. 

8 Fun emi ti o kere ju ẹniti o kere julọ ninu 
gbogbo awọn enia mimé, li a fi ore—ọfẹ yi fun, 
lati wasu awamáridi ọrò Kristi fun awọn Ke-— 
feri; 

9 Ati lati mu ki gbogbo enia ri kini iṣẹ—iriju 
ohun ijinlẹ na jasi, eyiti a ti fi pamQ lati aiye— 
baiye ninu Ọlọrun, ẹniti o dá ohun gbogbo 
nipa Jesu Kristi: 

10 Ki a ba le fi ọpọlọpọ onirúiru ọgbọn Ọlọ— 
run hàn nisisiyi fun awọn ijoye ati awọn 
alagbara ninu awọn ọrun, nipasẹ ijọ, 

11 Gẹgẹ bi ipinnu ataiyebaiye ti o ti pinnu 
ninu Kristi Jesu Oluwa wa: 

12 Ninu ẹniti awa ni igboiya, ati ọna pẹlu 
igbẹkẹle nipa igbagbQ wa ninu rẹ̀. 

13 Nitorina mo bẹ̀ nyin ki árẹ̀ ki o máṣe mu 
nyin ni gbogbo wahalà mi nitori nyin, ti iṣe 
ogo nyin. 

14 Nitori idi eyi ni mo ṣe nfi ekun mi kunlẹ 
fun Baba Oluwa wa Jesu Kristi, 

15 Orukọ ẹniti a fi npẹ̀ gbogbo idile ti mbẹ li 
ọrun ati li aiye, 

16 Ki on ki o le fifun nyin, gẹgẹ bi ọrò ogo 
rẹ̀, ki a le fi agbara rẹ̀ mú nyin li okun nipa 
Ẹmi rẹ̀ niti ẹni inu; 

17Ki Kristi ki o le má gbé inu ọkàn nyin 
nipa igbagbọ; pe bi ẹ ti nfi gbongbo mulẹ, ti ẹ 
si nfi ẹsẹ mulẹ ninu ifẹ, 

18 Ki ẹnyin ki o le li agbara lati mò pẹlu 
gbogbo awọn enia mimQ, kini ìbú, ati gigùn, 
ati jijìn, ati giga na jẹ, 

19 Ati lati mọ ifẹ Kristi ti o ta ìmọ yọ, ki a le 
fi gbogbo ẹ̀kún Ọlọrun kun nyin. 

20 Njẹ ẹniti o le ṣe lọpọlọpọ jù gbogbo eyiti 


849 


a mbẹ̀re tabi ti a nrò lọ, gẹgẹ bi agbara ti nṣiṣẹ 
ninu wa, 

21 On ni ki a má fi ogo fun ninu ijọ ati ninu 
Kristi Jesu titi irandiran gbogbo, aiye ainipẹ— 


4 1 NITORINA emi ondẹ̀ ninu Oluwa, mbẹ̀ 
nyin pe, ki ẹnyin ki o ma rìn bi o ti yẹ fun 
ìpe na ti a fi pẹ nyin, 

2 Pẹlu irẹlẹ gbogbo ati inu tutù, pẹlu ipa— 
mọra, ẹ má fi ifẹ farada a fun ẹnikeji nyin; 

3 Ki ẹ si má lakaka lati pa iṣọkan Ẹmí mẹ ni 
ìdipọ alafia. 

4 Ara kan ni mbẹ, ati Ẹmí kan, ani bi a ti pẹ̀ 
nyin sinu ireti kan ti ipé nyin; 

5 Oluwa kan, igbagbQ kan, baptismu kan, 

6 Ọlọrun kan ati Baba gbogbo, ẹniti o wà lori 
gbogbo ati nipa gbogbo ati ninu nyin gbogbo. 

7 Ṣugbọn olukuluku wa li a fi ore—ọfẹ fun 
gẹgẹ bi oṣuwọn ẹ̀bun Kristi. 

8 Nitorina o wipe, Nigbati o gòke lọ si ibi 
giga, o di igbekun ni igbekun, o si fi ẹ̀bun fun 
enia. 

9 (Njẹ niti pe o goke lọ, kili o jẹ, bikoṣepe o 
kẹ̀ sọkalẹ pẹlu lọ si iha isalẹ ilẹ? 

10 Ẹniti o ti sọkalẹ, on kanna li o si ti goke 
rekọja gbogbo awọn ọrun, ki o le kún ohun 
gbogbo.) 

11O si ti fi awọn kan funni bi aposteli; ati 
awọn miran bi woli; ati awọn miran bi efan— 
gelisti, ati awọn miran bi oluṣọ—agutan ati 
olukọni; 

12 Fun aṣepé awọn enia mim fun iṣẹ— 
iranṣẹ, fun imudagba ara Kristi: 

13 Titi gbogbo Wa yio fi de iṣọkan igbagbQ 
ati ìmọ Ọmọ Ọlọrun, titi a o fi di ọkunrin, titi 
a o fi de iwọn gigun ẹ̀kún Kristi: 

14 Ki awa ki o máṣe jẹ ewe mẹ̀, ti a nfi 
gbogbo afẹfẹ ẹ̀kẹ tì siwa tì sẹhin, ti a si fi ngbá 
kiri, nipa itanjẹ enia, nipa arekereke fun 
ọgbọnkọgbọn ati múni ṣina; 

15 Ṣugbọn ki a má sọ otitọ ni ifẹ, ki a le má 
dàgbasoke ninu rẹ̀ li ohun gbogbo, ẹniti iṣe 
ori, ani Kristi: 

16 Lati ọdọ ẹniti ara na ti a nso ṣọkan pọ, ti 
o si nfi ara mọra, nipa gbogbo orike ipese, 
(gẹgẹ bi iṣẹ olukuluku ẹya—ara ni ìwọn tirẹ̀) o 
nmu ara na bi si i fun idagbasoke on tikararẹ 
ninu ifẹ. 

17 Njẹ eyi ni mo nwi, ti mo si njẹri ninu 
Oluwa pe, lati isisiyi lọ ki ẹnyin ki o máṣe rìn 
mẹ, ani gẹgẹ bi awọn Keferi ti nrin ninu iro— 
nu asan wọn, 


EFESU 3—5 
18 Òye awọn ẹniti o ṣòkunkun, awọn ti o si 
ti di ajeji si ìwa—bi—Ọlọrun nitori aimò ti mbẹ 
ninu wọn, nitori lile ọkan wọn: 

193 Awọn ẹniti ọkàn wọn le rekọja, ti nwọn 
si ti fi ara wọn fun wọbia, lati má fi iwọra ṣiṣẹ 
ìwa—eri gbogbo. 

20 Ṣugbọn a kò fi Kristi kẹ nyin bẹ; 

21 Bi o ba ṣe pe nitotọ li ẹ ti gbohun rẹ̀, ti a si 
ti kẹ nyin ninu rẹ̀, gẹgẹ bi otitọ ti mbẹ ninu 
Jesu: 

22 Pe, niti iwa nyin atijọ, ki ẹnyin ki o bọ 
ogbologbo ọkunrin nì silẹ, eyiti o dibajẹ gẹgẹ 
bi ifẹkufẹ ẹ̀tan; 

23 Ki ẹ si di titun ni ẹmi inu nyin; 

24 Ki ẹ si gbé ọkunrin titun nì Wò, eyiti a da 
nipa ti Ọlọrun li ododo ati li iwa mim otitQ. 

25 Nitorina ẹ fi eke ṣiṣe silẹ, ki olukuluku 
nyin ki o ma ba ọmọnikeji rẹ̀ sọ otitọ, nitori 
ẹ̀ya-ara ọmọnikeji wa li awa iṣe. 

26 Ẹ binu; ẹ má si ṣe ṣẹ̀: ẹ máṣe jẹ ki 6rùn 
Wò bá ibinu nyin: 

27 Bẹni ki ẹ má ṣe fi àye fun Eṣu. 

28 Ki ẹniti njale máṣe jale mQ: ṣugbọn ki o 
kuku ma ṣe lálá, ki o má fi ọwọ rẹ̀ ṣiṣẹ ohun ti o 
dara, ki on ki o le ni lati pín fun ẹniti o ṣe alaini. 

28 Ẹ máṣe jẹ ki òrọ idibajẹ kan ti ẹnu nyin 
jade, ṣugbọn iru eyiti o dara fun ẹ̀kẹ, ki o le 
ma fi ore—ọfẹ fun awọn ti ngbọ. 

30 Ẹ má si ṣe mu Ẹmí Mimọ Ọlọrun binu, 
ẹniti a fi ṣe didi nyin dẹ̀ ọjọ idande. 

31 Gbogbo ìwa kikorò, ati ibinu, ati irunu, 
ati ariwo, ati ọrọ buburu ni ki a mu kuro lọdọ 
nyin, pẹlu gbogbo arankàn: 

32 Ẹ má ṣore fun ọmọnikeji nyin, ẹ ni iyẹnu, 
ẹ ma darijì ara nyin, gẹgẹ bi Ọlọrun ninu Kristi 


ti darijì nyin. 
5 1NITORINA ẹ ma ṣe afarawe Ọlọrun bi 
awọn ọmọ òwọn; 

2Ẹ si má rìn ni ifẹ, gẹgẹ bi Kristi pẹlu ti fẹ 
wa, ti o si fi ara rẹ̀ fun wa li ọrẹ ati ẹbọ fun 
Ọlọrun fun ôrùn didun. 

3Ṣugbọn àgbere, ati gbogbo ìwa érí, tabi 
ojukòkoro, ki a má tilẹ darukọ rẹ̀ larin nyin 
mẹ̀, bi o ti yẹ awọn enia mimQ; 

4 Ibá ṣe ìwa ẹbun, ati isọrọ Wòre, tabi iṣẹ̀fẹ, 
awọn ohun ti kò tẹ: ṣugbọn ẹ kuku má dupẹ. 

5 Nitori ẹnyin mò eyi daju pe, kò si panṣaga, 
tabi alaimé enia, tabi olojukòkoro, ti iṣe olubọ— 
Tiṣa, ti yio ni ini kan ni ijọba Kristi ati ti Ọlọrun. 

5 Ẹ máṣe jẹ ki ẹnikẹni fi ọrọ asan tàn nyin 
jẹ: nitori nipasẹ nkan wọnyi ibinu Ọlọrun 
mbò wá sori awọn ọmọ alaigbọran. 


EFESU 5, 6 


7 Nitorina ẹ máṣe jẹ alajọpin pẹlu wọn. 

8 Nitori ẹnyin ti jẹ òkunkun lẹkan, ṣugbọn 
nisisiyi, ẹnyin di imọlẹ nipa ti Oluwa: ẹ má 
rìn gẹgẹ bi awọn ọmọ imọlẹ: 

8 (Nitori eso Ẹmí wà niti iṣore gbogbo, ati 
ododo, ati otitọ;) 

I0Ẹ si má wadi ohun ti iṣe itẹwọgbà fun 
Oluwa. 

11Ẹ má si ba aileso iṣẹ òkunkun kẹgbẹ pò, 
ṣugbọn ẹ kuku má ba wọn wi. 

12 Nitori itiju tilẹ ni lati ma sọrọ nkan wọn— 
ni ti nwọn nṣe nikòkọ. 

13 Ṣugbọn ohun gbogbo ti a mba wi ni imọ— 
lẹ ifi han: nitori ohunkohun ti o ba fi nkan 
hàn, imọlẹ ni. 

14 Nitorina li o ṣe wipe, Jí, iwọ ẹniti o sùn, 
si jinde kuro ninu okú, Kristi yio si fun ọ ni 
imọlẹ. 

15 Nitorina ẹ kiyesi lati má rìn ni ìwa pipé, 
kì iṣe bi awọn alailọgbọn, ṣugbọn bi awọn 
ọlọgbọn; 

16 Ẹ má ra ìgba pada, nitori buburu li awọn 
ọjọ. 

17 Nitorina ẹ máṣe jẹ alailoye, ṣugbọn ẹ má 
moye ohun ti ifẹ Oluwa jasi. 

I8Ẹ má si ṣe mu waini li amupara, ninu 
eyiti rudurudu wà; ṣugbọn ẹ kún fun Ẹmí; 

19 Ẹ si má bá ara nyin sòrọ ninu psalmu, ati 
orin iyìn, ati orin ẹmi, ẹ ma kọrin, ki ẹ si má 
kọrin didun li ọkàn nyin si Oluwa; 

20 Ẹ má dupẹ nigbagbogbo fun ohun gbogbo 
lọwọ Ọlọrun, ani Baba, li orukọ Jesu Kristi 
Oluwa wa; 

21 Ẹ má tẹriba fun ara nyin ni ìbẹru Ọlọrun. 

22 Ẹnyin aya, ẹ má tẹriba fun awọn ọkọ 
nyin, gẹgẹ bi fun Oluwa. 

23 Nitoripe ọkọ ni iṣe ori aya, gẹgẹ bi Kristi 
ti ṣe ori ijọ enia rẹ̀: on si ni Olugbala ara. 

24 Nitorina gẹgẹ bi ijọ ti tẹriba fun Kristi, bẹ 
si ni ki awọn aya ki o má ṣe si ọkọ wọn li 
ohun gbogbo. 

25 Ẹnyin ọkọ, ẹ fẹran awọn aya nyin, gẹgẹ 
bi Kristi si ti fẹran ìjọ, ti o si fi ara rẹ̀ fun u; 

26 Ki on ki o le sọ ọ di mimQ lẹhin ti a ti fi 
ọrọ wẹ ẹ mẹ ninu agbada omi, 

?7 Ki on ki o le mu u wá sọdọ ara rẹ̀ bi ìjọ ti 
o li ogo li aini abawọn, tabi alebu kan, tabi irú 
nkan bawọnni; ṣugbọn ki o le jẹ mim ati 
alaini àbuku. 

28 Bẹli o tẹ ki awọn ọkunrin ki o ma fẹràn 
awọn aya wọn gẹgẹ bi ara awọn tikarawọn. 
Ẹniti o ba fẹran aya rẹ̀, o fẹran on tikararẹ̀. 

29 Nitori kò si ẹnikan ti o ti korira ara rẹ̀; 


bikoṣepe ki o ma bẹ ọ ki o si má ṣikẹ rẹ̀ gẹgẹ 
bi Kristi si ti nṣe si ìjọ. 

30 Nitoripe awa li ẹ̀ya—ara rẹ̀, ati ti ẹran—ara 
rẹ̀, ati ti egungun ara rẹ̀. 

31 Nitori eyi li ọkunrin yio ṣe fi baba ati iya 
rẹ̀ silẹ, on o si dàpọ m€ aya rẹ̀, awọn mejeji a 
si di ara kan. 

32 Aṣiri nla li eyi: ṣugbọn emi nsọ nipa ti 
Kristi ati ti ijọ. 

33 Ṣugbọn ki olukuluku nyin ki o fẹran aya 
rẹ̀ bẹ gẹgẹ bi on tikararẹ̀; ki aya ki o si bẹru 


ọkọ rẹ̀. 
Ô 1ẸNYIN ọmọ, ẹ má gbọ ti awọn ôbi nyin 
ninu Oluwa: nitoripe eyi li o t6. 

2 Bẹòwọ fun baba ati iya rẹ (eyi ti iṣe ofin 
ikini pẹlu ileri), 

3 Ki o le dara fun ọ, ati ki iwọ ki o le wà pẹ 
li aiye. 

4 Ati ẹnyin baba, ẹ máṣe mu awọn ọmọ 
nyin binu: ṣugbọn ẹ má tẹ wọn ninu ẹkú ati 
ikilọ Oluwa. 

5 Ẹnyin ọmọ—ọdọ, ẹ má gbọ ti awọn oluwa 
nyin nipa ti ara, pẹlu ibẹru ati iwarìri, ni otitọ 
ọkàn nyin, bi ẹnipe si Kristi; 

6Ki iṣe ti arojuṣe bi awọn ti nwù enia; 
ṣugbọn gẹgẹ bi awọn ẹrú Kristi, ẹ ma ṣe ifẹ 
Ọlọrun lati inu wá; 

TẸ ma fi inu rere sin bi si Oluwa, kì si iṣe si 
enia: 

8 Bi ẹnyin ti mọ pe ohun rere kohunrere ti 
olukuluku ba ṣe, on na ni yio si gbà pada lọdọ 
Oluwa, iba ṣe ẹrú, tabi omnira. 

9 Ati ẹnyin oluwa, ẹ má ṣe ohun kanna si 
wọn, ẹ má din ibẹru nyin kù; bi ẹnyin ti mọ 
pe Oluwa ẹnyin tikaranyin si mbẹ li ọrun; kò 
si si ojuṣáju enia lọdọ rẹ̀. 

10 Lakotan, ará mi, ẹ jẹ alagbara ninu Olu— 
wa, ati ninu agbara ipá rẹ̀. 

HẸ gbe gbogbo ihamọra Ọlọrun wò, ki 
ẹnyin ki o le kọ oju ija si arekereke Eṣu. 

12 Nitoripe kì iṣe ẹ̀jẹ ati ẹran—ara li awa 
Toba jijakadi, ṣugbọn awọn ijoye, awọn ọlọla, 
awọn alaṣẹ ibi òkunkun aiye yi, ati awọn ẹmí 
buburu ni oju ọrun. 

13 Nitorina ẹ gbe gbogbo ihamọra Ọlọrun 
wò ki ẹnyin ki o le duro tiri si ọjọ ibi, nigbati 
ẹnyin bá si ti ṣe ohun gbogbo tan, ki ẹ si duro. 

14Ẹ duro nitorina lẹhin ti ẹ ti fi amure otitọ 
di ẹgbẹ nyin, ti ẹ si ti di ìgbaiya ododo nì mọra; 

15 Ti ẹ si ti fi imura ihinrere alafia wọ ẹsẹ 
nyin ni bàta; 

16 Léke gbogbo rẹ̀, ẹ mu apata igbagbQ, nipa 


851 


eyiti ẹnyin ô le má fi paná gbogbo ọfa iná ẹni 
ibi nì. 

17 Ki ẹ si mu aṣibori igbala, ati idà Ẹmí, ti 
iṣe òrọ Ọlọrun: 

18 Pẹlu gbogbo adura ati ẹbẹ ni ki ẹ má 
gbadura nigbagbogbo ninu Ẹmí, ki ẹ si má 
ṣọra si i ninu iduroṣinṣin gbogbo, ati ẹ̀bẹ fun 
gbogbo enia mim; 

18 Ati fun mi, ki a le fi ohùn fun mi, ki emi 
ki o le má fi igboiya yà ẹnu mi, lati má fi ohun 
ijinlẹ ihinrere hàn, 

20 Nitori eyiti emi jẹ ikọ ninu ẹ̀wọn: ki emi 
ki o le má fi igboiya sòrọ ninu rẹ̀, gẹgẹ bi o ti 
tẹ fun mi lati má sọ. 


FILIPPI 1 
21 Ṣugbọn ki ẹnyin pẹlu ki o le mò bi nkan 
ti ri fun mi, bi mo ti nṣe si, Tikiku arakunrin 
olufẹ ati iranṣẹ olôtọ ninu Oluwa, yio sọ ohun 
gbogbo di mimò fun nyin: 

22 Ẹniti mo rán si nyin nitori eyi kanna, ki ẹ 
le mọ bi a ti wà, ki on ki o le tu ọkàn nyin 
ninu. 

23 Alafia fun awọn ará, ati ifẹ pẹlu igbagbọ, 
lati ọdọ Ọlọrun Baba wá, ati Oluwa Jesu 
Kristi. 

24 Ki ore-ọfẹ wà pẹlu gbogbo awọn ti o fẹ 
Oluwa wa Jesu Kristi li aiṣẹ̀tan. 

A kọ ọ lati Romu lọ si awọn 
ara Efesu lati ọwọ Tikiku. 


EPISTELI TI PAULU APOSTELI 


AWỌN ARA FILIPPI 


1PAULU ati Timoteu, awọn iranṣẹ Jesu 

Kristi, si gbogbo awọn enia mim ninu 
Kristi Jesu ti o wà ni Filippi, pẹlu awọn biṣopu 
ati awọn diakoni: 

2 Ore-ọfẹ si nyin, ati alafia, lati ọdọ Ọlọrun 
Baba wa, ati Oluwa Jesu Kristi. 

3Mo dupẹ lọwọ Ọlọrun mi fun gbogbo 
iranti nyin ti mo nṣe, 

4 Nigbagbogbo ninu gbogbo adura mi fun 
nyin li emi nfi ayò bẹ̀bẹ, 

5 Nitori ìdapọ nyin ninu ihinrere lati ọjọ 
kini wá titi fi di isisiyi. 

6 Ohun kan yi sa da mi loju, pe ẹniti o ti 
bẹ̀rẹ iṣẹ rere ninu nyin, yio ṣe aṣepe rẹ̀ titi fi 
di ọjọ Jesu Kristi: 

7 Gẹgẹ bi o ti tọ fun mi lati rò eyi fun gbogbo 
nyin, nitoriti ọkàn nyin wà lọdọ mi, niwọn bi 
o ti ṣepe gbogbo nyin ni iṣe alabapin ore—ọfẹ 
pẹlu mi ninu idẹ̀ mi ati ninu idahùn—ẹjọ mi 
ati ifẹsẹmulẹ ihinrere. 

8 Nitori Ọlọrun li ẹlẹri mi, bi mo ti nṣafẹri 
nyin to gidigidi ninu iyẹnu Jesu Kristi. 

9 Eyi si ni mo ngbadura fun pe, ki ifẹ nyin 
ki o le má pọ si i siwaju ati siwaju ninu imò ati 
imoye gbogbo. 

10 Ki ẹnyin ki o le dán ohun ti o yàtọ wò; ki 
ẹ si jasi olododo ati alaijẹ-ohun—ikọsẹ titi fi di 
ọjọ Jesu Kristi; 

11 Lẹhin igbati ẹ ti kun fun eso ododo lati 
ọdọ Jesu Kristi, fun ogo ati iyìn Ọlọrun. 


12 Njẹ emi fẹ ki ẹnyin ki o mò, ará, pe nkan 
wọnni ti o de bá mi, o kuku yọri si ilọsiwaju 
ihinrere; 

13 Tobẹ ti idẹ̀ mi gbogbo farahan ninu Kristi 
larin awọn ọmọ—ogun afin ati gbogbo awọn 
ẹlomiran; 

14 Ati pe òpọlọpọ awọn arakunrin ninu 
Oluwa, ti o ni igbẹkẹle si ìde mi nfi igboiya 
gidigidi sọrọ Ọlọrun laibẹru. 

15 Nitotọ awọn ẹlomiran tilẹ nfi ija ati ilara 
Wasu Kristi; awọn ẹlomiran si nfi inu rere ṣe e. 

16 Awọn kan nfi ìja wasu Kristi, kì iṣe pẹlu 
otọ inu, nwọn ngbéro lati fi ipọnju kún ìde mi: 

17 Awọn kan ẹwẹ si nfi ifẹ ṣe e, nitoriti 
nwọn mò pe a gbe mi dide fun idahun—ẹjọ 
ihinrere. 

18 Njẹ kini? bikoṣepe nibi gbogbo, iba ṣe 
niti àfẹ̀tànṣe tabi niti otitọ, a sa nwasu Kristi; 
emi si nyò nitorina, nitôtọ, emi ò si ma yò. 

19 Nitoriti mo mò pe eyi ni yio yọri si igbala 
fun mi lati inu adura nyin wá, ati ifikún Ẹmí 
Jesu Kristi, 

20 Gẹgẹ bi ìnàgà ati ireti mi pe ki oju ki o 
máṣe tì mi li ohunkohun, ṣugbọn pẹlu igboiya 
gbogbo, bi nigbagbogbo, bẹ nisisiyi pẹlu a o gbé 
Kristi ga lara mi, ibá ṣe nipa ìye, tabi nipa ikú. 

21 Nitori, niti emi, lati wà láye jẹ Kristi, lati 
kú jẹ ere. 

22 Ṣugbọn bi lati wà láye ninu ara ba jẹ eso 
iṣẹ mi, nigbana ohun ti emi o yàn, emi kò mọ. 


FILIPPI 1, 2 

23 Ṣugbọn emi mbẹ ni iyemeji, mo ni ifẹ lati 
lọ ati lati wà lọdọ Kristi; nitori o dara pupọ ju: 

24 Sibẹ lati wà ninu ara jẹ anfani nitori ti 
nyin. 

25 Bi eyi si ti da mi loju, mo mò pe emi ô 
duro, emi ô si má bá gbogbo nyin gbé fun ilọ— 
siwaju ati ayò nyin ninu igbagbọ; 

26 Ki iṣogo nyin ki o le di pupọ gidigidi ninu 
Jesu Kristi ninu mi nipa ipada wá mi sọdọ 
nyin. 
2? Kìki ki ẹ sá jẹ ki ìwa—aiye nyin ki o má ri 
gẹgẹ bi ihinrere Kristi: pe yala bi mo tilẹ wá 
Wò nyin, tabi bi emi kò si, ki emi ki o le má 
gburô bi ẹ ti nṣe, pe ẹnyin duro ṣinṣin ninu 
Ẹmí kan, ẹnyin jùmọ njijakadi nitori igbagbo 
ihinrere, pẹlu ọkàn kan; 

28 Ki ẹ má si jẹ ki awọn ọta dẹruba nyin li 
ohunkohun: eyiti iṣe àmi ti o daju fun iparun 
wọn, ṣugbọn ti igbala nyin, ati eyini ni lati 
ọwọ Ọlọrun wá. 

29 Nitori niti Kristi, ẹnyin li a ti yọnda fun, 
kì iṣe lati gbà a gbọ nikan, ṣugbọn lati jìya ni— 
tori rẹ̀ pẹlu: 

30 Ẹ si ni ìja kanna ti ẹnyin ti ri ninu mi, ti 
ẹnyin si gbQ nisisiyi pe o wà ninu mi. 


1NITORINA bi itunu kan ba wà ninu 
Kristi, bi iṣipẹ ifẹ kan ba si wà, bi ìdapọ ti 

Ẹmí kan ba wà, bi ìyẹnu—anu ati iṣeun ba wà, 

2Ẹ mu ayò mi kún, ki ẹnyin ki o le jẹ oninu 
kanna, ki imò nyin ki o ṣọkan, ki ẹ si ni ọkàn 
kan. 
3Ẹ máṣe fi ìja tabi ogo asan ṣe ohunkohun: 
ṣugbọn ni irẹlẹ ọkàn ki olukuluku ro awọn 
ẹlomíran si ẹniti o san ju on tikararẹ̀ lọ. 

8 Ki olukuluku nyin ki o máṣe wo ohun tirẹ̀, 
ṣugbọn olukuluku ohun ti ẹlomiran. 

5Ẹ ni ero yi ninu nyin, eyi ti o ti wà pẹlu 
ninu Kristi Jesu: 

6 Ẹniti o tilẹ jẹ aworan Ọlọrun, ti kò ka a si 
iwọra lati ba Ọlọrun dọgba: 

TṢugbọn o bọ ogo rẹ̀ silẹ, o si mu awọ 
iranṣẹ, a si ṣe e ni awòran enia. 

8 Nigbati a si ti ri i ni ìri enia, o rẹ̀ ara rẹ̀ silẹ, 
o si tẹriba titi di oju ikú, ani ikú ori agbelebu. 

3 Nitorina Ọlọrun pẹlu si ti gbé e ga gidigidi, 
o si ti fi orukọ kan fun u ti o bori gbogbo orukọ: 

10 Pe, li orukọ Jesu ni ki gbogbo ekun ki o 
má kunlẹ, awọn ẹniti mbẹ li ọrun, ati awọn 
ẹniti mbẹ ni ilẹ, ati awọn ẹniti mbẹ nisalẹ ilẹ; 

11 Ati pe ki gbogbo ahọn ki o má jẹwọ pe, 
Jesu Kristi ni Oluwa, fun ogo Ọlọrun Baba. 

12 Nitorina ẹnyin olufẹ mi, gẹgẹ bi ẹnyin ti 


852 


ngbọran nigbagbogbo, kì iṣe nigbati mo wà 
lọdọ nyin nikan, ṣugbọn papa nisisiyi ti emi kò 
si, ẹ ma ṣiṣẹ igbala nyin yọri pẹlu ìbẹru ati iwa— 


, 

13 Nitoripe Ọlọrun ni nṣiṣẹ ninu nyin, lati 
fẹ ati lati ṣiṣẹ fun ifẹ inu rere rẹ̀. 

14 Ẹ má ṣe ohun gbogbo li aisi ikùnsinu ati 
ijiyan. 

15 Ki ẹnyin ki o le jẹ alailẹgàn ati oniwa tutu, 
ọmọ Ọlọrun, alailabawọn, larin oniwà wíwọ 
ati alarekereke orilẹ—ede, larin awọn ẹniti a nri 
nyin bi imọlẹ li aiye; 

16 Ẹ si má na ọwọ òrọ ìye jade; ki emi ki o le 
ṣogo li ọjọ Kristi pe emi kò sáre lasan, bẹni 
emi kò si ṣe lála lasan. 

17 Ani, bi a tilẹ tú mi dà sori ẹbọ ati iṣẹ isin 
igbagbQ nyin, mo yọ, mo si mba gbogbo nyin 
yọ pẹlu. 

18 Bakanna ni ki ẹnyin ki o má yò, ki ẹ si ma 
ba mi yò pẹlu. 

19 Ṣugbọn mo ni ireti ninu Jesu Oluwa, lati 
rán Timoteu si nyin ni lẹlọ yi, ki emi pẹlu le 
ni ifọkanbalẹ nigbati mo ba gburé ijoko nyin. 

20 Nitori emi kò ni ẹni oninu kanna ti o 
dabi rẹ̀, ti yio ma fi tinutinu ṣe aniyan nyin. 

21 Nitori gbogbo wọn ni ntọju nkan ti ara 
wọn, kì iṣe nkan ti iṣe ti Jesu Kristi. 

22Ṣugbọn ẹnyin ti mò ọ dajudaju, pe gẹgẹ 
bi ọmọ lọdọ baba rẹ̀, bẹli o si ti mba mi ṣiṣẹ 
pò ninu ihinrere. 

23 Nitorina on ni mo ni ireti lati rán si nyin 
nisisiyi, nigbati mo ba woye bi yio ti ri fun mi. 

24 Ṣugbọn mo gbẹkẹle Oluwa, pe emi tika— 
Tami pẹlu yio wá ni l6élọ. 

25 Mo ka a si pe n ko le ṣairan Epafroditu 
arakunrin mi si nyin, ati olubaṣiṣẹ mi ati ọmọ— 
ogun ẹgbẹ mi, ṣugbọn iranṣẹ nyin, ati ẹniti nṣe 
iranṣẹ fun mi ninu aini mi. 

26 Nitoriti ọkàn rẹ̀ fà si gbogbo nyin, o si 
kún fun ibanujẹ, nitoriti ẹnyin ti gbQ pe on ti 
ṣe aisan. 

27 Nitôtọ li o ti ṣe aisan titi de oju ikú: 
ṣugbọn Ọlọrun ti ṣanu fun u; kì si iṣe fun on 
nikan, ṣugbọn fun mi pẹlu, ki emi ki o màṣe 
ni ibanujẹ lori ibanujẹ. 

28 Nitorina ni mo ṣe fi titara—titara rán a, pe 
nigbati ẹnyin ba si tún ri i, ki ẹnyin ki o le yẹ̀, 
ati ki ibanujẹ mi ki o le dinkù. 

23 Nitorina ẹ fi ayò pupọ gbà a nipa ti Olu— 
wa; ki ẹ si ma bù ọlá fun irú awọn ẹni bẹ̀: 

30 Nitoripe nitori iṣẹ Kristi li o ṣe sunmọ 
ẹnu—òna ikú, ti kò si kà ẹmí ara rẹ̀ si, lati mu 
aitô iṣẹ isin nyin si mi kun. 


853 


3 1LI akotan, ará, ẹ má yò ninu Oluwa. Kì 
iṣe inira fun mi lati kọwe ohun kanna si 
nyin, ṣugbọn fun nyin o jẹ ailewu. 

2Ẹ kiyesara lọdọ awọn ajá, ẹ kiyesara lọdọ 
awọn oniṣẹ—buburu, ẹ kiyesara lọdọ awọn 
onila. 

3 Nitori awa ni onilà, ti nsìn Ọlọrun nipa ti 
Ẹmí, awa si nṣogo ninu Kristi Jesu, awa kò si 
ni igbẹkẹle ninu ẹran—ara; 

4 Bi emi tikarami tilẹ ni igbẹkẹle ninu ara. 
Bi ẹnikẹni ba rò pe on ni igbẹkẹle ninu ara, 
temi tilẹ ju: 

5 Ẹniti a kọ nilà ni ijọ kẹjọ, lati inu kukuté 
Israeli Wá, lati inu ẹ̀ya Benjamini, Heberu lati 
inu Heberu wá; niti ofin, Farisi li emi; 

6 Niti itara, emi nṣe inunibini si ijọ; niti 
ododo ti o wà ninu ofin, mo jẹ alailẹgan. 

7 Ṣugbọn ohunkohun ti o ti jasi re fun mi, 
awọn ni mo ti kà si òfo nitori Kristi. 

8 Nitôtọ laiṣe ani—ani mo si kà ohun gbogbo 
si òfo nitori itayọ ìmọ Kristi Jesu Oluwa mi: 
nitori ẹniti mo ti ṣòfo ohun gbogbo, mo si kà 
wọn si igbẹ̀, ki emi ki o le jẹ̀re Kristi, 

9Ki a si le bá mi ninu rẹ̀, li aini ododo ti 
emi tikarami, ti o ti inu ofin Wá, ṣugbọn eyi ti 
o ti inu igbagbọ wá ninu Kristi, ododo ti Ọlọ— 
run nipasẹ igbagbo: 

10 Ki emi ki o le mò ọ, ati agbara ajinde rẹ̀, 
ati alabapin ninu ìya rẹ̀, nigbati mo ba faramọ 
ikú rẹ̀; 

11 Bi o le ṣe ki emi ki o le de ibi ajinde awọn 
okú. 

12 Kì iṣe pe ọwọ mi ti tẹ ẹ na, tabi mo ti di 
pipé: ṣugbọn emi nlepa nṣo, bi ọwọ mi yio le 
tẹ̀ re na, nitori eyiti a ti di mi mu pẹlu, lati 
ọdọ Kristi Jesu wá. 

13 Ará emi kò kà ara mi si ẹniti ọw rẹ̀ ti tẹ̀ 
ẹ na: ṣugbọn ohun kan yi li emi nṣe, emi 
ngbagbé awọn nkan ti o wà lẹhin, mo si nnà— 
gà wò awọn nkan ti o wà niwaju, 

14 Emi nlepa lati de opin ire—ije nì fun ẹ̀re 
ìpe giga Ọlọrun ninu Kristi Jesu. 

15 Nitorina, ẹ jẹ ki iye awa ti iṣe ẹni pipé ni 
ero yi: bi ẹnyin bá si ni ero miran ninu ohun— 
kohun, eyi na pẹlu ni Ọlọrun yio fi hàn nyin. 

16 Kiki pe, ibiti a ti de na, ẹ jẹ ki a má rìn li 
oju ọna kanna, ki a ni ero kanna. 

17 Ará, ẹ jumọ ṣe afarawe mi, ẹ si ṣe akiyesi 
awọn ti nrìn bẹ̀, ani bi ẹ ti ni wa fun apẹrẹ. 

18 (Nitori ẹpọlọpọ ni nrìn, nipasẹ awọn 
ẹniti mo ti nwi fun nyin nigbakugba, ani, ti 
mo si nsọkun bi mo ti nwi fun nyin nisisiyi, 
pe, ọtá agbelebu Kristi ni nwọn: 


FILIPPI 3, 4 
13 Igbẹhin ẹniti iṣe iparun, ikùn ẹniti iṣe 
ọlọrun wọn, ati ogo ẹniti o wà ninu itiju wọn, 
awọn ẹniti ntọju ohun aiye.) 

20 Nitori ilu—ibilẹ wa mbẹ li ọrun: lati ibiti 
awa pẹlu gbé nfojusọna fun Olugbala, Jesu 
Kristi Oluwa: 

21 Ẹniti yio sọ ara irẹlẹ wa di òtun ki o le bá 
ara ogo rẹ̀ mu, gẹgẹ bi iṣẹ—agbara nipasẹ eyiti 
on le fi tẹ orì ohun gbogbo ba fun ara rẹ̀. 


4 1NITORINA, ẹnyin ará mi olufẹ, ti mo si 
nṣafẹri gidigidi, ayọ ati ade mi, ẹ duro 
ṣinṣin bẹ ninu Oluwa, ẹnyin olufẹ mi. 

2Emi mbẹ̀ Euodia, mo si mbẹ̀ Sintike, ki 
nwọn ni inu kanna ninu Oluwa. 

3Mo si bẹ ọ pẹlu, bi alajọru—ajaga mi tôtọ, 
Tan awọn obinrin wọnni lọwọ, nitori nwọn 
mba mi ṣiṣẹ pò ninu ihinrere, ati Klementi 
pẹlu, ati awọn olubaṣiṣẹ mi iyoku pẹlu, orukọ 
awọn ti mbẹ ninu iwe ìye. 

4Ẹ má yò ninu Oluwa nigbagbogbo: mo si 
tún wi, Ẹ má yọ. 

5 Ẹ jẹ ki ipamọra nyin di mimò fun gbogbo 
enia. Oluwa mbẹ nitosi. 

5 Ẹ máṣe aniyàn ohunkohun; ṣugbọn ninu 
ohun gbogbo, nipa adura ati ẹbẹ pẹlu idupẹ, ẹ 
ma fi ìbere nyin hàn fun Ọlọrun. 

7 Ati alafia Ọlọrun, ti o jù ìmọran gbogbo lọ, 
yio ṣọ ọkàn ati ero nyin ninu Kristi Jesu. 

BIi akotan, ará, ohunkohun ti iṣe otọ, 
ohunkohun ti iṣe òọwọ, ohunkohun ti iṣe titọ, 
ohunkohun ti iṣe mimQ, ohunkohun ti iṣe 
fifẹ, ohunkohun ti o ni irohin rere; bi ìwa titẹ 
kan ba wà, bi iyìn kan ba si wà, ẹ má gbà 
nkan wọnyi rò. 

9 Nkan wọnni, ti ẹnyin ti kẹ, ti ẹnyin si ti 
gbà, ti ẹnyin si ti gbé, ti ẹnyin si ti ri lọwọ mi, ẹ 
ma ṣe wọn: Ọlọrun alafia yio si wà pẹlu nyìn. 

10 Ṣugbọn emi yò gidigidi ninu Oluwa pe, 
asiwá-—asibò ero nyin tun sọji fun mi, eyiti ẹ ti 
nro nitotọ, ṣugbọn ẹnyin kò ni akokò ti o Wẹ. 

11 Kì iṣe pe emi nsọ nitori aini: nitoripe ipòkipo 
ti mo ba wà, mo ti kọ lati ni itẹlọrùn ninu rẹ̀. 

12 Mo mò bi 8 ti iṣe di rirẹ̀—silẹ, mo mọ bi 8 ti 
iṣe di pupọ: li ohunkohun ati li ohun gbogbo 
mo ti kẹ aṣiri ati ma jẹ ajẹyô ati lati wà li aijẹ, 
lati má ni anìjù ati lati ṣe alaini. 

13 Emi le ṣe ohun gbogbo ninu Kristi ẹniti 
nfi agbara fun mi. 

14 Ṣugbọn ẹnyin ṣeun gidigidi niti pe ẹnyin 
ṣe alabapin ninu ipọnju mi. 

15 Ẹnyin papa si mò pẹlu, ẹnyin ara Filippi, pe 
li ibẹrẹ ihinrere, nigbati mo kuro ni Makedonia, 


KOLOSSE 1 
kò si ijọ kan ti o ba mi ṣe alabapin niti gbigbà 
ati fifunni, bikoṣe ẹnyin nikanṣoṣo. 

16 Nitori ni Tessalonika gidi, ẹnyin ranṣẹ, ẹ 
si tun ranṣẹ fun aini mi. 

17 Kì iṣe nitoriti emi nfẹ ẹ̀bun na: ṣugbọn 
emi nfẹ eso ti yio má di pupọ nitori nyin. 

18 Ṣugbọn mo ni ohun gbogbo, mo si ti di 
pupọ: mo si kún nigbati mo ti gbà nkan wọn— 
ni ti a ti rán lati ọdọ nyin wá lọwọ Epafroditu, 
ọrẹ olôrùn didùn, ẹbọ itẹwọgbà, ti iṣe inu 


18 Ṣugbọn Ọlọrun mi yio pẹ̀se ni kikún fun 


854 


gbogbo aini nyin, gẹgẹ bi ọrọ rẹ̀ ninu ogo 
ninu Kristi Jesu. 
20 Ṣugbọn ogo ni fun Ọlọrun ati Baba wa lai 
ati lailai. Amin. 
21Ẹ ki olukuluku enia mimô: ninu Kristi 
Jesu. Awọn ara ti o wà pẹlu mi kí nyin. 
22 Gbogbo awọn enia mimQ kí nyin, papa 
awọn ti iṣe ti agbo ile Kesari. 
23 Ore—ọfẹ Jesu Kristi Oluwa wa, ki o wà 
pẹlu ẹmi nyin. Amin. 
A kọ ọ si awọn ara Filippi lati Romu lọ lati 
ọwọ Epafroditu. 


EPISTELI TI PAULU APOSTELI 


AWỌN ARA KOLOSSE 


1PAULU, Aposteli Jesu Kristi nipa ifẹ 
Ọlọrun, ati Timoteu arakunrin wa, 

2Si awọn enia mim ati awọn ará wa olétọ 
ninu Kristi ti o wà ni Kolosse: Ore—ọfẹ fun 
nyin, ati alafia, lati ọdọ Ọlọrun Baba wa, ati 
Jesu Kristi Oluwa. 

3Awa ndupẹ lọwọ Ọlọrun ati Baba Jesu 
Kristi Oluwa wa, awa si ngbadura fun nyin 
nigbagbogbo, 

4 Nigbati awa gburô igbagbQ nyin ninu 
Kristi Jesu, ati ifẹ ti ẹnyin ni si gbogbo awọn 
enia mimé, 

5 Nitori ireti ti a gbé kalẹ fun nyin li ọrun, 
nipa eyiti ẹnyin ti gbé ṣaju ninu òrọ otitọ ti 
ihinrere, 

6 Eyiti o de ọdọ nyin, ani bi o ti nso eso pẹlu 
ni gbogbo aiye ti o si npọ si i, bi o ti nṣe ninu 
nyin pẹlu, lati ọjọ ti ẹnyin ti gbọ, ti ẹnyin si ti 
mò ore—ọfẹ Ọlọrun li otitọ: 

7 Ani bi ẹnyin ti kọ lọdọ Epafra iranṣẹ ẹlẹgbẹ 
Wa olufẹ, ẹniti iṣe olôtọ iranṣẹ Kristi nipo wa, 

B Ti o si ròhin ifẹ nyin ninu Ẹmí fun wa pẹlu. 

8 Nitori eyi, lati ọjọ ti awa ti gbọ, awa pẹlu 
kò simi lati má gbadura ati lati ma bẹ̀bẹ fun 
nyin pe ki ẹnyin ki o le kún fun ìmọ ifẹ rẹ̀ 
ninu ọgbén ati imoye gbogbo ti iṣe ti Ẹmí; 

10 Ki ẹ le má rìn ni yiyẹ niti Oluwa si ìwu 
gbogbo, ki ẹ ma so eso ninu iṣẹ rere gbogbo, 
ki ẹ si má pọ si i ninu ìmọ Ọlọrun; 

11 Ki a fi ipá gbogbo sọ nyin di alagbara, 
gẹgẹ bi agbara ogo rẹ̀, sinu suru ati ipamọra 
gbogbo pẹlu ayò; 


12 Ki a má dupẹ lọwọ Baba, ẹniti o mu wa 
yẹ lati jẹ alabapin ninu ogún awọn enia mimQô 
ninu imọlẹ: 

13 Ẹniti o ti gbà wa kuro lọwọ agbara òkun— 
kun, ti o si ṣi wa nipo sinu ijọba ayanfẹ ọmọ rẹ̀: 

14 Ninu ẹniti awa ni idande nipa ẹ̀jẹ rẹ̀, ani 
idariji ẹ̀ṣẹ: 

15 Ẹniti iṣe aworan Ọlọrun ti a kò ri, akọbi 
gbogbo ẹda: 

16 Nitori ninu rẹ̀ li a ti dá ohun gbogbo, 
ohun ti mbẹ li ọrun, ati ohun ti mbẹ li aiye, 
eyiti a ri, ati eyiti a kò ri, nwọn iba ṣe itẹ, tabi 
oye, tabi ijọba, tabi ọla: nipasẹ rẹ̀ li a ti dá 
ohun gbogbo, ati fun u: 

17 On si wà ṣaju ohun gbogbo, ati ninu rẹ̀ li 
ohun gbogbo duro ṣọkan. 

18 On si jẹ ori fun ara, eyini ni ìjọ: ẹniti iṣe 
ipilẹṣẹ, akọbi lati inu okù wá; pe, ninu ohun 
gbogbo ki on ki o le ni ipò ti o ga julọ. 

18 Nitori didun inu Baba ni pe ki ẹkún 
gbogbo le má gbé inu rẹ̀; 

20 Ati nipasẹ rẹ̀ lati bá ohun gbogbo lajà, lẹ— 
hin ti o ti fi ẹjẹ agbelebu rẹ̀ pari ija; mo ni, ni— 
pasẹ rẹ̀, nwọn iba ṣe ohun ti mbẹ li aiye, tabi 
ohun ti mbẹ li ọrun. 

21 Ati ẹnyin ti o ti jẹ alejò ati ọtá rí li ọkàn 
nyin ni iṣẹ buburu nyin, ẹnyin li o si ti bá laja 
nisisiyi, 

22 Ninu ara rẹ̀ nipa ikú, lati mu nyin wá 
iwaju rẹ̀ ni mimé ati ailabawọn ati ainibawi; 

23 Bi ẹnyin ba duro ninu igbagbe, ti ẹ fẹsẹ— 
mulẹ ti ẹ si duro ṣinṣin, ti ẹ kò si yẹsẹ kuro 


ninu ireti ihinrere ti ẹnyin ti gbé, eyiti a si ti 
Wasu rẹ̀ ninu gbogbo ẹda ti mbẹ labẹ ọrun, 
eyiti a fi emi Paulu ṣe iranṣẹ fun. 

24 Nisisiyi emi nyò ninu ìya mi nitori nyin, 
emi si nmu ipọnju Kristi ti o kù lẹhin kún li 
ara mi, nitori ara rẹ̀, ti iṣe ìjọ: 

25 Eyiti a fi emi ṣe iranṣẹ fun, gẹgẹ bi iṣẹ 
iriju Ọlọrun ti a fifun mi fun nyin lati mu ẹ̀rọ 
Ọlọrun ṣẹ; 

26 Ani ohun ijinlẹ ti o ti farasin lati aiyerai— 
ye ati lati irandiran, ṣugbọn ti a ti fihàn nisisi— 
yi fun awọn enia mime rẹ̀: 

27 Awọn ẹniti Ọlọrun fẹ lati fi ọrọ ohun 
ijinlẹ yi larin awọn Keferi hàn fun, ti iṣe Kristi 
ninu nyin, ireti ogo: 

28 Ẹniti awa nwasu rẹ̀ ti a nkìlọ fun oluku- 
luku enia, ti a si nkọ olukuluku enia ninu 
ọgbọn gbogbo; ki a le mu olukuluku enia wá 
ni ìwa pipé ninu Kristi Jesu: 

29 Eyiti emi nṣe lálá ti mo si njijakadi fun 
pẹlu, gẹgẹ bi iṣẹ agbara rẹ̀, ti nfi agbara ṣiṣẹ 
gidigidi ninu mi. 


2 1NITORI emi nfẹ ki ẹnyin ki o mò bi 
iwaya-—ìja ti mo ni fun nyin ti pò to, ati 
fun awọn ará Laodikea, ati fun iye awọn ti kò 
ti iri oju mi nipa ti ara; 

2Ki a le tu ọkàn wọn ninu, bi a ti so wọn 
pò ninu ifẹ ati si gbogbo ọrọ ẹ̀kún oye ti o 
daju, si imọ ohun ijinlẹ Ọlọrun ani Kristi; 

3Inu ẹniti a ti fi gbogbo iṣura ọgbọn ati ti 
ìmọ pamọ si. 

4 Eyi ni mo si nwi, ki ẹnikẹni ki o má bá fi 
òrọ ẹtàn mu nyin ṣina. 

5 Nitoripe bi emi kò tilẹ si lọdọ nyin li ara, 
ṣugbọn emi mbẹ lọdọ nyin li ẹmí, mo nyọ, 
mo si nkiyesi eto nyin, ati iduroṣinṣin igbagbe 
nyin ninu Kristi. 

6 Nitorina bi ẹnyin ti gbà Kristi Jesu Oluwa, 
bẹni ki ẹ má rìn ninu rẹ̀: 

7Ki ẹ fi gbongbo mulẹ, ki a si gbe nyin ro 
ninu rẹ̀, ki ẹ si fi ẹsẹ mulẹ ninu igbagbọ nyin, 
gẹgẹ bi a ti kẹ nyin, ki ẹ si má pò ninu rẹ̀ pẹlu 
idupẹ. 

8 Ẹ má kiyesara ki ẹnikẹni ki o máṣe fi ìmọ ati 
ẹ̀tan asan dì nyin ni igbekun, gẹgẹ bi itan enia, 
gẹgẹ bi ipilẹṣẹ ẹkọ aiye, ti ki iṣe bi ti Kristi. 

9 Nitoripe ninu rẹ̀ ni gbogbo ẹ̀kún Iwa-— 
Ọlọrun ngbé li ara—iyara. 

10 A si ti ṣe nyin ni kikún ninu rẹ̀, ẹniti iṣe 
ori fun gbogbo ijọba ati agbara: 

11 Ninu ẹniti a ti fi ikọla ti a kò fi ọwọ kọ kọ 
nyin ni ila, ni bibọ ara ẹ̀ṣẹ silẹ, ninu ikọla Kristi: 


KOLOSSE 1—3 
12 Bi a si ti sin nyin pò pẹlu rẹ̀ ninu baptis— 
mu, ninu eyiti a si ti jí nyin dide pẹlu rẹ̀ nipa 
igbagbQ ninu iṣẹ Ọlọrun, ẹniti o jí i dide kuro 
ninu okú. 

13 Ati ẹnyin, ẹniti o ti kú nitori ẹ̀ṣẹ nyin ati 
aikọla ara nyin, mo ni, ẹnyin li o si ti sọdi aye 
pò pẹlu rẹ̀, o si ti dari gbogbo ẹ̀ṣẹ nyin jì nyin; 

14O si ti pa iwe majẹmu nì rẹ̀, ti o lodi si 
Wa, ti a kọ ninu ofin, eyiti o lodi si wa: on li o 
si ti mu kuro loju òna, o si kàn a mọ agbelebu; 

15 O si ti já awọn ijọba ati agbara kuro li ara 
rẹ̀, o si ti dojuti wọn ni gbangba, o nyọ ayọ 
iṣẹgun lori wọn ninu rẹ̀. 

16 Nitorina ẹ máṣe jẹ ki ẹnikẹni ma ṣe idajọ 
nyin niti jijẹ, tabi niti mimu, tabi niti ọjọ ase, 
tabi oṣù titun, tabi ọjọ isimi: 

17 Awọn ti iṣe ojiji ohun ti mbò; ṣugbọn ti 
Kristi li ara. 

18 Ẹ máṣe jẹ ki ẹnikẹni fi adabọwọ irẹlẹ ati 
bibọ awọn angẹli lé ere nyin gbà lọwọ nyin, 
ẹniti nduro lori nkan wọnni ti o ti ri, ti o nti 
ipa ero rẹ̀ niti ara ṣeféfe asan, 

19 Ti kò si di Ori nì mu ṣinṣin, lati ọdọ ẹniti 
a nti ipa orike ati iṣan pese fun gbogbo ara, ti 
a sì nso o ṣọkan pọ, ti o si ndagba nipa ibisi 
Ọlọrun. 

20 Bi ẹnyin ba ti kú pẹlu Kristi kuro ninu 
ipilẹṣẹ aiye, €hatiṣe ti ẹnyin ntẹriba fun ofin 
bi ẹnipe ẹnyin wà ninu aiye, 

21 Maṣe fọwọkàn, maṣe tẹwò, maṣe fọwọbà, 

22 (Gbogbo eyiti yio ti ipa lilo run), gẹgẹ bi 
ofin ati ẹkẹ enia? 

23 Awọn nkan ti o ni afarawe ọgbọn nitôtọ, 
ni adabọwọ ìsin, ati irẹlẹ, ati ìpọn—ara-—loju, 
ṣugbọn ti kò ni ere kan ninu fun ifẹkufẹ ara. 


1NJẸ bi a ba ti ji nyin dide pẹlu Kristi, ẹ 
má ṣafẹri awọn nkan ti mbẹ loke, nibiti 
Kristi gbé wà ti o joko li ọwọ ọtun Ọlọrun. 
2Ẹ má ronu awọn nkan ti mbẹ loke kì iṣe 
awọn nkan ti mbẹ li aiye. 

3 Nitori ẹnyin ti kú, a si fi ìye nyin pamQ 
pẹlu Kristi ninu Ọlọrun. 

4 Nigbati Kristi, ẹniti iṣe ìye wa yio farahàn, 
nigbana li ẹnyin pẹlu o farahàn pẹlu rẹ̀ ninu 
ogo. 

5 Nitorina ẹ má pa ẹ̀ya—ara nyin ti mbẹ li 
aiye run: àgbere, iwa—e€ri, ifẹkufẹ, ifẹ buburu, 
ati ojukòkoro, ti iṣe ibọriṣa: 

6 Nitori ohun tí ibinu Ọlọrun fi mbọwa sori 
awọn ọmọ alaigbọran. 

7 Ninu eyiti ẹnyin pẹlu ti nrìn nigbakan rí, 
nigbati ẹnyin ti wà ninu nkan wọnyi. 


KOLOSSE 3, 4 


BṢugbọn nisisiyi, ẹ fi gbogbo wọnyi silẹ 
pẹlu; ibinu, irunu, arankàn, ọrọ—odi, ati ọrọ 
itiju kuro li ẹnu nyin. 

SẸ má si ṣe pur6 fun ẹnikeji nyin, ẹnyin sa 
ti bọ ogbologbo ọkunrin nì silẹ pẹlu iṣe rẹ̀; 

10 Ẹ si ti gbé ọkunrin titun nì wò, eyiti a sọ 
di titun si ìmọ gẹgẹ bi aworan ẹniti o da a: 

1 Nibiti kò le si Hellene ati Ju, ikọla ati 
aikọla, alaigbede, ara Skitia, ẹrú ati omnira: 
ṣugbọn Kristi li ohun gbogbo, ninu ohun 
gbogbo. 

12 Nitorina, bi ayanfẹ Ọlọrun, ẹni mimé ati 
olufẹ, ẹ gbé ọkàn ìyẹnu wò, iṣeun, irẹlẹ, inu 
tutù, ipamọra; 

13 Ẹ ma farada a fun ara nyin, ẹ si má dariji 
ara nyin bi ẹnikẹni bá ni ẹ̀sun si ẹnikan: bi 
Kristi ti darijì nyin, gẹgẹ bẹni ki ẹnyin ki o má 
ṣe pẹlu. 

14 Ati bori gbogbo nkan wọnyi, ẹ gbé ifẹ 
WÒ, ti iṣe àmure ìwa pipé. 

1S Ẹ si jẹ ki alafia Ọlọrun ki o ma ṣe akoso 
ọkàn nyin, sinu eyiti a pé nyin pẹlu ninu ara 
kan; ki ẹ si ma dupẹ. 

16 Ẹ jẹ ki ẹrọ Kristi má gbé inu nyin li òpọ— 
lọpọ ninu ọgbọn gbogbo; ki ẹ má kẹ, ki ẹ si 
má gbà ara nyin niyanju ninu psalmu, ati orin 
iyìn, ati orin ẹmí, ẹ má fi ore-ọfẹ kọrin li 
ọkàn nyin si Oluwa. 

17 Ohunkohun ti ẹnyin ba si nṣe li òrọ tabi 
ni iṣe, ẹ má ṣe gbogbo wọn li orukọ Jesu 
Oluwa, ẹ má fi ọpé fun Ọlọrun Baba nipasẹ 
rẹ̀. 

18 Ẹnyin aya, ẹ má tẹriba fun awọn ọkọ 
nyin, gẹgẹ bi o ti yẹ ninu Oluwa. 

18 Ẹnyin ọkọ, ẹ má fẹran awọn aya nyin, ẹ 
má si ṣe korò si wọn. 

20 Ẹnyin ọmọ, ẹ má gbọ ti awọn ôbi nyin li 
ohun gbogbo: nitori eyi dara gidigidi ninu 
Oluwa. 

21 Ẹnyin baba, ẹ máṣe mu awọn ọmọ nyin 
binu, ki nwọn má bá rẹwẹsi. 

22 Ẹnyin ọmọ—ọdọ, ẹ gbọ ti awọn oluwa 
nyin nipa ti ara li ohun gbogbo; kì iṣe ni aro— 
juṣe, bi awọn alaṣewù enia; ṣugbọn ni otitọ 
inu, ni ibẹ̀ru Ọlọrun: 

23 Ohunkohun ti ẹnyin ba nṣe, ẹ má fi tọ— 
kàntọkàn ṣe e, gẹgẹ bi fun Oluwa, kì si iṣe fun 
enia; 

24 Ki ẹ mò pe lọwọ Oluwa li ẹnyin ô gbà ẹ̀re 
ogun: nitori ẹnyin nsìn Oluwa Kristi. 

25Ṣugbọn ẹnikẹni ti o ba ṣe aiṣododo, yio 
gbà pada nitori aiṣododo na ti o ti ṣe: kò si si 
ojuṣáju enia. 


1ẸNYIN oluwa, ẹ ma fi eyiti o t0 ti o si 
dọgba fun awọn ọmọ-ọdọ nyin; ki ẹ si 
mò pe ẹnyin pẹlu ni Oluwa kan li ọrun. 

2Ẹ ma duro ṣinṣin ninu adura igbà, ki ẹ si 
ma ṣọra ninu rẹ̀ pẹlu idupẹ; 

3 Ju gbogbo rẹ̀, ẹ má gbadura fun wa pẹlu, 
ki Ọlọrun le ṣí ilẹkun fun wa fun ọrọ na, lati 
ma sọ ohun ijinlẹ Kristi, nitori eyiti mo ṣe wà 
ninu ìde pẹlu: 

4 Ki emi ki o le fihan, gẹgẹ bi o ti tẹ fun mi 
lati ma sọ. 

SẸ ma rìn nipa ọgbọn si awọn ti mbẹ lode, 
ki ẹ si má ṣe ìrapada ìgba. 

6Ẹ jẹ ki ẹ̀rọ nyin ki o dàpọ mQ ore-ọfẹ 
nigbagbogbo, eyiti a fi iyọ dùn, ki ẹnyin ki o le 
mò bi ẹnyin ô ti má dá olukuluku enia lohùn. 

7? Gbogbo bi nkan ti ri fun mi ni Tikiku yio 
jẹ ki ẹ mò, arakunrin olufẹ ati olôtọ iranṣẹ, ati 
ẹlẹgbẹ ninu Oluwa: 

8 Ẹniti mo ti rán si nyin nitori eyi kanna, ki 
ẹnyin le mò bi a ti wà, ki on ki o le tù ọkàn 
nyin ninu; 

9 Pẹlu Onesimu, arakunrin olôtọ ati olufẹ, 
ẹniti iṣe Ọkan ninu nyin. Awọn ni yio sọ ohun 
gbogbo ti a nṣe nihinyi fun nyin. 

10 Aristarku, ẹlẹgbẹ mi ninu tubu ki nyin, 
ati Marku, ọmọ arabinrin. Barnaba (nipasẹ 
ẹniti ẹnyin ti gbà aṣẹ: bi o ba si wá sọdọ nyin, 
ẹ gbà a), 

11 Ati Jesu, ẹniti a npẹ̀ ni Justu, ẹniti iṣe ti 
awọn onila. Awọn wọnyi nikan ni olubaṣiṣẹ 
mi fun ijọba Ọlọrun, awọn ẹniti o ti jasi itunu 
fun mi. 

12 Epafra, ẹniti iṣe ọkan ninu nyin, iranṣẹ 
Kristi, kí nyin, on nfi iwaya—ija gbadura ni— 
gbagbogbo fun nyin, ki ẹnyin ki o le duro ni 
pipé ati ni kíkun ninu gbogbo ifẹ Ọlọrun. 

13 Nitori mo jẹri rẹ̀ pe, o ni itara pupọ fun 
nyin, ati fun awọn ti o wà ni Laodikea, ati 
awọn ti o wà ni Hierapoli. 

14 Luku, oniṣegun olufẹ, ati Dema ki nyin. 

ISẸ kí awọn ará ti o wà ni Laodikea, ati 
Nimfa, ati ijọ ti o wà ni ile rẹ̀. 

16 Nigbati a ba si kà iwe yi larin nyin tan, ki 
ẹ mu ki akà a pẹlu ninu ìjọ Laodikea; ki ẹnyin 
pẹlu si kà eyi ti o ti Laodikea wá. 

17 Ki ẹ si wi fun Arkippu pe, Kiyesi iṣẹ— 
iranṣẹ ti iwọ ti gbà ninu Oluwa, ki o si ṣe e ni 
kikún. 

18 Ikíni nipa ọwọ emi Paulu. Ẹ má ranti ìde 
mi. Ki ore—ọfẹ ki o wà pẹlu nyin. Amin. 

A kọ ọ lati Romu lọ si awọn ara Kolosse 
lati ọwọ Tikiku ati Onesimu. 


EPISTELI EKINI TI PAULU APOSTELI 


AWỌN ARA TESSALONIKA 


l 1PAULU, ati Silfanu, ati Timoteu, si ijọ 

awọn ara Tessalonika, ninu Ọlọrun Baba, 
ati ninu Jesu Kristi Oluwa: Ore—ọfẹ si nyin, ati 
alafia, lati ọdọ Ọlọrun Baba wa, ati Jesu Kristi 
Oluwa. 

2 Awa ndupẹ lọwọ Ọlọrun nigbagbogbo 
fun gbogbo nyin, awa nṣe iranti nyin ninu 
adura wa; 

3 Li aisimi li awa nranti iṣẹ igbagbQ nyin ati 
lála ifẹ ati s(iru ireti nyin ninu Oluwa wa Jesu 
Kristi, niwaju Ọlọrun ati Baba wa; 

4 Nitoripe awa mọ yiyan nyin, ara olufẹ ti 
Ọlọrun, 

5 Bi ihinrere wa kò ti wá sọdọ nyin li òrọ 
nikan, ṣugbọn li agbara pẹlu, ati ninu Ẹmí 
Mimé, ati ni òpọlọpọ igbẹkẹle; bi ẹnyin ti mọ 
irú enia ti awa jẹ larin nyin nitori nyin. 

6 Ẹnyin si di alafarawe wa, ati ti Oluwa, lẹ— 
hin ti ẹnyin ti gbà òrọ na ninu ipọnju òpọlọ— 
pọ, pẹlu ayọ Ẹmí Mimé: 

7 Ti ẹnyin si jẹ apẹrẹ fun gbogbo awọn ti o 
gbagbQ ni Makedonia ati Akaia. 

8 Nitori lati ọdọ nyin lọ li òrọ Oluwa ti dún 
jade, kì iṣe ni kìki Makedonia ati Akaia 
nikan, ṣugbọn ni ibi gbogbo ni ìhin igbagbọ 
nyin si Ọlọrun tàn kalẹ; tobẹ ti awa kò ni 
isọrọ ohunkohun. 

8 Nitoripe awọn tikarawọn ròhin nipa wa, 
irú iwọle ti awa ti ni sọdọ nyin, bi ẹnyin si ti 
yipada si Ọlọrun kuro ninu ẹ̀re lati má sìn 
Ọlọrun alaye ati otitọ; 

10 Ati lati duro dẹ̀ Ọmọ rẹ̀ lati ọrun wá, 
ẹniti o si ji dide kuro ninu okú, ani Jesu na, 


ẹniti ngbà wa kuro ninu ibinu ti mbẹ̀. 
2 1 NITORI ẹnyin tikaranyin mẹ, ará, irú 
iwọle wa si nyin pe kì iṣe lasan: 

2Ṣugbọn lẹhin ti awa ti jìya ṣaju, ti a si ti lo 

Wa ni ilo itiju ni Filippi gẹgẹ bi ẹnyin ti mẹ̀, 

awa ni igboiya ninu Ọlọrun wa lati sòrọ 

ihinrere Ọlọrun fun nyin pẹlu òpọlọpọ ìwàyá 

ìjà. 

3 Nitori òrọ iyanju wa kì iṣe ti ẹ̀tan, tabi ti 
ìwa aimé, tabi ninu arekereke: 

4 Ṣugbọn bi a ti kà wa yẹ lati ọdọ Ọlọrun wá 
bi ẹniti a fi ihinrere le lọwọ, bẹ li awa nsọ; kì 
iṣe bi ẹniti nwù enia bikoṣe Ọlọrun, ti ndan 
ọkàn wa wò. 


5 Nitori awa kò lo ọrọ ipọnni nigbakan rí 
gẹgẹ bi ẹnyin ti mò, tabi iboju ojukòkoro; 
Ọlọrun li ẹlẹri: 

6 Bẹni awa kò wá ogo lọdọ enia, tabi lọdọ 
nyin, tabi lọdọ awọn ẹlomiran, nigbati awa 
iba fẹ ọla lori nyin bi awọn aposteli Kristi. 

7Ṣugbọn awa nṣe pẹlẹ lọdọ nyin, gẹgẹ bi 
abiyamọ ti ntọju awọn ọmọ on tikararẹ: 

8 Bẹ gẹgẹ bi awa ti ni ifẹ inu rere si nyin, 
inu wa dun jọjọ lati fun nyin kì iṣe ihinrere 
Ọlọrun nikan, ṣugbọn ẹmí awa tikarawa pẹlu, 
nitoriti ẹnyin jẹ ẹni ọwn fun wa. 

9 Nitori ẹnyin ranti, ará, ìṣé ati lálá wa: ni— 
tori awa nṣe l8l8 li ọsán ati li oru, ki awa ko 
má bá di ẹrù ru ẹnikẹni ninu nyin, awa wasu 
ihinrere Ọlọrun fun nyin. 

10 Ẹnyin si li ẹlẹri, ati Ọlọrun pẹlu, bi awa ti 
wà lárin ẹnyin ti o gbagbô ni mim iwà ati li 
ododo, ati li ailẹgan: 

11 Gẹgẹ bi ẹnyin si ti mò bi awa ti mba olu— 
kuluku nyin lo gẹgẹ bi baba si awọn ọmọ rẹ̀, a 
ngba nyin niyanju, a ntu nyin ninu, a si kẹ, 

12 Ki ẹnyin ki o le ma rìn ni yiyẹ Ọlọrun, 
ẹniti o npẹ̀ nyin sinu ijọba ati ogo On tikararẹ. 

13 Nitori eyi li awa ṣe ndupẹ lọwọ Ọlọrun 
pẹlu li aisimi, pe nigbati ẹnyin gba ẹ̀rọ ti ẹn— 
yin gbọ lọdọ wa, ani òrọ Ọlọrun, ẹnyin kò gbà 
a bi ẹnipe òrọ enia, ṣugbọn gẹgẹ bi o ti jẹ ni— 
tôtọ, bi òrọ Ọlọrun, eyiti o ṣiṣẹ gidigidi ninu 
ẹnyin ti o gbagbQ pẹlu. 

14 Nitori, ará, ẹnyin di alafarawe awọn ijọ 
Ọlọrun ti mbẹ ni Judea, ninu Kristi Jesu: ni— 
toripe ẹnyin pẹlu jìya iru ohun kanna lọwọ 
awọn ara ilu nyin, gẹgẹ bi awọn pẹlu ti jìya 
lọwọ awọn Ju: 

15 Awọn ẹniti o pa Jesu Oluwa, ati awọn 
woli, nwọn si tì wa jade; nwọn kò si ṣe eyiti o 
wu Ọlọrun, nwọn si wà lodi si gbogbo enia: 

16 Nwọn kò fun wa lati sọrọ fun awọn Ke-— 
feri ki nwọn ki o le là, lati má sọ ẹ̀ṣẹ wọn di 
kikun nigbagbogbo: ṣugbọn ibinu de bá wọn 
titi de opin. 

17 Ṣugbọn, ará, awa ti a gbà kuro lọdọ nyin 
fun sa kan li ara, kí iṣe li ọkàn, pẹlu itara ọpọ— 
lọpọ li awa ṣe aniyan ti a si fẹ gidigidi lati ri 
oju nyin. 

18 Nitori awa fẹ lati tò nyin wá, ani emi Pa— 
ulu lẹkini ati lẹkeji; Satani si dẹ̀ wa li òna. 


i. TESSALONIKA. 2—95 

19 Nitori kini ireti wa, tabi ayò wa, tabi ade 
iṣogo wa? kì ha iṣe ẹnyin ni niwaju Jesu Olu— 
Wa wa ni àbọ rẹ̀? 


20 Nitori ẹnyin ni ogo ati ayò wa. 

3 1 NITORINA nigbati ara wa kò gba a mô, 
awa rò pe o dara ki a fi awa nikan sẹhin 
ni Ateni; 

2 Awa si rán Timoteu, arakunrin wa, ati 
iranṣẹ Ọlọrun ninu ihinrere Kristi, lati fi ẹsẹ 
nyin mulẹ, ati lati tù nyin ninu niti igbagboô 
nyin: 

3Ki a máṣe mu ẹnikẹni yẹsẹ nipa wahalà 
Wọnyi: nitori ẹnyin tikaranyin mò pe a ti yàn 
wa sinu rẹ̀. 

4 Nitori nitôtọ nigbati awa wà lọdọ nyin, a 
ti nsọ fun nyin tẹlẹ pe, awa ô ri wahalà; gẹgẹ 
bi o si ti ṣẹ, ti ẹnyin si mẹ. 

5 Nitori eyi, nigbati ara mi kò gba a mô, mo 
si ranṣẹ ki emi ki o le mọ igbagbòô nyin ki olu— 
danwò nì má ba ti dan nyin wo lọnakọna, kí 
lálá wa si jẹ asan. 

6 Ṣugbọn nisisiyi ti Timoteu ti ti ọdọ nyin 
Wá sọdọ wa, ti o si ti mu ihinrere ti igbagboô 
ati ifẹ nyin wá fun wa, ati pe ẹnyin nṣe iranti 
wa ni rere nigbagbogbo, ẹnyin si nfẹ gidigidi 
lati ri wa, bi awa pẹlu si ti nfẹ lati ri nyin: 

7 Nitori eyi, ará, awa ni itunu lori nyin ninu 
gbogbo wahalà ati ipọnju wa nitori igbagbo 
nyin: 

8 Nitori awa yẹ̀ nisisiyi, bi ẹnyin ba duro 
ṣinṣin ninu Oluwa. 

9 Nitori ọpẹ kili awa le tún ma dá lọwọ 
Ọlọrun nitori nyin, fun gbogbo ayò ti awa nyò 
nitori nyin niwaju Ọlọrun wa; 

10 Li ọsán ati li oru li awa ngbadura gidigidi 
pe, ki awa ki o le ri oju nyin, ki a si ṣe aṣepé 
eyiti o kù ninu igbagbô nyin? 

11 Njẹ ki Ọlọrun ati Baba wa tikararẹ, ati Jesu 
Kristi Oluwa wa, ṣe amòna wa sọdọ nyin. 

12 Ki Oluwa si ma mu nyin bisi i, ki ẹ si má 
pò ninu ifẹ si ọmọnikeji nyin, ati si gbogbo 
enia, gẹgẹ bi awa ti nṣe si nyin: 

13 Ki o ba le fi ọkàn nyin balẹ li ailabukù 
ninu ìwa mimQ niwaju Ọlọrun ati Baba wa, 
nigba atiwá Jesu Kristi Oluwa wa pẹlu gbogbo 


awọn enia mimé rẹ̀. 

4 1 NJẸ li akotan, ará, awa mbẹ̀ nyin, awa 
si ngbà nyin niyanju ninu Jesu Oluwa, pe 

bi ẹnyin ti gbà lọwọ wa bi ẹnyin iba ti má rìn, 

ti ẹnyin iba si ma wù Ọlọrun, ani gẹgẹ bi ẹn— 

yin ti nrìn, ki ẹnyin le ma pò siwaju si i. 


2 Nitori ẹnyin mò ìrú aṣẹ ti a ti pa fun nyin 
lati ọdọ Jesu Oluwa. 

3 Nitori eyi ni ifẹ Ọlọrun, ani wiwà ni 
mimò nyin, pe ki ẹnyin ki o takéte si àgbere: 

4 Ki olukuluku nyin le mò bi on iba ti má ko 
ohun ẹ̀lo rẹ̀ ni ijanu ni ìwa—mimQ ati ni ọlá; 

5Kì iṣe ni ṣiṣe ifẹkufẹ, gẹgẹ bi awọn Keferi 
ti kò mò Ọlọrun: 

6Ki ẹnikẹni máṣe rekọja, ki o má si ṣe ṣẹ 
arakunrin rẹ̀ ninu nkan na: nitori Oluwa ni 
olugbẹsan ninu gbogbo nkan wọnyi, gẹgẹ bi 
awa ti kilọ fun nyin tẹlẹ, ti a si jẹri pẹlu. 

7 Nitori Ọlọrun kò pẹ̀ wa fun ìwa éri, ṣugbọn 
ni ìwamimQ. 

8 Nitorina ẹnikẹni ti o bá kò, ko kò enia, 
bikoṣe Ọlọrun, ẹniti o fun nyin ni Ẹmí Mimo 
rẹ̀ pẹlu. 

9 Ṣugbọn niti ifẹ awọn ará, ẹ kò tun fẹ ki ẹni— 
kẹni kọwe si nyin: nitori a ti kẹ ẹnyin tikaran— 
yin lati ọdọ Ọlọrun Wá lati má fẹ ara nyin. 

10 Nitôtọ ẹnyin si nṣe e si gbogbo awọn ará 
ti o wà ni gbogbo Makedonia: ṣugbọn awa 
Tabẹ̀ nyin, ará, pe ki ẹnyin ki o má pò siwaju 
si i; 

11 Ati pe ki ẹnyin ki o ma dù u gidigidi lati 
gbé jẹ, lati má gbọ ti ara nyin, ki ẹ má fi ọwọ 
nyin ṣiṣẹ, gẹgẹ bi awa ti paṣẹ fun nyin; 

12 Ki ẹnyin ki o le má rìn ìrin ẹ̀tẹ si awọn ti 
Tnbẹ lode, ki ẹ le má ṣe alaini ohunkohun. 

13Ṣugbọn awa kò fẹ ki ẹnyin ki o jẹ òpe, 
ará, niti awọn ti o sùn, pe ki ẹ má binujẹ gẹgẹ 
bi awọn iyoku ti kò ni ireti. 

14 Nitori bi awa ba gbagbọ pe Jesu ti kú, o si 
ti jinde, gẹgẹ bẹni Ọlọrun yio mu awọn ti o 
sùn pẹlu ninu Jesu wá pẹlu ara rẹ̀. 

15 Nitori eyiyi li awa nwi fun nyin nipa òrọ 
Oluwa, pe awa ti o wà laye, ti a si kù lẹhin de 
atiwá Oluwa, bi o ti Wu ki o ri kì yio ṣaju 
awọn ti o sùn. 

16 Nitori Oluwa tikararẹ̀ yio sọkalẹ lati ọrun 
wá ti on ti ariwo, pẹlu ohùn olori awọn angẹ— 
li, ati pẹlu ipé Ọlọrun; awọn okú ninu Kristi 
ni yio si kẹ jinde: 

17 Nigbana li a ô si gbà awa ti o wà laye ti o 
si kù lẹhin soke pẹlu wọn sinu awọsanma, lati 
pade Oluwa li oju ọrun: bẹli awa ô si ma wà 
titi lai lọdọ Oluwa. 

18 Nitorina, ẹ ma fi ẹrọ wọnyi tu ara nyin 
ninu. 


1ṢUGBỌN niti akokò ati ìgba wọnni, 
ará, ẹnyin kò tun fẹ ki a kọ ohunkohun si 
nyin, 


8so 


2 Nitoripe ẹnyin tikaranyin mò dajudaju pe, 
ọjọ Oluwa mbòwá gẹgẹ bi olẹ̀ li oru. 

3 Nigbati nwọn ba nwipe, alafia ati ailewu; 
nigbana ni iparun ojijì yio de sori wọn gẹgẹ bi 
irọbi lori obinrin ti o lJôyun; nwọn kì yio si le sálà. 

4 Ṣugbọn ẹnyin, ará, kò si ninu òkunkun, ti 
ọjọ na yio fi de bá nyin bi olẹ̀. 

5 Nitori gbogbo nyin ni ọmọ imọlẹ, ati ọmọ 
ọsán: awa kì iṣe ti oru, tabi ti òkunkun. 

6 Nitorina ẹ máṣe jẹ ki a sùn, bi awọn iyoku 
ti nṣe; ṣugbọn ẹ jẹ ki a ma ṣọna ki a si ma Wa 
ni airekọja. 

7 Nitori awọn ti nsùn, ama sùn li oru; ati 
awọn ti nmutipara, ama mutipara li oru. 

8 Ṣugbọn ẹ jẹ ki awa, bi a ti jẹ ti ọsán, ma 
wà li airekọja, ki a má gbé igbaiya igbagbo ati 
ifẹ wò; ati ireti igbala fun aṣibori. 

9 Nitori Ọlọrun yàn wa ki iṣe si ibinu, ṣugbọn 
si ati ni igbala nipasẹ Jesu Kristi Oluwa wa, 

10 Ẹniti o kú fun wa, pe bi a ba jí, tabi bi a 
ba sùn, ki a le jùmọ wà laáye pẹlu rẹ̀. 

11 Nitorina ẹ má gbà ara nyin niyanju, ki ẹ si 
má fi ẹsẹ ara nyin mulẹ, ani gẹgẹ bi ẹnyin ti 
nṣe. 

12Ṣugbọn awa mbẹ̀ nyin, ará, lati má mọ 
awọn ti nṣe lála larin nyin, ti nwọn si nṣe olori 
nyin ninu Oluwa, ti nwọn si nkìlọ fun nyin; 

13 Ki ẹ si ma bu ọla fun wọn gidigidi ninu 
ifẹ nitori iṣẹ wọn. Ẹ si má wà li alafia lárin ara 
nyin. 


I. TESSALONIKA. 1 
14Ṣugbọn awa mbẹ̀ nyin, ará, ki ẹ ma kìlọ 
fun awọn ti iṣe alaigbọran, ẹ má tù awọn alai— 
lọkàn ninu, ẹ má ràn awọn alailera lọwọ, ẹ 
ma mu stiru fun gbogbo enia. 

15 Ẹ kiyesi i, ki ẹnikẹni ki o máṣe fi buburu 
san buburu fun ẹnikẹni; ṣugbọn ẹ ma lepa eyi 
ti iṣe rere nigbagbogbo, larin ara nyin, ati la— 
rin gbogbo enia. 

16 má yò nigbagbogbo. 

17 Ẹ má gbadura li aisimi. 

18 Ẹ má dupẹ ninu ohun gbogbo: nitori eyi 
ni ifẹ Ọlọrun ninu Kristi Jesu fun nyin. 

18 Ẹ máṣe pa iná Ẹmi. 

20 Ẹ máṣe kẹgan isọtẹlẹ. 

21 Ẹ ma wadi ohun gbogbo daju; ẹ dì eyiti o 
dara mu ṣinṣin. 

22 Ẹ ma takéte si ohun gbogbo ti o jọ ibi. 

23Ki Ọlọrun alafia tikararẹ̀ ki o sọ nyin di 
miméò patapata; ki a si pa ẹmí ati ọkàn ati ara 
nyin m: patapata li ailabukù ni ìgba wíwa 
Oluwa wa Jesu Kristi. 

24 Olododo li ẹniti o pẹ̀ nyin, ti yio si ṣe e. 

25 Ará, ẹ má gbadura fun wa. 

26 Ẹ fi ifẹnukonu mim kí gbogbo awọn ará. 

27 Mo fi Oluwa mu nyin bura pe, ki a ka 
iwe yi fun gbogbo awọn ará. 

28 Ki ore—ọfẹ Oluwa wa Jesu Kristi ki o wà 
pẹlu nyin. Amin. 

A kọ Episteli ikini si awọn 
ara Tessalonika lati Ateni lọ. 


EPISTELI EKEJI TI PAULU APOSTELI 


AWỌN ARA TESSALONIKA 


1PAULU, ati Silfanu, ati Timoteu, si ijọ 
Tessalonika, ninu Ọlọrun Baba wa ati 
Jesu Kristi Oluwa: 

2 Ore-ọfẹ si nyin, ati alafia, lati ọdọ Ọlọrun 
Baba, ati Jesu Kristi Oluwa. 

3Iṣẹ wa ni lati má dupẹ lọwọ Ọlọrun 
nigbagbogbo nitori nyin, ará, ani gẹgẹ bi o ti yẹ, 
nitoripe igbagbọ nyin ndàgba gidigidi, ati ifẹ 
olukuluku nyin gbogbo si ara nyin ndi pupọ; 

4 Tobẹ ti awa tikarawa nfi nyin ṣogo ninu ijọ 
Ọlọrun, nitori siru ati igbagbô nyin ninu 
gbogbo inunibini ati wahalà nyin ti ẹnyin nfa— 
rada, 


5 Eyiti iṣe àmi idajọ ododo Ọlọrun ti o daju, 
ki a le kà nyin yẹ fun ijọba Ọlọrun, nitori eyiti 
ẹnyin pẹlu ṣe njìya: 

6 Bi o ti jẹ pe ohun ododo ni fun Ọlọrun lati 
fi ipọnju gbẹsan lara awọn ti npôn nyin loju, 

7 Ati fun ẹnyin, ti a npQn loju, isimi pẹlu 
Wa, nigba ifarahàn Jesu Oluwa lati ọrun wá 
ninu ọwọ ina pẹlu awọn angẹli alagbara rẹ̀, 

8 Ẹniti yio san ẹsan fun awọn ti kò mọ Ọlọ— 
run, ti nwọn kò si gbà ihinrere Jesu Oluwa 
wa gbé: 

9 Awọn ẹniti yio jiya iparun ainipẹkun lati 
iwaju Oluwa wá, ati lati inu ogo agbara rẹ̀, 


N. TESSALONIKA 1—3 

10 Nigbati o ba de lati jẹ ẹni áyìn logo ninu 
awọn enia mimQ rẹ̀, ati ẹni iyanu ninu gbogbo 
awọn ti o gbagbQ (nitori a ti gbà ẹrí ti a jẹ fun 
nyin gbọ) li ọjọ na. 

11 Nitori eyiti awa pẹlu ngbadura fun nyin 
nigbagbogbo, pe ki Ọlọrun wa ki o le kà nyin 
yẹ fun ìpe nyin, ki o le mu gbogbo ifẹ ohun 
rere ati iṣẹ igbagbọ ṣẹ ni agbara: 

12Ki a le yìn orukọ Jesu Oluwa wa logo 
ninu nyin, ati ẹnyin ninu rẹ̀, gẹgẹ bi ore—ọfẹ 
Ọlọrun wa ati ti Jesu Kristi Oluwa. 


1ṢUGBỌN awa mbẹ̀ nyin, ará, nitori ti 
Wíwa Jesu Kristi Oluwa wa, ati ti ipejọ 
Wa sọdọ rẹ̀, 

2Ki ọkàn nyin ki o máṣe tete mì, tabi ki ẹ 
máṣe jaiya, yala nipa ẹmí, tabi nipa òrọ, tabi nipa 
iwe bi lati ọdọ wa wá, bi ẹnipe ọjọ Oluwa de. 

3 Ẹ máṣe jẹ ki ẹnikẹni tàn nyin jẹ lọnakọna; 
nitoripe ọjọ na ki yio de, bikoṣepe ìyapa nì ba 
kẹ de, ki a si fi ẹni ẹ̀ṣẹ nì hàn, ti iṣe ọmọ ẹ̀gbé; 

4 Ẹniti nṣòdì, ti o si ngbé ara rẹ̀ ga si gbogbo 
ohun ti a npò li Ọlọrun, tabi ti a nsin; tobẹ ti o 
joko ni tẹmpili Ọlọrun, ti o nfi ara rẹ̀ hàn pe 
Ọlọrun li on. 

5 Ẹnyin kò ranti pe, nigbati mo wà lọdọ 
nyin, mo nsò nkan wọnyi fun nyin? 

6 Ati nisisiyi ẹnyin mọ ohun ti o nṣe idena, 
ki a le ba fi i hàn li akokò rẹ̀. 

7 Nitoripe ohun ijinlẹ ẹ̀ṣẹ ti nṣiṣẹ ná: kìki 
pe ẹnikan wà ti nṣe idena nisisiyi, titi a ô fi 
mu u ti ẹ̀na kuro. 

8 Nigbana li a ô si fi ẹ̀ṣẹ nì hàn, ẹniti Oluwa 
yio fi emi ẹnu rẹ̀ pa, ti yio si fi ifihan wíwa rẹ̀ 
sọ di asan: 

9 Ani on, ẹniti wíwa rẹ̀ yio ri gẹgẹ bi iṣẹ Sa— 
tani pẹlu agbara gbogbo, ati àmi ati iṣẹ-iyanu 
eke, 

10 Ati pẹlu itanjẹ aiṣododo gbogbo fun 
awọn ti nṣegbé; nitoriti nwọn kò gbà ifẹ otitọ 
ti a ba fi gbà wọn là. 

11 Ati nitori eyi, Ọlọrun rán ohun ti nṣiṣẹ 
iṣina si wọn, ki nwọn ki o le gbà eke gbé: 

12 Ki a le ṣe idajọ gbogbo awọn ti kò gbà 
otitọ gbẹ, ṣugbọn ti nwọn ni inu didùn ninu 
aiṣododo. 

14 Ṣugbọn iṣẹ wa ni lati má dupẹ lọwọ Ọlọ— 
run nigbagbogbo nitori nyin, ará, olufẹ nipa ti 
Oluwa, nitori lati àtetekọṣe li Ọlọrun ti yàn 
nyin si igbala ninu isọdimimọ Ẹmí ati igbagbQ 
otitọ: 

14 Eyiti o ti pé nyin si nipa ihinrere wa, ki 
ẹnyin ki o le gbà ogo Jesu Kristi Oluwa wa. 


15 Nitorina, ará, ẹ duro ṣinṣin, ki ẹ si dì ẹkẹ̀ 
wọnni mu ti a ti fi kẹ nyin, yala nipa òrọ, tabi 
nipa iwe wa. 

16 Njẹ ki Jesu Kristi Oluwa wa tikararẹ̀, ati 
Ọlọrun Baba wa, ẹniti o ti fẹ wa, ti o si ti fi 
itunu ainipẹkun ati ireti rere nipa ore—ọfẹ 
fun wa, 

17 Ki o tù ọkan nyin ninu, ki o si fi ẹsẹ nyin 
mulẹ ninu iṣẹ ati ọrọ rere gbogbo. 


1LAKOTAN, ará, ẹ má gbadura fun wa, 
ki òrọ Oluwa le ma sáre, ki o si jẹ áyìn 
logo, ani gẹgẹ bi o ti ri lọdọ nyin: 

2 Ati ki a le gbà wa lọwọ awọn aṣodi ati 
awọn enia buburu: nitoripe ki iṣe gbogbo enia 
li o gbagbQ. 

3Ṣugbọn olododo li Oluwa, ẹniti yio fi ẹsẹ 
nyin mulẹ, ti yio si pa nyin mQ kuro ninu ibi. 

4 Awa si ni igbẹkẹle ninu Oluwa niti nyin, 
pe nkan wọnni ti a palaṣẹ fun nyin li ẹnyin 
nṣe ti ẹ o si má ṣe. 

5Ki Oluwa ki o si ma tQ ọkan nyin sinu ifẹ 
Ọlọrun, ati sinu siru Kristi. 

6 Awa si paṣẹ fun nyin, ará, li orukọ Jesu 
Kristi Oluwa wa, ki ẹnyin ki o yẹra kuro lọdọ 
olukuluku arakunrin, ti nrin ségesẹ̀ge, ti kì iṣe 
gẹgẹ bi ìlana ti nwọn ti gbà lọwọ wa. 

7 Nitori ẹnyin tikaranyin mọ bi o ti yẹ ki 
ẹnyin na farawe wa: nitori awa kò rin ségesẹ̀ge 
larin nyin; 

8 Bẹli awa kò si jẹ onjẹ ẹnikẹni lọfẹ; ṣugbọn 
ninu apọn ati lálá li a nṣiṣẹ lọsan ati loru, ki 
awa ki o ma ba dẹruba ẹnikẹni ninu nyìn: 

9 Kì iṣe pe awa kò li agbara, ṣugbọn awa nfi 
ara wa ṣe apẹrẹ fun nyin ki ẹnyin kì o le má 
farawe wa. 

10 Nitori nigbati awa tilẹ wà pẹlu nyin, eyi 
li awa palaṣẹ fun nyin, pe bi ẹnikẹni kò bá fẹ 
ṣiṣẹ, ki o maṣe jẹun. 

ti Nitori awa gburo awọn kan ti nrin sé— 
gesẹ̀ge larin nyìn ti nwọn kò nṣiṣẹ rara, 
ṣugbọn nwọn jẹ àtọjú—ile—kiri. 

12 Njẹ irú awọn ẹni bẹ li awa npaṣẹ fun, ti a 
si nrò ninu Oluwa Jesu Kristi, pe ki nwọn ki o 
má fi ìwa pẹlẹ ṣiṣẹ, ki nwọn ki o si má jẹ onjẹ 
awọn tikarawọn. 

13Ṣugbọn ẹnyin, ará, ẹ máṣe ṣárẹ̀ ni rere iṣe. 

14 Bi ẹnikẹni kò ba si gbà ọrọ wa gbQ nipa 
iwe yi, ẹ sami si oluwarẹ, ki ẹ má si ṣe ba a 
kẹgbẹ, ki oju ki o le tì i. 

15 Sibẹ ẹ máṣe kà a si ọtá, ṣugbọn ẹ má gbà 
a niyanju bi arakunrin. 

16 Njẹ ki Oluwa alafia tikararẹ̀ má fun nyin 


861 


ni alafia nigbagbogbo lọna gbogbo. Ki Oluwa 
ki o pẹlu gbogbo nyin. 

17 Ikíni emi Paulu lati ọwọ ara mi, eyiti iṣe 
àmi ninu gbogbo iwe; bẹni mo nkọwe. 


I. TIMOTEU 1, 2 


18 Ore—ọfẹ Oluwa wa Jesu Kristi ki o wà 
pẹlu gbogbo nyin. Amin. 

A kọ Episteli keji si awọn 

ara Tessalonika lati Ateni lọ. 


EPISTELI EKINI TI PAULU APOSTELI 


TIMOTEU 


1PAULU, Aposteli Kristi Jesu, gẹgẹ bi aṣẹ 

Ọlọrun Olugbala wa, ati Kristi Jesu ireti Wa; 

2Si Timoteu, ọmọ mi tôtọ ninu igbagbQ: 

Ore-ọfẹ, anu, alafia lati ọdọ Ọlọrun Baba wá, 
ati Kristi Jesu Oluwa wa. 

3 Bi mo ti gba ọ niyanju lati joko ni Efesu, 
nigbati mo nlọ si Makedonia, ki iwọ ki o le 
paṣẹ fun awọn kan, ki nwọn ki o máṣe kọni li 
ẹkẹ miran, 

4 Ki nwọn má si ṣe fiyesi awọn itan lasan, 
ati ti ìran ti kò li opin, eyiti imá mú ijiyan wa 
dipo iṣẹ iriju Ọlọrun ti mbẹ ninu igbagbé; 
bẹni mo ṣe nisisiyi. 

5 Ṣugbọn opin aṣẹ na ni ifẹ lati ọkàn mim 
ati ẹri—ọkan rere ati igbagbQ aiṣẹtan wa. 

6 lati inu eyiti awọn ẹlomiran ti yapa kuro 
ti nwọn si ya sapakan si ọrọ asan; 

7 Nwọn nfẹ ṣe olukọ ofin; òye ohun ti nwọn 
nwi kò yé wọn, tabi ti ohun ti nwọn ntẹnum€. 

8 Ṣugbọn awa mò pe ofin dara, bi enia ba lò 
o bi a ti ilo ofin; 

9 Bi a ti mò eyi pe, a kò ṣe ofin fun olododo, 
bikoṣe fun awọn alailofin ati awọn ahigbọran, 
fun awọn alaiwa—bi—Ọlọrun ati awọn ẹlẹṣẹ, 
fun awọn alaimọ ati awọn ẹlẹgan, fun awọn 
apa—baba ati awọn apa—iya, fun awọn apania, 

10 Fun awọn àgbere, fun awọn ti nfi ọkun— 
rin ba ara wọn jẹ̀, fun awọn aji—enia tà, fun 
awọn eke, fun awọn abura eke, ati bi ohun 
miran ba si wà ti o lodi si ẹkọ ti o yẹ̀ koro, 

11 Gẹgẹ bi ihinrere ti ogo Ọlọrun olubukún, 
ti a fi si itọju mi. 

12 Mo dupẹ lọwọ Ẹniti o fun mi li agbara, 
ani Kristi Jesu Oluwa wa, nitoriti o kà mi si 
olòtọ ni yiyan mi si iṣẹ rẹ̀; 

13 Bi mo tilẹ jẹ asọ òrọ—odì lẹkan ri, ati 
oninunibini, ati elewu enia: ṣugbọn mo ri ánu 
gbà, nitoriti mo ṣe e li aimò ninu aigbagbọ. 

14 Ore-ọfẹ Oluwa wa si pò rekọja pẹlu 
igbagbọ ati ifẹ, ti mbẹ ninu Kristi Jesu. 


15 Otitọ li ọrọ na, o si yẹ fun itẹwọgbà, pe 
Kristi Jesu wá si aiye lati gbà ẹlẹṣẹ là; ninu 
awọn ẹniti emi jẹ pàtaki. 

16 Ṣugbọn nitori eyi ni mo ṣe ri ánu gbà, pe 
lara mi, bi olori, ni ki Jesu Kristi fi gbogbo 
ipamọra rẹ̀ hàn bi apẹrẹ fun awọn ti yio gbà a 
gbé si ìye ainipẹkun nigba ikẹhin. 

17 Njẹ fun Ọba aiyeraiye, aidibajẹ, airi, Ọlọ— 
run kanṣoṣo, ni ọlá ati ogo Wà fun lai ati lailai. 
Amin. 

18 Aṣẹ yi ni mo pa fun ọ, Timoteu ọmọ mi, 
gẹgẹ bi isọtẹlẹ wọnni ti o ti ṣaju lori rẹ, pe 
nipa wọn ki iwọ ki o le má jà ogun rere; 

19 Ma ni igbagbọ ati ẹri—ọkàn rere; eyiti 
awọn ẹlomiran tanu kuro lọdọ wọn ti nwọn si 
rì ọkò igbagbọ wọn: 

20 Ninu awọn ẹniti Himeneu ati Aleksan— 
deru wà; awọn ti mo ti fi le Satani lọwọ, ki a 


le kẹ wọn ki nwọn ki o má sọrọ—odi mọ. 

2 1NITORINA mo gbà nyin niyanju ṣaju 
ohun gbogbo, pe ki a ma bẹ̀bẹ, ki a má 

gbadura, ki a má ṣìpẹ, ati ki a má dupẹ nitori 

gbogbo enia; 

2 Fun awọn ọba, ati gbogbo awọn ti o wà ni 
ipo giga; ki a le má lo aiye wa ni idakẹjẹ ati 
pẹlẹ ninu gbogbo ìwa—bi—Ọlọrun ati ìwa 
agbà. 

3 Nitori eyi dara o si ṣe itẹwọgbà niwaju 
Ọlọrun Olugbala wa; 

4 Ẹniti o nfẹ ki gbogbo enia ni igbala ki 
nwọn si wá sinu ìmọ otitọ. 

5 Nitori Ọlọrun kan ni mbẹ, Onilaja kan pẹlu 
larin Ọlọrun ati enia, on papa enia, ani Kristi 
Jesu; 

6 Ẹniti o fi ara rẹ̀ ṣe irapada fun gbogbo 
enia, ẹrí li akokò rẹ̀; 

7 Nitori eyiti a yàn mi ṣe oniwasu, ati apos— 
teli, (otitọ li emi nsọ, emi kò ṣeke;) olukọ 
awọn Keferi ni igbagbQ ati otitọ. 


il. TIMOTEU 2—4 

8 Nitorina mo fẹ ki awọn ọkunrin ma gba— 
dura nibi gbogbo, ki nwọn má gbé ọwò mimoô 
soke, li aibinu ati li aijiyan. 

3SBẹ gẹgẹ ki awọn obinrin ki o fi aṣọ 
iwọntunwọnsin ṣe ara wọn li ọṣé, pẹlu itiju 
ati ìwa airekọja; kì iṣe pẹlu irun didì ati wura, 
tabi pearli, tabi aṣọ olowo iyebiye, 

10 Bikoṣe pẹlu iṣẹ̀ rere (eyi ti o yẹ fun awọn 
obinrin ti o jẹwọ iwa—bi—Ọlọrun). 

11 Jẹ ki obinrin ki o má fi idakẹjẹ ati itẹriba 
gbogbo kQ ẹkQ. 

12Ṣugbọn emi kò fi aṣẹ fun obinrin lati ma 
kéni, tabi lati paṣẹ lori ọkunrin, bikoṣepe ki o 
dakẹjẹ. 

13 Nitori Adamu li a ké dá, lẹhin na, Efa. 

14 A kò si tàn Adamu jẹ, ṣugbọn obinrin na, 
nigbati a tàn a, o ṣubu sinu ẹ̀ṣẹ. 

15 Ṣugbọn a o gbà a là nipa ìbimọ rẹ̀, bi 
nwọn ba duro ninu igbagbọ ati ifẹ, ati ìwa 
mimô pẹlu ìwa airekọja. 


TOTITỌ ni òrọ na, bi ẹnikan ba fẹ oye 
biṣopu, iṣẹ rere li o nfẹ. 

2Njẹ biṣopu jẹ alailẹgan, ọkọ aya kan, 
oluṣọra, alairekọja, oniwa yiyẹ, olufẹ alejò 
ṣiṣe, ẹniti o le ṣe olukọ. 

3 Ki o má jẹ ọmuti, tabi onijà, tabi olojuko— 
koro, bikoṣe onis(iru, ki o má jẹ onija, tabi 
olufẹ owo; 

4 Ẹniti o kawọ ile ara rẹ̀ girigiri, ti o mu 
awọn ọmọ rẹ̀ tẹriba pẹlu ìwa àgba gbogbo; 

S (Ṣugbọn bi enia kò ba mò bi a ti ṣe ikawọ 
ile ara rẹ̀, on o ha ti ṣe le tọju ijọ Ọlọrun?) 

6 Ki o májẹ ẹni titun, kí o má bá gbéraga, ki 
o si ṣubu sinu ẹbi Eṣu. 

TO si yẹ ki o ni ẹri rere pẹlu lọdọ awọn ti 
mbẹ lode: ki o má ba bọ sinu ẹ̀gan ati sinu 
idẹkun Éṣu. 

8 Bẹ gẹgẹ li o yẹ fun awọn diakoni lati ni 
ìwa àgba, ki nwọn má jẹ ẹlẹnu meji, kì nwọn 
má fi ara wọn fun waini pupọ, ki nwọn má jẹ 
olojukokoro. 

3 Ki nwọn má di ohun ijinlẹ igbagboô mu li 
ọkàn funfun. 

10 Ki a si kẹ wá idi awọn wọnyi daju pẹlu; 
nigbana ni ki a jẹ ki nwọn jẹ oyẹ̀ diakoni, bi 
nwọn ba jẹ alailẹgan. 

11 Bẹ gẹgẹ li o yẹ fun awọn obinrin lati ni 
iwa àgba, kì nwọn má jẹ asọrọ—ẹni—lẹhin 
bikoṣe alairekọja, olôtọ ll ohun gbogbo. 

12 Ki awọn diakoni jẹ ọkọ obinrin kan, ki 
nwọn ki o káwọ awọn ọmọ wọn ati ile ara 
Wọn daradara. 


862 


13 Nitori awọn ti o lò oyẹ̀ diakoni daradara 
rà ipo rere fun ara Wọn, ati igboiya pupọ ni 
igbagbọ ti mbẹ ninu Kristi Jesu. 

14Iwe nkan Wọnyi ni mo kọ si ọ, mo si 
nreti ati tò ọ wá ni 1616. 

15Ṣugbọn bi mo ba pẹ, ki iwọ ki o le mò bi o 
ti yẹ fun awọn enia lati má huwa ninu ile Ọlọ— 
run, ti iṣe ijọ Ọlọrun alaye, ọwòn ati ipilẹ otitọ. 

16 Laiṣiyemeji, titobi ni ohun ijinlẹ ìwa—bi— 
Ọlọrun, ẹniti a fihan ninu ara, ti a dalare ninu 
Ẹmí, ti awọn angẹli ri, ti a wasu rẹ̀ larin awọn 
orilẹ—ede, ti a gbagbọ ninu aiye, ti a gba soke 
sinu ogo. 


1ṢUGBỌN Ẹmí ntẹnumọ ọ pe, ni igba 

ikẹhin awọn miran yio kuro ninu igbagbô, 
nwọn o ma fiyesi awọn ẹmí ti ntan—ni—jẹ, ati 
ẹkọ awọn ẹmi ẹ̀ṣu; 

2 Nipa agabagebe awọn ti nṣeke, awọn ti 
ọkàn awọn tikarawọn dabi eyiti a fi irin 
gbigbona jô. 

3 Awọn ti nda—ni—lẹkun ati gbeyawo, ti 
nwọn si npaṣẹ lati ka ewọ onjẹ ti Ọlọrun ti da 
fun itẹwọgba pẹlu ọpẹ awọn onigbagbọ ati 
awọn ti o mọ otitọ. 

4 Nitori gbogbo ohun ti Ọlọrun dá li o dara, 
kò si ọkan ti o yẹ ki a kò, bi a ba fi ọpẹ gbà a. 

5 Nitori a fi ọrọ Ọlọrun ati adura yà a si 
mim. 

6 Bi iwọ ba nrán awọn ará leti nkan wọnyi, 
iwọ o jẹ iranṣẹ rere ti Kristi Jesu, ti a nfi ọrọ 
igbagbọ ati ẹ̀kọ rere bẹ̀, eyiti iwọ ti ntẹle. 

TṢugbọn kò ọrọ asan ati itan awọn agba 
obinrin, si ma tọ ara rẹ si Ìwa—bi—Ọlọrun. 

8 Nitori ṣiṣe eré ìdaraya ní ẹ̀ré diẹ, ṣugbọn 
ìwa-bi—Ọlọrun li ẹ̀re fun ohun gbogbo, o ni 
ileri ti aiye isisiyi ati ti eyi ti mbò. 

9 Otitọ ni ọrọ na, o si yẹ fun itẹwọgbà 
gbogbo. 

10 Nitori fun eyi li awa nṣe lala ti a si njija— 
kadi, nitori awa ni ireti ninu Ọlọrun aláye, 
ẹniti iṣe Olugbala gbogbo enia, pẹlupẹlu ti 
awọn ti o gbagbo. 

11 Nkan wọnyi ni ki o má palaṣẹ ki o si ma 
kọni. 

12 Máṣe jẹ ki ẹnikẹni ki o gàn ewe rẹ; ṣugbọn 
ki iwọ ki o jẹ apẹrẹ fun awọn ti o gbagbQ, ninu 
òrọ, ninu ìwa hihu, ninu ifẹ, ninu ẹmi, ninu 
igbagbọ, ninu ìwa mimQ. 

13 TTiti emi o fi de, má tọju iwe kikà ati igba— 
niyanju ati ikọni. 

14 Máṣe ainani ẹ̀bun ti mbẹ lara rẹ, eyiti a fi 
fun ọ nipa isọtẹlẹ pẹlu ifọwọle awọn àgba. 


863 


15 Má fiyesi nkan wọnyi; fi ara rẹ fun wọn 
patapata; ki ilọsiwaju rẹ ki o le hàn gbangba 
fun gbogbo enia. 

16 Ma ṣe itọju ara rẹ ati ẹkọ rẹ; ma duro lai— 
yẹsẹ ninu nkan wọnyi: nitori ni ṣiṣe eyi, iwọ 
ô gbà ara rẹ ati awọn ti ngbé òrọ rẹ là. 

5 1 MÁṢE ba alàgba wi, ṣugbọn ki o má gba 
a niyanju bi baba; awọn ọdọmọkunrin bi 
arakunrin; 

2 Awọn àgba obinrin bi iya; awọn ọdọmọ— 
binrin bi arabinrin ninu ìwa mim. 

3 Bòwọ fun awọn opé ti iṣe opô nitôtọ. 

4 Ṣugbọn bi opô kan ba li ọmọ tabi ọmọ— 
ọmọ, jẹ ki nwọn tẹ̀te kẹ ati ṣe itọju ile awọn 
tikarawọn, ki nwọn ki o si san ôre awọn obi 
wọn pada: nitoripe eyi li o ṣe itẹwọgbà niwaju 
Ọlọrun. 

5 Njẹ ẹniti iṣe opô nitéôtọ, ti o ṣe on nikan, a 
má gbẹkẹle Ọlọrun, a si má duro ninu ẹ̀bẹ ati 
ninu adura lọsán ati loru. 

6 Ṣugbọn ẹniti o ba fi ara rẹ̀ fun aiye jijẹ, o 
kú nigbati o wà laye. 

7 Nkan wọnyi ni ki iwọ ki o si ma palaṣẹ, ki 
nwọn ki o le wà lailẹgan. 

aṢugbọn bi ẹnikẹni kò bá pẹ̀se fun awọn 
tirẹ, papa fun awọn ará ile rẹ̀, o ti s€ igbagbé, 
o buru ju alaigbagbé lọ. 

8 Máṣe kọ orukọ ẹniti o ba din ni ọgọta 
ọdún silẹ bi opé, ti o ti jẹ obinrin ọkọ kan, 

10 Ẹniti a jẹri rẹ̀ fun iṣẹ rere; bi o ba ti ntẹ 
ọmọ ri, bi o ba ti ngba alejò, bi o bá ti nwẹ ẹsẹ 
awọn enia mimQ, bi o ba ti nràn awọn olupọn— 
ju lọwọ, bi o ba ti nlepa iṣẹ rere gbogbo. 

11 Ṣugbọn kò awọn opo ti kò dagba: nitori— 
pe nigbati nwọn ba ti ṣe ifẹkufẹ lodi si Kristi, 
nwọn a fẹ gbeyawo; 

12Nwọn a di ẹlẹbi, nitoriti nwọn ti kò igbagbe 
Wọn iṣaju silẹ. 

13 Ati pẹlu nwọn nkọ lati ṣe ọlẹ, lati ma 
kiri lati ile de ile; ki iṣe ọlẹ nikan, ṣugbọn 
onisọkusọ ati olofòfo pẹlu, nwọn a ma sọ 
ohun ti kò yẹ. 

14 Nitorina mo fẹ ki awọn opo ti kò dagba 
má gbeyawo, ki nwọn má bímọ, ki nwọn ki o 
ma ṣe alabojuto ile, ki nwọn ki o máṣe fi àye 
silẹ rara fun ọtá na lati sòrọ ẹ̀gan. 

15 Nitori awọn miran ti yipada kuro si ẹhin 
Satani. 

16 Bi obinrin kan ti o gbagbô ba ni awọn 
opôé, ki o má ràn wọn lọwọ, ki a má si di ẹrù le 
ijọ, ki nwọn ki o le ma ràn awọn ti iṣe opô 
nitôtọ lọwọ. 


I. TIMOTEU 4—6 


17 Awọn alàgba ti o ṣe akoso daradara ni ki a 
kà yẹ si ọlá ilọpo meji, pẹlupẹlu awọn ti o ṣe 
lala ni ẹrọ ati ni kikọni. 

18 Nitoriti iwe—mim6Q wipe, Iwọ kò gbọdọ 
dì malu ti ntẹ̀ ọkà li ẹnu. Ati pe, òya alagbaṣe 
tọ si i. 

13 Máṣe gbà ẹ̀sun si alàgba kan, bikoṣe lati 
ẹnu ẹlẹri meji tabi mẹta. 

20 Ba awọn ti o ṣẹ̀ wi niwaju gbogbo enia, ki 
awọn iyokù pẹlu ki o le bẹ̀ru. 

21 Mo paṣẹ fun ọ niwaju Ọlọrun, ati Kristi 
Jesu, ati awọn angẹli ayanfẹ, ki iwọ ki o má 
Ṣṣakiyesi nkan wọnyi, laiṣe ojuṣáju, lai fi ẹ̀gbẹ̀ 
ṣe ohunkohun. 

22 Máṣe fi ikanju gbe ọwé le ẹnikẹni, bẹni 
ki o má si ṣe jẹ alabapin ninu ẹ̀ṣẹ̀ awọn ẹlo— 
miran: pa ara rẹ mô ni ìwa funfun. 

23 Máṣe má mu omi nikan, ṣugbọn má lo 
Waini diẹ nitori inu rẹ, ati nitori ailera rẹ igba— 
kugba. 

24 Ẹṣẹ awọn ẹlomiran a má han gbangba, a 
ma lọ ṣaju si idajọ; ti awọn ẹlomiran pẹlu a si 
ma tẹle wọn. 

25 Bẹ gẹgẹ pẹlu ni iṣẹ rere wà ti nwọn hàn 
gbangba; awọn iru miran kò si le farasin. 


1KI gbogbo awọn ti iṣe ẹrú labẹ ìrú má 

ka awọn oluwa ti o ni wọn yẹ si ọla 
gbogbo, ki a má bá sọrọ—odi si orukọ Ọlọrun 
ati ẹkọ rẹ̀. 

2 Awọn ti o si ni oluwa onigbagbQ, ki nwọn 
máṣe gàn wọn nitori arakunrin. ni nwọn; 
ṣugbọn kì nwọn tubọ má sìn wọn, nitori awọn 
ti iṣe alabapin iṣẹ rere wọn jẹ onigbagbQ ati 
olufẹ. Nkan wọnyi ni ki o má kọni ki o si má 
fi gba—ni—niyanju. 

3 Bi ẹnikẹni ba nkọni li ẹkọ miran, ti kò si 
gba òrọ ti o ye kôro, ani òrọ Jesu Kristi Oluwa 
wa, ati ẹk gẹgẹ bi ìwa—bi—Ọlọrun. 

40 gberaga, kò mọ nkan kan, bikoṣe ifẹ 
iyan—jija ati ìja-òrọ ninu eyiti ilara, ìya, ọrọ 
buburu ati iro buburu ti iwá, 

s Ọrẹ ayipo awọn enia ọlọkan éri ti kò si 
otitọ ninu wọn, ti nwọn ṣebi ọna si ere ni 
ìwa-—bi-Ọlọrun: yẹra lọdọ irú awọn wọnni. 

6 Ṣugbọn iwa—bi—Ọlọrun pẹlu itẹlọrùn ẹ̀re 
nla ni. 

? Nitori a kò mu ohun kan wá si aiye, bẹni a 
kò si le mu ohunkohun jade lọ. 

8 Bi a ba si li onjẹ ati aṣọ ìwọnyi yio t wa 
lọrùn. 

3 Ṣugbọn awọn ti nfẹ di ọlọrò a má bẹ sinu 
idanwò ati idẹkun, ati sinu wẹ̀re ifẹkufẹ pipọ 


Ii. TIMOTEU. 1 
ti ipa—ni—lara, iru eyiti imá rì enia sinu iparun 
ati ẹ̀gbé. 

10 Nitori ifẹ owo ni gbòngbo ohun buburu 
gbogbo: eyiti awọn miran nlepa ti a si mu 
wọn ṣako kuro ninu igbagbé, nwọn si fi ibi— 
nujẹ pupọ gún ara wọn li ẹ̀kẹ. 

liṢugbọn iwọ enia Ọlọrun, sá fun nkan 
Wọnyi; ki o si má lepa ododo, ìwa—bi—Ọlọrun, 
igbagbQ, ifẹ, stiru, ìwa tutù. 

12 Ma jà ìja rere ti igbagbQ, di ìye ainipẹkun 
mu ninu eyiti a gbé pò ọ si, ti iwọ si ṣe ijẹwo 
rere niwaju ẹlẹri pupọ. 

13 Mo paṣẹ fun ọ niwaju Ọlọrun, ti nsọ 
ohun gbogbo di aye, ati niwaju Jesu Kristi, ẹni, 
niwaju Pontiu Pilatu, ti o jẹri ijẹwọ rere, 

14Ki iwọ ki o pa ofin mẹ li ailabawọn, li 
ailẹgan, titi di ifarahàn Oluwa wa Jesu Kristi: 

15 Eyiti yio fihàn ni igba tirẹ̀, Ẹniti iṣe Olu— 
bukún ati Alagbara na kanṣoṣo, Ọba awọn 
ọba, ati Oluwa awọn oluwa; 


864 


16 Ẹnikanṣoṣo ti o ni aikú, ti ngbe inu imọlẹ 
ti a kò le sunmọ, ẹniti enia kan kò ri rí ti kò si 
le ri: ẹniti ọla ati agbara titi lai iṣe tirẹ. Amin. 

17 Kìlọ fun awọn ti o lọrọ li aiye isisiyi, ki 
nwọn máṣe gberaga, bẹni ki nwọn máṣe gbẹ— 
kẹle ọrò aidaniloju, bikoṣe le Ọlọrun alaye, ti 
nfi ohun gbogbo fun wa lọpọlọpọ lati lo; 

18 Ki nwọn ki o ma ṣôre, ki nwọn ki o má 
pò ni iṣẹ rere, ki nwọn mura lati pin funni, ki 
nwọn ki o ni ẹmi ibakẹdun; 

19 Ki nwọn ki o ma tò iṣura ipilẹ rere jọ fun 
ara wọn dẹ̀ igba ti mbò, ki nwọn ki o le di ìye 
totọ mu. 

20 Timoteu, ṣọ ohun ni ti a fi si itọju rẹ, yà 
kuro ninu òrọ asan ati ijiyan ohun ti a nfi eke 
pẹ̀ ni imọ; 

21 Eyiti awọn ẹlomiran jẹwọ rẹ̀ ti nwọn si 
ṣina igbagbọ. Ki ore—ọfẹ ki o wà pẹlu rẹ. Amin. 

Episteli ekini yi si Timoteu li a kọ lati 
Laodikea wá, ti iṣe olú ilu ti Frigia Pakatiana. 


EPISTELI EKEJI TI PAULU APOSTELI 


TIMOTEU 


1PAULU, Aposteli Kristi Jesu nipa ifẹ 
Ọlọrun, gẹgẹ bi ileri ìye ti mbẹ ninu 
Kristi Jesu, 

2 Si Timoteu, ọmọ mi olufẹ ọwọn: Ore-—ọfẹ, 
anu, ati alafia, lati ọdọ Ọlọrun Baba wá, ati 
Kristi Jesu Oluwa wa. 

3 Mo dupẹ lọwọ Ọlọrun, ti emi nsìn lati ọdọ 
awọn baba mi wá ninu ẹri—ọkan funfun, pe li 
aisimi li emi nṣe iranti rẹ ninu adura mi, 

4 'T'ọsan t'oru li emi njaìyà ati ri ọ, ti mo 
nranti omije rẹ, ki a le fi ayò kún mi li ọkàn; 

5 Nigbati mo ba ranti igbagbe ailẹtan ti mbẹ 
ninu rẹ, eyiti o kẹ wà ninu Loide iya—nla rẹ, 
ati ninu Eunike iya rẹ; mo si gbagbọ pe, o 
mmbẹ ninu rẹ pẹlu. 

6 Nitori idi eyi ni mo ṣe nran ọ leti pe ki 
ìwọ ki o má rú ẹ̀bun Ọlọrun soke eyiti mbẹ 
ninu rẹ nipa gbigbe ọwọ mi le ọ. 

7 Nitoripe Ọlọrun kò fun wa ni ẹmí ibẹru; 
bikoṣe ti agbara, ati ti ifẹ, ati ti ọkàn ti o yẹ̀ koro. 

8 Nitorina máṣe tiju ẹri Oluwa wa, tabi emi 
ondẹ rẹ̀: ṣugbọn ki iwọ ki o ṣe alabapin ninu 
ipọnju ihinrere gẹgẹ bi agbara Ọlọrun; 

3 Ẹniti o gbà wa là, ti o si fi ìpe mimô pẹ̀ 


Wa, kì iṣe gẹgẹ bi iṣe wa, ṣugbọn gẹgẹ bi 
ipinnu ati ore—ọfẹ tirẹ̀, ti a fifun wa ninu 
Kristi Jesu lati aiyeraiye, 

10 Ṣugbọn ti a fihàn nisisiyi nipa ifarahàn 
Jesu Kristi Olugbala wa, ẹniti o pa ikú rẹ̀, ti o 
si mu ìye ati aidibajẹ wá si imọlẹ nipasẹ 
ihinrere, 

11 Fun eyiti a yàn mi ṣe oniWasu, ati apos— 
teli, ati olukọ. 

12 Nitori idi eyiti emi ṣe njìya wọnyi pẹlu: 
ṣugbọn oju kò tì mi: nitori emi mò ẹniti emi 
gbagbé, o si da mi loju pe, on le pa ohun ti mo 
fi le e lọwọ m titi di ọjọ nì. 

13 Dì apẹrẹ awọn òrọ ti o yẹ̀ koro ti iwọ ti 
gbẹ lọdọ mi mu, ninu igbagbọ ati ifẹ ti mbẹ 
ninu Kristi Jesu. 

14 Ohun rere nì ti a ti fi le ọ lọwọ, pa a mọ 
nipa Ẹmi Mimọ ti ngbe inu wa. 

15 Eyi ni iwọ mò, pe gbogbo awon ti o wà ni 
Asia yipada kuro lẹhin mi; ninu awọn ẹniti 
Figellu ati Hermogene gbé wà. 

16 Ki Oluwa ki o fi anu fun ile Onesiforu; 
nitoriti ima tù mi lara nigba pupọ, ẹ̀wọn mi 
kò si tì i loju: 


17 Ṣugbọn nigbati o wà ni Romu, o fi ẹsò wá 
mi, o si ri mi. 

18 Ki Oluwa ki o fifun u ki o le ri anu lọdọ 
Oluwa li ọjọ nì: iwọ tikararẹ sá mò dajudaju 
iye ohun ti o ṣe fun mi ni Efesu. 


2 NITORINA, iwọ ọmọ mi, jẹ alagbara 
ninu ore-ọfẹ ti mbẹ ninu Kristi Jesu. 

2 Ati ohun wọnni ti iwọ ti gbQ lọdọ mi lati 
ọwọ òpọlọpọ ẹlẹri, awọn na ni ki iwọ fi le 
awọn olôtọ enia lọwọ, awọn ti yio le má kẹ 
awọn ẹlomiran pẹlu. 

3Ṣe alabapin pẹlu. mi ninu ipọnju, bi 
ọmọ-ogun rere Jesu Kristi. 

4 Kò si ẹniti njàgun ti ifi ohun aiye yi df ara 
rẹ̀ lọwọ, ki o le mu inu ẹniti o yàn a li 
ọmọ-ogun dùn. 

5 Bi ẹnikẹni ba si njà, a kì dé e li ade, bikoṣepe 
o ba jà li aiṣe erú. 

6 Àgbẹ ti o nṣe lálá li o ni lati ké mu ninu 
eso wọnni. 

7 Gbà ohun ti emi nsọ rò; nitori Oluwa yio 
fun ọ li òye ninu ohun gbogbo. 

8 Ranti Jesu Kristi, ti o jinde kuro ninu okú, 
lati inu irú-ọmọ Dafidi, gẹgẹ bi ihinrere mi, 

8 Ninu eyiti emi nri ipọnju titi dé inu ìde bi 
arufin; ṣugbọn a kò dẹ̀ òrọ Ọlọrun. 

10 Nitorina mo nfarada ohun gbogbo nitori 
ti awọn ayanfẹ, ki awọn na pẹlu le ni igbala ti 
mbẹ ninu Kristi Jesu pẹlu ogo ainipẹkun. 

11 Otitọ li ọrọ na: Nitoripe bi awa ba bá a 
kú, awa ô si bá a yẹ̀: 

12 Bi awa ba farada, awa ô si ba a jọba: bi 
awa ba sẹ̀ ẹ, on na yio si sẹ wa. 

13 Bi awa kò ba gbagbé, on duro li olotọ: 
nitori on kò le sẹ̀ ara rẹ̀. 

14 Nkan wọnyi ni ki o ma rán wọn leti, má 
kìlọ fun wọn niwaju Oluwa pe, ki nwọn ki o 
máṣe jìijà ẹrọ ti kò lere, fun iparun awọn ti ngbọ. 

15 Ṣápọn lati fi ara rẹ hàn niwaju Ọlọrun li 
ẹniti o yege, aṣiṣé ti kò ni lati tiju, ti o npín 
ẹrọ otitọ bi o ti yẹ. 

16 Ṣugbọn yà kuro ninu òrọ asan, nitoriti 
nwọn ô má lọ siwaju ninu aiwa—bi—Ọlọrun, 

17 Ọrọ wọn yio si má jẹ bi egbò kikẹ̀; ninu 
awọn ẹniti Himeneu ati Filetu wà; 

18 Awọn ẹniti o ti ṣìna niti otitọ, ti nwipe 
ajinde ti kọja na; ti nwọn si mbì igbagbọ awọn 
miran ṣubu. 

19 Ṣugbọn ipilẹ Ọlọrun ti o daju duro 
ṣinṣin, o ni ẹ̀didi yi wipe, Oluwa mò awọn ti 
iṣe tirẹ̀. Ati pẹlu, ki olukuluku ẹniti npẹ̀ oru- 
kọ Oluwa ki o kuro ninu aiṣododo. 


Ii. TIMOTEU 1—3 
20 Ṣugbọn ninu ile nla, kì iṣe kìki ohun elo 
Wura ati ti fadaka nikan ni mbẹ nibẹ̀, ṣugbọn 
ti igi ati ti amò pẹlu; ati omiran si ọlá, ati 
omiran si ailọlá. 
21 Bi ẹnikẹni ba Wẹ̀ ara rẹ̀ mọ kuro ninu 
wọnyi, on ô jẹ ohun ẹ̀lo si ọlá, ti a yà si òtọ, ti o 
si yẹ fun ìlo bále, ti a si ti pòse silẹ si iṣẹ rere 


22 Ma sá fun ifẹkufẹ ewe: si má lepa ododo, 
igbagbé, ifẹ, alafia, pẹlu awọn ti nkepe Oluwa 
lati inu ọkàn funfun wá. 

23 Ṣugbọn ib€re wẹ̀re ati alaini ẹkọ ninu ni 
ki o kò, bi o ti mò pe nwọn ama dá ìja silẹ. 

24 Iranṣẹ Oluwa kò si gbọdọ jà; bikoṣe ki o 
jẹ ẹni pẹlẹ si enia gbogbo, ẹniti o le kọni, 
onistiru, 

25 Ẹniti yio má ké awọn aṣodi pẹlu iwa 
tutu; boya Ọlọrun le fun wọn ni ironupiwada 
si imọ otitọ; 

26 Nwọn o si le sọji kuro ninu idẹkun Ìṣu, 
awọn ti a ti dì ni igbekun lati ọwọ rẹ̀ Wá si 


ifẹ rẹ̀. 
3 1ṢUGBỌN eyi ni ki o mò, pe ni ikẹhin 
ọjọ ìgbà ewu yio de. 

2 Nitori awọn enia yio jẹ olufẹ ti ara wọn, 
olufẹ owo, afunnú, agberaga, asòrọbuburu, 
aṣaigbọran si obi, alailọpẹ, alaimô, 

3 Alainifẹ, alaile darijini, abanijẹ, alaile— 
kô—ra—wọnnijanu, onroro, alainifẹ-ohun— 
Tere, 

4 Onikupani, alagidi, ọlọkàn giga, olufẹ faji 
jù olufẹ Ọlọrun lọ; 

5 Awọn ti nwọn ni afarawe iwa—bi—Ọlọ— 
run, ṣugbọn ti nwọn sẹ̀ agbara rẹ̀: yẹra kuro 
lọdọ awọn wọnyi pẹlu. 

6 Nitori ninu irú eyi li awọn ti nrakò Wọ 
inu ile, ti nwọn si ndì awọn obinrin 
alailọgbọn ti a dì ẹ̀ṣẹ rù ni igbekùn, ti a si nfi 
onirtiru ifẹkufẹ fà kiri, 

7 Nwọn nfi igbagbogbo kẹkọ, nwọn kò si le 
de oju ìmọ otitọ. 

8 Njẹ gẹgẹ bi Janesi ati Jamberi ti kọ oju ija 
si Mose, bẹli awọn wọnyi kọ oju ija si otitọ: 
awọn enia ti inu wọn dibajẹ, awọn ẹni ìtanù 
niti ọran igbagbQ. 

8Ṣugbọn nwọn kì yio lọ siwaju jù bẹ̀lọ: ni— 
tori wẹ̀re wọn yio farahan fun gbogbo enia 
gẹgẹ bi tiwọn ti yọrì si. 

10 Ṣugbọn iwọ ti mò ẹkọ mi, igbesi aiye mi, 
ipinnu, igbagbQ, ipamọra, ifẹni, siru, 

11 Inunibini, iyà; awọn ohun ti o dé bá mi 
ni Antioku, ni Ikonioni ati ni Listra; awọn 


TITU 1 


inunibini ti mo faradà: Oluwa si gbà mi kuro 
ninu gbogbo wọn. 

12 Nitôtọ, gbogbo awọn ti o fẹ má gbé igbé 
ìwa—bi—Ọlọrun ninu Kristi Jesu, yio farada 

13 Ṣugbọn awọn enia buburu, ati awọn ẹlẹ— 
tàn yio má gbilẹ siwaju si i, nwọn o má 
tàn—ni-—jẹ, a o si má tàn wọn jẹ. 

14 Ṣugbọn iwọ duro ninu nkan wọnni ti iwọ 
ti kẹ̀, ti a si ti jẹ ki oju rẹ dá ṣáṣa si, ki iwọ ki o 
si mò ọdọ ẹniti iwọ gbé kẹ wọn; 

15 Ati pe lati igba ọmọde ni iwọ ti mò iwe— 
mimọ, ti o le sọ ọ di ọlégbọn si igbala nipasẹ 
igbagbQ ninu Kristi Jesu. 

16 Gbogbo iwe—mimQ ti o ni imísi Ọlọrun li 
o si ni ẹ̀re fun ẹkẹ, fun ibani—wi, fun itoni, 
fun ikẹni ti o wà ninu ododo: 

17 Ki enia Ọlọrun ki o le pé, ti a ti mura silẹ 


patapata fun iṣẹ rere gbogbo. 

4 1NITORINA mo paṣẹ fun ọ niwaju Ọlọ— 
run, ati Kristi Jesu, ẹniti yio ṣe idajọ alaye 

ati okú, ati nitori ifarahàn rẹ̀ ati ijọba rẹ̀, 

2 Wasu òrọ na; ṣe aisimi li akokò ti o WÒ, ati 
akokò ti kò wò; baniwi, ṣe itọni, gbà—ni—ni— 
yanju pẹlu ipamọra ati ẹ̀kẹ gbogbo. 

3 Nitoripe ìgba yio de, ti nwọn kì yio le gba 
ẹkọ ti o y kôro; ṣugbọn bi nwọn ti jẹ ẹniti eti 
nrìn nwọn ô lọ ké olukọ jọ fun ara wọn ninu 
ifẹkufẹ ara wọn. 

4 Nwọn ò si yi etí wọn pada kuro ninu oti— 
tọ, nwọn ô si yipada si ìtan asan. 

5 Ṣugbọn má ṣe pẹlẹ ninu ohun gbogbo, má 
farada ipọnju, ṣe iṣẹ efangelisti, ṣe iṣẹ iranṣẹ rẹ 
laṣepe. 

6 Nitori a nfi mi rubọ nisisiyi, atilọ mi si sun— 
mọ etile. 

7 Emi ti jà ìja rere, emi ti pari ire—ije mi, 
emi ti pa igbagbọ mọ: 

8 Lati isisiyi lọ a fi ade ododo lelẹ fun mi, ti 


866 


Oluwa, onidajọ ododo, yio fifun mi li ọjọ na, 
kì si iṣe kìki emi nikan, ṣugbọn pẹlu fun 
gbogbo awọn ti o ti fẹ ifarahàn rẹ̀. 

9 Sa ipa rẹ lati tete tò mi wá. 

10 Nitori Dema ti kò mi silẹ, nitori o nfẹ 
aiye isisiyi, o si lọ si Tessalonika; Kreskeni si 
Galatia, Titu si Dalmatia. 

11 Luku nikan li o wà pẹlu mi. Mu Marku 
wá pẹlu rẹ: nitori o wulo fun mi fun iṣẹ 
iranṣẹ. 

12 Mo rán Tikiku ni iṣẹ lọ si Efesu. 

13 Aṣọ otutu ti mo fi silẹ ni Troa lọdọ Karpu, 
nigbati iwọ ba mbò mu u wá, ati iwe wọnni, 
pẹlupẹlu iwe—awọ wọnni. 

14 Aleksanderu alagbẹdẹ bàba ṣe mi ni ibi 
pupọ: Oluwa yio san a fun u gẹgẹ bi iṣẹ rẹ̀: 

15 Lọdọ ẹniti ki iwọ ki o ma ṣọra pẹlu; nito— 
Titi o kọ oju ija si iwasu wa pupọ. 

16 Li àtetekọ jẹ ẹjọ mi, kò si ẹniti o bá mi 
gba ẹjọ ro, ṣugbọn gbogbo enia li o kẹ mi 
silẹ: adura mi ni ki a máṣe kà a si wọn li 
ọrùn. 

17 Ṣugbọn Oluwa gbà ẹjọ mi ro, o si fun mi 
lagbara; pe nipasẹ mi ki a le wásu na ni awà-— 
jálẹ̀, ati pe ki gbogbo awọn Keferi ki o le gbQ: 
a si gbà mi kuro li ẹnu kiniun nì. 

18 Oluwa yio yọ mi kuro ninu iṣẹ buburu 
gbogbo, yio si gbé mi de inu ijọba rẹ̀ ọrun: 
ẹniti ogo wà fun lai ati lailai. Amin. 

19 Ki Priskilla ati Akuila, ati ile Onesiforu. 

20 Erastu wà ni Korinti: ṣugbọn mo fi Trofi— 
mu silẹ ni Miletu ninu aisan. 

21 Sa ipa rẹ lati tete wá ṣaju ìgba otutù. Eu— 
bulu kí ọ, ati Pudeni, ati Linu, ati Klaudia, ati 
gbogbo awọn arakunrin. 

22 Ki Oluwa ki o wà pẹlu ẹmí rẹ. Ki ore—ọfẹ 
ki o wà pẹlu nyin. Amin. 

Episteli ekeji yi si Timoteu, ti àtetekọ fi jẹ 

biṣopu ijọ Efesu, li a kọ lati Romu wá, 
nigbati a mu Paulu wá siwaju Nero lẹkeji. 


EPISTELI TI PAULU APOSTELI 


TITU 


1PAULU, iranṣẹ Ọlọrun, ati Aposteli Jesu 
Kristi, gẹgẹ bi igbagbô awọn ayanfẹ Ọlọrun, 
ati imọ otitọ ti mbẹ gẹgẹ bi ìwa—bi-—Ọlọrun, 
2 Ni ireti ìye ainipẹkun, ti Ọlọrun, Ẹniti kò 
le ṣẹ̀ké, ti ṣe ileri ṣaju ipilẹṣẹ aiye; 


3Ṣugbọn ni akokò tirẹ̀ o fi ẹrọ rẹ̀ hàn ninu 
iwasu, ti a fi le mi lọwọ gẹgẹ bi aṣẹ Ọlọrun 
Olugbala wa; 

4 Si Titu, ọmọ mi nitôtọ nipa igbagbo ti iṣe 
ti gbogbo enia: Ore—ọfẹ, anu, ati alafia, lati 


867 


ọdọ Ọlọrun Baba wá ati Kristi Jesu Olugbala 
Wa. 

5 Nitori idi eyi ni mo ṣe fi ọ silẹ ni Krete, ki 
iwọ ki o le ṣe eto ohun ti o kù, ki o si yan 
awọn alagba ni olukuluku ilu, bi mo ti paṣẹ 
fun ọ. 

6 Bi ẹnikan ba ṣe alailẹgan, ọkọ aya kan, ti o 
ni ọmọ ti o gbagbé, ti a kò fi sùn fun wọbia, ti 
nwọn kò si jẹ alagidi. 

7 Nitori o yẹ ki biṣopu jẹ alailẹgàn, bi iriju 
Ọlọrun; ki o má jẹ aṣe—tinu-—ẹni, oninu—fùfu, 
ọmuti, aluni, olojukokoro; 

: EBikoṣe olufẹ alejò ṣiṣe, olufẹ awọn enia 
rere, alairekọja, olôtọ, ẹni mim6, ẹni iwọn— 
tunwọnsi; 

9 Ti o ndì ẹrọ otitọ mu ṣinṣin eyiti iṣe gẹgẹ 
bi ẹ̀kẹ, ki on ki o le má gbani—niyanju ninu 
ẹ̀kẹ ti o y kôro, ki o si le má da awọn asọ— 
Tọ—odi lẹbi. 

10 Nitoripe ọpọlọpọ awọn alagídi, awọn 
asòrọ asan, ati awọn ẹlẹtàn ni mbẹ, papa 
awọn ti ikọla: 

11 Awọn ẹniti a kò le ṣaipa li ẹnu mọ, nito— 
riti wọn nda odidi agbo ilé rú, ti nwọn nkọni 
ni ohun ti kò yẹ nitori ere aitẹ. 

12 Ọkan ninu wọn, ani woli awọn tikarawọn, 
wipe, Eke ni awọn ará Krete nigbagbogbo, 
ẹranko buburu, ọlẹ alajẹki. 

13 Otitọ li ẹrí yi. Nitorina bá wọn wi gidigi— 
di, ki nwọn ki o le yẹ̀ kôro ni igbagbQ; 

14 Ki nwọn máṣe fiyesi ìtan lasan ti awọn 
Ju, ati ofin awọn enia ti nwọn yipada kuro 
ninu otitọ. 

15 Ohun gbogbo ni o mọ fun awọn ẹniti o 
mẹ, ṣugbọn fun awọn ti a sọ di ẹlẹgbin ati 
awọn alaigbagbQ kò si ohun ti o m€é; ṣugbọn 
ati inu ati ẹ̀ri—ọkan wọn li a sọ di ẹgbin. 

16 Nwọn jẹwọ pe nwọn mò Ọlọrun; ṣugbọn 
nipa iṣẹ nwọn nsẹ̀ ẹ, nwọn jẹ ẹni irira, ati 
alaigbọran, ati niti iṣẹ rere gbogbo alainilari. 


1ṢUGBỌN iwọ ma sọ ohun ti o yẹ si ẹkẹ 
ti o yẹ̀ koro: 
2Ki awọn àgba ọkunrin jẹ ẹni iwọntun— 
wọnsin, ẹni—òwọ, alairekọja, ẹniti o yẹ k6ôro 
ni igbagbé, ni ifẹ, ni siiru. 
3Bẹ gẹgẹ ni kí awọn agba obinrin jẹ 
ẹni-ọwọ ni iwa, ki nwọn má jẹ asọ— 
rọ-ẹni-lẹhin, tabi ọmuti, bikoṣe olukọni ni 
ohun rere; 
4 Ki nwọn ki o le tẹ awọn ọdọmọbinrin lati 
fẹran awọn ọkọ wọn, lati fẹran awọn ọmọ 
wọn, 


TITU 1—3 
5Iati jẹ alairekọja, mimQ, òṣiṣẹ nile, ẹni 
Tere, awọn ti ntẹriba fun awọn ọkọ wọn, kí 
ọrọ Ọlọrun ki o máṣe di isòrọ—òdi si. 

6 Bẹ gẹgẹ ni ki o gbà awọn ọdọmọkunrin 
niyanju lati jẹ alairekọja. 

7 Ninu ohun gbogbo ma fi ara rẹ hàn li 
apẹrẹ iṣẹ rere: ninu ẹkọ ma fi aiṣebajẹ hàn, 
ìwa àgba, 

8 Ọrọ ti o yẹ kôro, ti a kò le da lẹbi; ki oju ki 
o tì ẹniti o nṣòdi, li aini ohun buburu kan lati 
Wi si wa. 

3 Gbà awọn ọmọ—ọdọ niyanju lati má tẹriba 
fun awọn oluwa wọn, ki nwọn ki o má ṣe 
ohun ti o wu wọn ninu ohun gbogbo; ki 
nwọn ki o má gbô wọn lohùn; 

10 Ki nwọn ki o máṣe irẹjẹ, ṣugbọn ki nwọn 
ki o ma fi iwa otitọ rere gbogbo han; ki nwọn 
ki o le má ṣe ẹkọ Ọlọrun Olugbala wa li ọṣọ 
ninu ohun gbogbo. 

11 Nitori ore-ọfẹ Ọlọrun ti nmu igbala fun 
gbogbo enia wá ti farahan, 

120 nk wa pe, ki a s€ aiwa—bi—Ọlọrun ati 
ifẹkufẹ aiye, ki a si má wà li airekọja, li ododo, 
ati ni ìwa—bi—Ọlọrun ni aiye isisiyi; 

13Ki a má wo ọna fun ireti ti o ni ibukún ati 
ifarahan ogo Ọlọrun wa ti o tobi, ati ti Olugbala 
wa Jesu Kristi; 

14 Ẹniti o fi ara rẹ̀ fun Wa, ki on ki o le rà wa 
pada kuro ninu ẹ̀ṣẹ gbogbo, ki o si le wẹ awọn 
enia kan mẹ fun ara rẹ̀ fun ini on tíkararẹ 
awọn onitara iṣẹ rere. 

15 Nkan wọnyi ni ki iwọ ki o má sọ, ki o si 
ma gbà—ni—niyanju, ki o si ma fi aṣẹ gbogbo 


ba—ni—wi. Máṣe jẹ ki ẹnikẹni ki o gàn ọ. 

3 1 MA rán wọn leti lati ma tẹriba fun awọn 
ijoye, ati fun awọn alaṣẹ, lati má gbọ ti 

wọn, ati lati ma mura si iṣẹ rere gbogbo, 

2Ki nwọn má sọrọ ẹnikẹni ni ibi, ki nwọn 
má jẹ onija, bikoṣe ẹni: pẹlẹ, ki nwọn má fi 
ìwa tutù gbogbo han si gbogbo enia. 

3 Nitori awa pẹlu ti jẹ were nigbakan rí, 
alaigbọran aṣako, ẹniti nsin onir(úiru ifẹ— 
kufẹ ati adùn aiye, a wà ninu arankàn ati 
ilara, a jẹ ẹni irira, a si nkorira awọn ọmọ- 
nikeji wa. 

4 Ṣugbọn nigbati ìṣeun Ọlọrun Olugbala wa 
ati ifẹ rẹ̀ si enia farahan, 

5 Kì iṣe nipa iṣẹ ti awa ṣe ninu ododo ṣugbọn 
gẹgẹ bi anu rẹ̀ li o gbà wa là, nipa ìwẹnu atúnbi 
ati isọdi titun Ẹmí IMimô, 

6Ti o dà si wa lori lọpọlọpọ nipasẹ Jesu 
Kristi Olugbala wa; 


FILEMONI 


7 Ki a le dá wa lare nipa ore-ọfẹ rẹ̀, ki a si 
le sọ wa di ajogún gẹgẹ bi ireti ìye ainipẹkun. 

B Otitọ li òrọ na, emi si nfẹ ki iwọ ki o tẹ— 
numọ nkan wọnyi gidigidi, ki awọn ti o gbà 
Ọlọrun gbọ le ma tọju ati ṣe iṣẹ rere. Nkan 
Wọnyi dara, nwọn si ṣe anfani fun enia. 

9 Ṣugbọn yà kuro ni ìbére wẹ̀re, ati ìtan 
iran, ati ijiyan, ati ija nipa ti ofin; nitoripe ala— 
ilere ati asan ni nwọn. 

10 Ẹniti o ba ṣe aladamò lẹhin ìkilọ ikini ati 
ekeji, kọ ọ; 

11 Ki o mò pe irú ẹni bẹ ti yapa, o si ṣẹ̀, o dá 
ara rẹ̀ lẹbi. 


12 Nigbati mo ba rán Artema si ọ, tabi Tiki— 
ku, yara tọ mi wá ni Nikopoli: nitori ibẹ ni mo 
ti pinnu lati lo akoko otutu. 

13 Pese daradara fun Sena amofin ati Apollo li 
ọna àjo wọn, ki ohunkohun maṣe kù wọn kù. 

14 Ki awọn enia wa pẹlu si kẹ lati má ṣe iṣẹ 
Tere fun ohun ti a kò le ṣe alaini, ki nwọn ki o 
má ba jẹ alaileso. 

15 Gbogbo awọn ti mbẹ lọdọ mi ki ọ. Kí 
awọn ti o fẹ wa ninu igbagbQ. Ki ore-ọfẹ ki o 
Wà pẹlu gbogbo nyin. Amin. 

A kọ ọ si Titu ti a kẹkẹ fi jẹ biṣopu ijọ ni 
Krete, lati Nikopoli ti Makedonia wá. 


EPISTELI TI PAULU APOSTELI 


FILEMONI 


1PAULU, onde Kristi Jesu, ati Timoteu ara— 
kunrin wa, si Filemoni olufẹ ati alabaṣiṣẹ wa 
ọwọn, 

2 Ati si Affia arabinrin wa, ati si Arkippu 
ọmọ-ogun ẹgbẹ wa, ati si ìjọ inu ile rẹ: 

3 Ore-ọfẹ, ati alafia sí nyin, lati ọdọ Ọlọrun 
Baba wa, ati Jesu Kristi Oluwa. 

4 Emi ndupẹ lọwọ Ọlọrun mi nigbagbogbo, 
emi nṣe iranti rẹ ninu adura mi, 

5 Bi mo ti ngbọ ti ifẹ rẹ ati igbagbQ ti iwọ ni 
si Jesu Oluwa, ati si gbogbo awọn enia mimé; 

6Ki idapọ igbagbQ rẹ le lagbara, ni imọ 
ohun rere gbogbo ti mbẹ ninu nyin si Kristi. 

7 Emi sá ni ayò pupọ ati itunu nitori ifẹ rẹ, 
nitoriti a tù ọkàn awọn enia mimé lara lati 
ọwẹ rẹ wá, arakunrin. 

8 Nitorina, bi mo tilẹ ni igboiya pupò ninu 
Kristi lati paṣẹ ohun ti o yẹ fun ọ, 

9 Ṣugbọn nitori ifẹ emi kuku bẹ̀bẹ, iru ẹni 
bi emi Paulu arugbo, ati nisisiyi ondẹ̀ Kristi 
Jesu pẹlu. 

10 Emi bẹ̀ ọ fun ọmọ mi, ti mo bí ninu ìde 
mi, Onesimu: 

11 Nigbakan rí ẹniti o jẹ alailere fun ọ, ṣugbọn 
nisisiyi o lere fun ọ ati fun mi: 

12 Ẹniti mo rán pada, ani on tikalarẹ̀, eyini 
ni olufẹ mi: 

13 Ẹniti emi iba fẹ daduro pẹlu mi, ki o le 
má ṣe iranṣẹ fun mi nipo rẹ ninu ìde ihinrere: 


14Ṣugbọn li aimò inu rẹ emi kò fẹ ṣe ohun 
kan; ki ore rẹ ki o má ba dabi afiyanjuṣe, 
bikoṣe tifẹtifẹ. 

15 Nitori boya idi rẹ̀ li eyi ti o fi kuro lọdọ rẹ 
fun igba diẹ, ki iwọ ki o ba le ni i titi lai; 

16 Kì iṣe bi ẹrú mọ, ṣugbọn o jù ẹrú lọ, ara— 
kunrin olufẹ, papa fun mi, melomelo jubẹlọ 
fun ọ, nipa ti ara ati nipa ti Oluwa. 

17 Nitorina bi iwọ ba kà mi si ẹlẹgbẹ rẹ, gbà 
a bi emi tikarami. 

18 Ṣugbọn bi o ba ti ṣẹ̀ ọ rara, tabi ti o jẹ ọ 
nigbese kan, kà a si mi lọrùn. 

13 Emi Paulu li o fi ọwọ ara mi kọ ọ, emi ô 
san a pada: ki emi má sọ fun ọ, bi o ti jẹ mi 
nigbese ara rẹ pẹlu. 

20 Nitôtọ, arakunrin, jẹ ki emi ki o ni ayò rẹ 
ninu Oluwa: tù ọkan mi lara ninu Kristi. 

21 Bi mo ti ni igbẹkẹle ni igbọràn rẹ ni mo fi 
kọwe si ọ: nitori mo mò pe, iwọ ô tilẹ ṣe jù bi 
mo ti wi lọ. 

22 Ati pẹlu, pese ìbuwò silẹ dẹ̀ mi; nitori 
mo gbẹkẹle pe nipa adura nyin, a ô fi mi fun 
nyin. 

23 Epafra, ond ẹlẹgbẹ mi ninu Kristi Jesu 
kí ọ; 

24 Marku, Aristarku, Dema, Luku, awọn 
olubaṣiṣẹ mi kí ọ pẹlu. 

25 Ore—ọfẹ Jesu Kristi Oluwa wa ki o wà 
pẹlu ẹmí nyin. Amin. 


EPISTELI 


AWỌN HEBERU 


1ỌLỌRUN, ẹni, ni igba pupò ati li oni— 
Túiru ọna, ti o ti ipa awọn woli ba awọn 
baba sọrọ nigbani. 

2 Ni ikẹhin ọjọ wọnyi o ti ipasẹ Ọmọ rẹ̀ ba 
wa sọrọ, ẹniti o fi ṣe ajogun ohun gbogbo, ni— 
pasẹ ẹniti o dá awọn aiye pẹlu; 

3 Ẹniti iṣe itanṣan ogo rẹ̀, ati aworan on ti— 
kararẹ, ti o si nfi ẹ̀rọ agbara rẹ̀ mu ohun 
gbogbo duro, lẹhin ti o ti ṣe ìwẹnu ẹ̀ṣẹ, o joko 
li ọwọ ọtún Ọlánla li oke; 

40 si ti fi bẹ di ẹniti o sàn ju awọn angẹli 
lọ, bi o ti jogun orukọ ti o ta tiwọn yọ. 

5 Nitori ewo ninu awọn angẹli li o wi fun rí 
pe, Iwọ li Ọmọ mi, loni ni mo bí ọ? Ati pẹlu, 
Emi yio jẹ Baba fun u, on yio si jẹ Ọmọ fun mi? 

6 Ati pẹlu, nigbati o mu akọbi ni wá si aiye, 
o Wipe, Ki gbogbo awọn angẹli Ọlọrun ki o 
foribalẹ fun u. 

7 Ati niti awọn angẹli, o wipe, Ẹniti o dá 
awọn angẹli rẹ̀ li ẹmí, ati awọn iranṣẹ rẹ̀ li 
ọwé iná. 

8 Ṣugbọn niti Ọmọ li o wipe, Itẹ̀ rẹ, Ọlọrun, 
lai ati lailai ni; ọpá alade ododo li ọpá alade 
ijọba rẹ. 

9 Iwọ fẹ ododo, iwọ si korira ẹ̀ṣẹ; nitorina li 
Ọlọrun, ani Ọlọrun rẹ, ṣe fi orôro ayọ yan ọ jù 
awọn ẹgbẹ rẹ lọ. 

10 Ati Iwọ, Oluwa, li atetekọṣe li o ti fi ipilẹ 
aiye sọlẹ; awọn ọrun si ni iṣẹ ọwọ rẹ: 

11 Nwọn ô ṣegbe; ṣugbọn iwọ ô wà sibẹ, 
gbogbo wọn ni yio si gbô bi ẹwu; 

12 Ati bi aṣọ ni iwọ o si ká wọn, a o si pàrọ 
wọn: ṣugbọn bakanna ni iwọ, ọdún rẹ kì yio 
si pin. 

13 Ṣugbọn ewo ninu awọn angẹli li o sọ 
nipa rẹ̀ ri pe, Joko li ọwọ ọtún mi, titi emi o fi 
sọ awọn ọtá rẹ di apoti itisẹ rẹ? 

14 Ẹmí ti njiṣẹ ki gbogbo wọn iṣe, ti a nran 
lọ lati má jọsin nitori awọn ti yio jogun igbala? 


1NITORINA o yẹ ti awa iba ma fi iyẹ̀ gi— 
digidi si ohun wọnni ti awa ti gbẹ, ki a 
má ba gbá wa lọ kuro ninu wọn nigbakan. 

2 Ni tori bi ẹrọ ti a ti ẹnu awọn angẹli sọ ba 
duro ṣinṣin, ati ti olukuluku irekọja ati aigbọ— 
ran si gbà ẹsan ti o tẹ̀; 

3 Awa o ti ṣe là a, bi awa kò ba nani irú 
igbala nla bi eyi; ti àtetekọ bẹ̀rẹ si isọ lati ọdọ 


Oluwa, ti a si fi mulẹ fun wa lati ọdọ awọn 
ẹniti o gbé; 

4 Ọlọrun si nfi iṣẹ àmi ati iṣẹ iyanu, ati oni— 
rúru iṣẹ agbara, ati ẹ̀bun Ẹmí MimQ bá wọn 
jẹri gẹgẹ bí ifẹ rẹ̀? 

5 Nitoripe ki iṣe abẹ awọn angẹli li o fi aiye 
ti mbò ti awa nsọrọ rẹ̀ si. 

6 Ṣugbọn ẹnikan sọ nibikan wipe, Kili enia 
ti o fi nṣe iranti rẹ̀, tabi ọmọ enia, ti o mbẹ̀ ẹ 
wò? 

? Iwọ dá a rẹlẹ̀ diẹ jù awọn angẹli lọ; iwọ fi 
ogo ati ọlá dé e li ade, iwọ si fi i jẹ olori iṣẹ 
ỌwQ rẹ: 

8 Iwọ fi ohun gbogbo sabẹ ẹsẹ rẹ̀. Nitori niti 
pe o fi ohun gbogbo sabẹ rẹ̀ kò kù ohun kan ti 
kò fi sabẹ rẹ̀. Ṣugbọn nisisiyi awa kò iti ri pe a 
fi ohun gbogbo sabẹ rẹ̀. 

9 Awa ri ẹniti a dá rẹlẹ̀ diẹ jù awọn angẹli 
lọ, ani Jesu, ẹniti a fi ogo ati ọlá dé li ade nitori 
ijiya ikú; ki o le tẹ iku wò fun olukuluku enia 
nipa ore—ọfẹ Ọlọrun. 

10 Nitoripe o yẹ fun u, nitori ẹniti ohun 
gbogbo ṣe wà, ati nipasẹ ẹniti ohun gbogbo 
Wà, ni mimu awọn ọmọ pupọ wá sinu ogo, 
lati ṣe balogun igbala wọn li aṣepé nipa ìjiya. 

ti Nitori ati ẹniti nsọni di mimọ ati awọn ti 
a nsọ di mim, lati ọdọ ẹnikanṣoṣo ni gbogbo 
wọn: nitori eyiti ko ṣe tiju lati pé wọn ni ara— 
kunrin, 

12 Wipe, Emi ô sọrọ orukọ rẹ fun awọn ará 
mi, li arin ijọ li emi o kọrin iyìn rẹ. 

13 Ati pẹlu, Emi o gbẹkẹ̀ mi le e. Ati pẹlu, 
Kiyesi i, emi ati awọn ọmọ ti Ọlọrun fifun mi. 

14 Njẹ niwọn bi awọn ọmọ ti ṣe alabapin 
ara on ẹ̀jẹ, bẹ gẹgẹ li on pẹlu si ṣe alabapin 
ninu ọkanna; ki o le ti ipa ikú pa ẹniti o ni 
agbara ikú run, eyini ni Eṣu; 

15 Ki o si le gbà gbogbo awọn ti o ti itori 
ibẹru iku wà labẹ ìde lọjọ aiye wọn gbogbo. 

16 Nitoripe, nitôtọ ki iṣe awọn angẹli li o ṣe 
iranlọwọ fun, ṣugbọn irú-ọmọ Abrahamu li o 
ṣe iranlọwọ fun. 

17 Nitorina o yẹ pe ninu ohun gbogbo ki o 
dabi awọn ará rẹ̀, ki o le jẹ alánu ati olôtọ 
Olori Alufa ninu ohun ti iṣe ti Ọlọrun, ki o le 
ṣe etutu fun ẹ̀ṣẹ awọn enia. 

18 Nitori niwọnbi on tikararẹ̀ ti jiya nipa 
idanwo, o le ràn awọn ti a ndan wo lọwọ. 


HEBERU 3—5 
1NITORINA ẹnyin ará mim€é, alabapín 
ìpe ẹ̀run, ẹ gbà ti Aposteli ati Olori Alufa 

ijẹwọ wa ro, ani Jesu; 

2 Ẹniti o ṣe olôtọ si ẹniti o yàn a, bi Mose 
pẹlu ti ṣe ninu gbogbo ile rẹ̀. 

3Nitori a kà ọkunrin yi ni yiyẹ si ogo jù 
Mose lọ niwọn bi ẹniti o kẹ ile ti li ọla jù ile lọ. 

4 lati ọwé enia kan li a sá ti kẹ olukuluku 
ile; ṣugbọn ẹniti o kẹ ohun gbogbo ni Ọlọrun. 

S Mose nitotọ si ṣe olôtọ ninu gbogbo ile rẹ̀, 
bi iranṣẹ, fun ẹri ohun ti a o sẹrọ wọn nigba 
ikẹhin; 

6Ṣugbọn Kristi bi ọmọ lori ile rẹ̀; ile ẹniti 
awa iṣe, bi awa ba dì igbẹkẹle ati iṣogo ireti 
wa nmu ṣinṣin titi de opin. 

7 Nitorina gẹgẹbi Ẹmí MimQ ti wi, Loni bi 
ẹnyin bá gbọ ohùn rẹ̀, 

BẸ máṣe sé ọkàn nyin le, bi igba imunibi— 
nu, bi li ọjọ idanwò li aginjù: 

8 Nibiti awọn baba nyin dán mi wò, nipa 
Wiwadi mi, ti nwọn si ri iṣẹ mi li ogoji ọdún. 

10 Nitorina inu mi bajẹ si iran na, mo si 
Wipe, Nigbagbogbo ni nwọn nṣìna li ọkàn 
wọn; nwọn kò si mò ẹ̀na mi. 

11 Bi mo ti bura ni ibinu mi, nwọn ki yio 
Wò inu isimi mi. 

12 Ẹ kiyesara, ará, ki ọkàn buburu ti aigbagbQ 
ki o máṣe Wà ninu ẹnikẹni nyin, ni lilọ kuro 
lọdọ Ọlọrun alaye. 

13 Ṣugbọn ẹ má gbà ara nyin niyanju li ojo— 
jumẹ, niwọn igbati a ba npẹ̀ e ni Oni, ki a má 
bá sé ọkàn ẹnikẹni ninu nyin le nipa ẹ̀tan ẹ̀ṣẹ. 

14 Nitori awa di alabapín pẹlu Kristi, bi awa 
ba dì ipilẹṣẹ igbẹkẹle wa mu ṣinṣin titi de opin; 

15 Nigbati a nwipe, Loni bi ẹnyin bá gbé 
ohùn rẹ̀, ẹ máṣe sé ọkàn nyin le, bi igba imuni— 
binu. 

16 Nitori awọn tani bi nyin ninu nigbati 
nwọn gbọ? Ki ha iṣe gbogbo awọn ti o ti ipasẹ 
Mose jade lati Egipti wá? 

17 Awọn tali o si binu si fun ogoji ọdún? Ki 
ha iṣe si awọn ti o dẹṣẹ, okú awọn ti o sun li 
aginjù? 

18 Awọn tali o si bura fun pe nwọn kì yio wọ 
inu isimi on, bikoṣe fun awọn ti kò gbọran? 

19 Awa si ri pe nwọn kò le wò inu rẹ̀ nitori 


aigbagbQ. 
4 1NITORINA, ẹ jẹ ki a bẹ̀ru, bi a ti fi ileri 
ati wò inu isimi rẹ̀ silẹ fun wa, ki ẹnikẹni 
ninu nyin ki o má bá dabi ẹnipe o ti kùna rẹ̀. 
2 Nitoripe a ti wasu ihinrere fun wa gẹgẹ bi 
fun awọn na, ṣugbọn ẹ̀rọ ti nwọn gbQ kò ṣe 


870 


wọn ni ire, nitoriti kò dàpọ mẹ igbagbọ ninu 
awọn ti o gbé ọ. 

3 Nitoripe awa ti o ti gbagbQ wò inu isimi 
gẹgẹ bi o ti wi, Bi mo ti bura ninu ibinu mi, 
nwọn ki yio wò inu isimi mi: bi o tilẹ ti ṣe pe 
a ti pari iṣẹ wọnni lati ipilẹ aiye. 

4Nitori o ti sọ nibikan niti ọjọ keje bayi pe, 
Ọlọrun si simi ni ijọ keje kuro ninu iṣẹ rẹ̀ 
gbogbo. 

S Ati nihinyi ẹ̀wẹ pe, Nwọn ki yio wọ inu 
isimi mi. 

6 Nitorina bi o ti jẹ pe, o kù ki awọn kan 
Wò inu rẹ̀, ati awọn ti a ti wasu ihinrere na 
fun niṣáju kò wọ inu rẹ̀ nitori aigbọran: 

7 Ẹwẹ, o yan ọjọ kan, o wi ninu Iwe Dafidi 
pe, Loni, lẹhin igba pipẹ bẹ; bi a ti wi niṣáju, 
Loni bi ẹnyin ba gbé ohùn rẹ̀, ẹ máṣe sé ọkàn 
nyin le. 

8 Nitori ibaṣepe Joṣua ti fun wọn ni isimi, 
on kì ba ti sọrọ nipa ọjọ miran lẹhinna. 

98 Nitorina isimi kan kù fun awọn enia Ọlọ— 
run. 
10 Nitoripe ẹniti o ba bẹ sinu isimi rẹ̀, on 
pẹlu simi kuro ninu iṣẹ tirẹ̀, gẹgẹ bi Ọlọrun ti 
simi kuro ni tirẹ̀. 

11 Nitorina ẹ jẹ ki a mura giri lati wò inu 
isimi na, ki ẹnikẹni ki o má ba ṣubu nipa apẹ— 
rẹ aigbagbQ kanna. 

12 Nitori òrọ Ọlọrun yẹ̀, o si li agbara, o si 
mú jù idak'ida oloju meji lọ, o si ngúnni ani 
tìti de pipin ọkàn ati ẹmi niya, ati orike ati ọrá 
inu egungun, on si ni olumò ero inu ati ẹ̀te 
ọkàn. 

13Kò si si ẹda kan ti kò farahan niwaju rẹ̀, 
ṣugbọn ohun gbogbo ni o wà nihoho ti a si 
ṣipaya fun oju rẹ̀ ẹniti awa ni iba lo. 

14 Njẹ bi a ti ni Olori Alufa nla kan, ti o ti la 
awọn òrun kọja lọ, Jesu Ọmọ Ọlọrun, ẹ jẹ ki a 
di ijẹwọ wa mu ṣinṣin. 

15 Nitori a kò ni olori alufa ti kò le ṣai ba ni 
kẹdun ninu ailera wa, ẹniti a ti danwo li ọna 
gbogbo gẹgẹ bi awa, ṣugbọn lailẹ̀ṣẹ. 

16 Nitorina ẹ jẹ ki a wá si ibi itẹ ore—ọfẹ 
pẹlu igboiya, ki a le ri ánu gbà, ki a si ri 
ore—ọfẹ lati ma rànnilọwọ ni akoko ti o Wò. 


1NITORI olukuluku olori alufa ti a yàn 
ninu awọn enia, li a fi jẹ fun awọn enia 
niti ohun ti iṣe ti Ọlọrun, ki o le má mu ẹ̀bun 
wá ati lati ṣe ẹbọ nitori ẹ̀ṣẹ: 
2 Ẹniti o le bá awọn alaimoye ati awọn ti o 
ti yapa kẹdun, nitori a fi ailera yi on na ká 
pẹlu. 


871 


3 Nitori idi eyi li o si ṣe yẹ, bi o ti nṣe ẹbọ 
nitori ẹ̀ṣẹ fun awọn enia, bẹ̀ pẹlu ni ki o ṣe 
fun ara rẹ̀. 

4 Kò si si ẹniti o gbà ọlá yi fun ara rẹ̀, bikoṣe 
ẹniti a pẹ̀ lati ọdọ Ọlọrun wá, gẹgẹ bi a ti pẹ̀ 
Aaroni. 

5 Bẹ̀ni Kristi pẹlu kò si ṣe ara rẹ̀ logo lati jẹ 
Olori Alufa; bikoṣe ẹniti o wi fun u pe, Iwọ li 
Ọmọ mi, loni ni mo bí ọ. 

6 Bi o ti wi pẹlu nibomiran pe, Iwọ ni alufa 
titi lai nipa ẹsẹ Melkisedeki. 

7 Ẹni nigba ọjọ rẹ̀ ninu ara, ti o fi ẹkún rara 
ati omije gbadura, ti o si bẹ̀bẹ lọdọ ẹniti o le 
gbà a silẹ lọwọ ikú, a si gbohun rẹ̀ nitori ẹmi 
ọwọ rẹ̀, 

8 Bi o ti jẹ Ọmọ nì, sibẹ o kẹ igbọran nipa 
ohun ti o jìya; 

9 Bi a si ti sọ ọ di pipé, o wá di orisun igbala 
ainipẹkun fun gbogbo awọn ti o ngbo tirẹ̀: 

10 Ti a yàn li Olori Alufa lati ọdọ Ọlọrun wá 
nipa ẹsẹ Melkisedeki. 

11 Niti ẹniti awa ni ohun pupọ lati sọ, ti o si 
ṣoro lati tumọ, nitoripe ẹ yigbì ni gbigb. 

12 Nitori nigbati akokò tú ti o yẹ ki ẹ jẹ olu— 
kọ, ẹ tun wà ni ẹniti ẹnikan yio má kẹ ni ibẹ— 
rẹ ipilẹ awọn òrọ Ọlọrun; ẹ si di irú awọn ti 
kò le ṣe aini wàra, ti nwọn kò si fẹ onjẹ lile. 

13 Nitori olukuluku ẹniti nmu wara jẹ̀ alai— 
loye òrọ ododo: nitori ọmọ—ọwọ ni. 

14 Ṣugbọn onjẹ lile ni fun awọn ti o dagba, 
awọn ẹni nipa ìriri, ti nwọn nlò ọgbẹn wọn 
lati fi iyatọ sarin rere ati buburu. 


1NITORINA ki a fi ipilẹṣẹ ẹkọ Kristi silẹ, 

ki a lọ si pipé; li aitún fi ipilẹ ironupiwa— 
da kuro ninu okú iṣẹ lelẹ, ati ti igbagbọ sipa ti 
Ọlọrun, 

2 Ati ti ẹkọ ti iwẹnu, ati ti igbọwọle—ni, ati 
ti ajinde okú, ati ti idajọ ainipẹkun. 

3 Eyi li awa ô si ṣe, bi Ọlọrun fẹ. 

4 Nitori awọn ti a ti là loju lẹkan, ti nwọn si 
ti te ẹbùn òrun wò, ti nwọn si ti di alabapin 
Ẹmí Miméẹ̀, 

5 Ti nwọn si ti tẹ ọrọ rere Ọlọrun wò, ati 
agbara aiye ti mbò, 

6 Ti nwọn si ti ṣubu kuro, ko le ṣe iṣe lati sọ 
wọn di ọtun si ironupiwada, nitori nwọn tún 
kàn Ọmọ Ọlọrun mọ agbelebu si ara wọn li 
ọtun, nwọn si dojuti i ni gbangba. 

7 Nitori ilẹ ti o fi omi ojò ti nrọ sori rẹ̀ 
nigbagbogbo mu, ti o si nhù ewebẹ ti o dara 
fun awọn ti a nti itori wọn ro o pẹlu, ngbà 
ibukún lọwọ Ọlọrun. 


HEBERU 5—7 
8 Ṣugbọn eyiti o nhù ẹgún ati oṣuṣu, a kọ ọ, 
kò si jina si egún; opin eyiti yio jẹ fun ijona. 

8 Ṣugbọn, olufẹ, awa ni igbagbọ ohun ti o 
dara jù bẹ̀ lọ niti nyin, ati ohun ti o faramọ 
igbala, bi awa tilẹ nsọ bayi. 

10 Nitori Ọlọrun kì iṣe alaiṣododo ti yio fi 
gbagbé iṣẹ nyin ati ifẹ ti ẹnyin fihàn si orukọ 
rẹ̀, nipa iṣẹ iranṣẹ ti ẹ ti ṣe fun awọn enia 
mim, ti ẹ si nṣe. 

11 Awa si fẹ ki olukuluku nyin ki o má fi irú 
aisimi kanna hàn, fun ẹ̀kún ireti titi de opin: 

12Ki ẹ máṣe di onilọra, ṣugbọn alafarawe 
awọn ti nwọn ti ipa igbagbọ ati siiru jogún 
awọn ileri. 

13 Nitori nigbati Ọlọrun ṣe ileri fun Abra— 
hamu, bi kò ti ri ẹniti o pọju on lati fi bura, o 
fi ara rẹ̀ bura, wipe, 

14 Nitôtọ ni bibukún emi o bukún fun ọ, ati 
ni bibisi emi o mu ọ bisi i. 

15 Bẹna si ni, lẹhin igbati o fi siru duro, o ri 
ileri na gbà. 

16 Nitori enia a má fi ẹniti o pọjù wọn bura: 
ibura na a si fi opin si gbogbo ijiyan wọn fun 
ifẹsẹ mulẹ ọrọ. 

17 Ninu eyiti bi Ọlọrun ti nfẹ gidigidi lati fi 
aileyipada ìmọ rẹ̀ han fun awọn ajogún ileri, o 
fi ibura sarin wọn. 

18 Pe, nipa ohun aileyipada meji, ninu eyiti 
ko le ṣe iṣe fun Ọlọrun lati ṣeke, ki awa ti o ti 
sá sabẹ abo le ni ìṣírí ti o daju lati dì ireti ti a 
gbé kalẹ niwaju wa mu: 

19 Eyiti awa ni bi idakòro ọkàn, ireti ti o 
daju ti o si duro ṣinṣin, ti o si wọ inu ile lọ lẹ— 
hin aṣọ ikele; 

20 Nibiti aṣaju wa ti wọ lọ fun wa, ani Jesu, ti 
a fi jẹ Olori Alufa titi lai nipa ẹsẹ Melkisedeki. 


1NITORI Melkisedeki yi, ọba Salemu, 

alufa Ọlọrun Ọgá-eogo, ẹniti o pade 
Abrahamu bi o ti npada lati ibi pipa awọn 
ọba bò, ti o si sure fun u; 

2Ẹniti Abrahamu si pin idamẹwa ohun 
gbogbo fun; li ọna ekini ni itumọ rẹ̀ ọba odo— 
do, ati lẹhinna pẹlu ọba Salemu, ti iṣe ọba 
alafia; 

3 Laini baba, laini iyá, laini ìtan iran, bẹni 
kò ni ibẹrẹ ọjọ tabi opin ọjọ aiye; ṣugbọn a ṣe 
e bi Ọmọ Ọlọrun; o wà li alufa titi. 

4 Njẹ ẹ gbà a rò bi ọkunrin yi ti pò to, ẹniti 
Abrahamu baba nla fi idamẹwa ninu awọn 
aṣayan ikogun fun. 

5 Ati nitotọ awọn ti iṣe ọmọ Lefi, ti o gbà 
oyẹ alufa, nwọn ni aṣẹ lati má gbà idamẹwa 


HEBERU. 7, 8 
lọwọ awọn enia gẹgẹ bi ofin, eyini ni, lọwọ 
awọn arakunrin wọn, bi o tilẹ ti jẹ pe, nwọn ti 
inu Abrahamu jade. 

BṢugbọn on ẹniti a kò tilẹ pitan iran rẹ̀ lati 
ọdọ wọn wá, ti gbà idamẹwa lọwọ Abrahamu, 
o si ti sure fun ẹniti o gba ileri. 

7 Ati li aisijiyan rara ẹniti kò to ẹni li á sure 
fun lati ọdọ ẹniti o jú ni. 

8 Ati nihin, awọn ẹni kikú gbà idamẹwa; 
ṣugbọn nibẹ̀, ẹniti a jẹri rẹ̀ pe o mbẹ láye. 

93 Ati bi a ti le wi, Lefi papa ti ngbà idamẹ— 
Wa, ti san idamẹwa nipasẹ Abrahamu. 

10 Nitori o sá si mbẹ ni inu baba rẹ̀, nigbati 
Melkisedeki pade rẹ̀. 

ti Njẹ ibaṣepe pipé mbẹ nipa oyẹ̀ alufa 
Lefi, (nitoripe labẹ rẹ̀ li awọn enia gbà ofin), 
kili o si tún kù mé ti alufa miran iba fi dide 
nipa ẹsẹ Melkisedeki, ti a kò si wipe nipa ẹsẹ 
Aaroni? 

12 Nitoripe bi a ti pàrọ oye alufa, a kò si le 
ṣai pàrọ ofin. 

13 Nitori ẹniti a nsọrọ nkan wọnyi nipa rẹ̀ jẹ 
ẹ̀ya miran, lati inu eyiti ẹnikẹni koi jọsin ri 
nibi pẹpẹ. 

14 Nitori o han gbangba pe lati inu ẹ̀ya Juda 
ni Oluwa wa ti dide; nipa ẹ̀ya ti Mose kò sọ 
ohunkohun niti awọn alufa. 

15 O si tún han gbangba jù bẹ lọ bi o ti jẹ pe 
alufa miran dide gẹgẹ bi Melkisedeki, 

16 Eyiti a kò fi jẹ gẹgẹ bi ofin ilana nipa ti 
ara, bikoṣe nipa agbara ti ìye ailopin. 

17 Nitori a jẹri pe, Iwọ ni alufa titi lai nipa 
ẹsẹ Melkisedeki. 

18 Nitori a mu ofin iṣaju kuro, nitori ailera 
ati ailere rẹ̀. 

19 (Nitori ofin kò mu ohunkohun pé), a si 
mu ireti ti o dara jù wá nipa eyiti awa nsunmọ 
Ọlọrun. 

20 Niwọn bi o si ti ṣe pe kì iṣe li aibura ni. 

21 (Nitori a ti fi wọn jẹ alufa laisi ibura, nipa 
ẹniti o wi fun u pe, Oluwa bura, kì yio si ro— 
nupiwada, Iwọ ni alufa kan titi lai nipa ẹsẹ 
Melkisedeki:) 

22 Niwọn bẹ ni Jesu ti di onigbòọWỌ majẹmu 
ti o dara jù. 

23 Ati nitôtọ awọn pupò li a ti fi jẹ alufa, ni— 
tori nwọn kò le wà titi nitori ikú: 

24 Ṣugbọn on, nitoriti o wà titi lai, o ni oyẹ̀ 
alufa ti a kò le rò nipò. 

25 Nitorina o si le gba wọn là pẹlu titi de 
opin, ẹniti o ba tọ Ọlọrun wá nipasẹ rẹ̀, nitoriti 
o mbẹ láye titi lai lati má bẹ̀bẹ fun wọn. 

26 Nitoripe irú Olori Alufa bẹ li o yẹ wa, 


872 


mimọ, ailẹgan, aileri, ti a yà si òtọ kuro ninu 
ẹlẹṣẹ, ti a si gbéga jù awọn ọrun lọ; 

27 Ẹniti kò ni lati má kẹ rubọ lojojumọ, bi 
awọn olori alufa wọnni, fun ẹ̀ṣẹ ti ara rẹ̀ na, 
ati lẹhinna fun ti awọn enia: nitori eyi li o ti 
ṣe lẹkanṣoṣo, nigbati o fi ara rẹ̀ rubọ. 

28 Nitoripe ofin a má fi awọn enia ti o ni 
ailera jẹ olori alufa; ṣugbọn òrọ ti ibura, ti a 
ṣe lẹhin ofin, o fi Ọmọ jẹ, ẹniti a sọ di pipé 
titi lai. 


1NJẸ pataki ninu ohun ti a nsọ li eyi: 
Awa ni irú Olori Alufa bẹ, ti o joko li ọwọ 
ọtún itẹ̀ ọla nla ninu awọn ọrun: 

2 Iranṣẹ ibi mim, ati ti agò tôtọ, ti Oluwa 
pa, ki iṣe enia. 

3 Nitori a fi olukuluku olori alufa jẹ lati má 
mu ẹ̀bun wá ati lati má rubọ: nitorina olori 
alufa yi pẹlu kò le ṣe aini ohun ti yio fi rubọ. 

4 Nisisiyi ibaṣepe o mbẹ li aiye, on ki bá tilẹ 
jẹ alufa, nitori awọn ti nfi ẹbun rubọ gẹgẹ bi 
ofin mbẹ: 

5 Awọn ẹniti njọsìn fun apẹrẹ ati ojiji awọn 
ohun ọrun, bi a ti kẹ Mose lati ọdọ Ọlọrun 
wáà nigbati o fẹ pa agQ: nitori o wipe, kiyesi ki 
o ṣe ohun gbogbo gẹgẹ bi apẹrẹ ti a fihàn ọ 
lori òke. 

6 Ṣugbọn nisisiyi o ti gbà iṣẹ iranṣẹ ti o ni 
ọlá jù, niwọn bi o ti jẹ pe alarina majẹmu ti o 
dara jù ni iṣe, eyiti a fi ṣe ofin lori ileri ti o sàn 
jù bẹ̀ lọ. 

7 Nitori ibaṣepe majẹmu iṣaju nì kò li àbu— 
ku, njẹ a kì ba ti wá àye fun ekeji. 

8 Nitoriti o ri àbuku lara wọn, o wipe, Ki— 
yesi i, ọjọ mbọ, li Oluwa wi, ti emi o bá ile 
Israeli ati ile Juda dá majẹmu titun. 

9 Kì iṣe gẹgẹ bi majẹmu ti mo ti bá awọn 
baba wọn dá, li ọjọ na ti mo fà wọn lọwọ lati 
mu wọn jade kuro ni ilẹ Egipti; nitoriti nwọn 
kò duro ninu majẹmu mi, emi kò si kà wọn si, 
ni Oluwa wi. 

10 Nitori eyi ni majẹmu ti emi ô ba ile Isra— 
eli da lẹhin ọjọ wọnni, li Oluwa wi; Emi éô fi 
ofin mi si inu wọn, emi o si kọ wọn si ọkàn 
Wọn: emi o si ma jẹ Ọlọrun fun wọn, nwọn o 
si má jẹ enia fun mi: 

11 Olukuluku kì yio si má kẹ ara ilu rẹ̀ ati 
olukuluku arakunrin rẹ̀ wipe, Mọ Oluwa: ni— 
toripe gbogbo wọn ni yio mò mi, lati kekere 
de agba. 

12 Nitoripe emi o ṣánu fun aiṣododo wọn, 
ati ẹ̀ṣẹ wọn ati aiṣedede wọn li emi ki yio si 
Tanti mQ. 


873 


13 Li eyi ti o wipe, Majẹmu titun, o ti sọ ti 
iṣaju di ti lailai. Ṣugbọn eyi ti o ndi ti lailai ti o 
si ngbáô, o mura ati di asan. 


1NJẸ majẹmu iṣaju papa pẹlu ní ìlana 
ìsin, ati ibi mimoô ti aiye yi. 

2 Nitoripe a pa ago kan; eyi ti iṣaju ninu eyi 
ti ọpá fitila, ati tabili, ati akara ifihàn gbé wà, 
eyiti a npe ni ibi mimQ. 

3 Ati lẹhin aṣọ ikele keji, on ni agQ ti a npẹ̀ 
ni ibi mimọ julọ; 

4 Ti o ni awo turari Wura, ati apoti majẹmu 
ti a fi wura bò yiká, ninu eyi ti ikoko Wura ti o 
ni manna gbé wà, ati ọpá Aaroni ti o rudi, ati 
awọn wala majẹmu; 

5 Ati lori rẹ̀ ni awọn kerubu ogo ti o ṣijibo 
ìtẹ anu; eyiti a kò le sọrọ rẹ̀ nisisiyi lọkẹkan. 

6 Njẹ nigbati a ti ṣe ẹ̀tò nkan wọnyi bayi, 
awọn alufa a ma lọ nigbakugba sinu agQ ekini, 
nwọn a ma ṣe iṣẹ ìsin. 

7 Ṣugbọn sinu ekeji ni olori alufa nikan 
ima lọ lẹkanṣoṣo li ọdún, kì iṣe li aisi ẹ̀jẹ, ti 
on fi rubọ fun ara rẹ̀ na, ati fun ìṣina awọn 
enia: 

8 Ẹmí Mimé ntọka eyi pé a kò ti iṣi òna ibi 
mim€ẹ silẹ niwọn igbati agô ekini ba duro. 

9 Eyiti iṣe apẹrẹ fun igba isisiyi gẹgẹ bi eyiti 
a nmu ẹ̀bun ati ẹbọ wá, ti kò le mu olusin di 
pipé niti ohun ti ẹrìi—ọkàn, 

10 Eyiti o wà ninu ohun jijẹ ati ohun mimu 
ati onir(iru ìwẹ, ti iṣe ìlana ti ara nikan ti a fi 
lelẹ titi fi di igba atunṣe. 

11 Ṣugbọn nigbati Kristi de bi Olori Alufa 
awọn ohun rere ti mbò, nipaṣe agé ti o tobi ti 
o si pé ju ti iṣaju, eyiti a kò fi ọwé pa, eyini ni, 
ti kì iṣe ti ẹ̀da yi. 

12 Bẹni kì iṣe nipasẹ ẹ̀jẹ ewurẹ ati ọmọ 
malu, ṣugbọn nipa ẹ̀jẹ on tikararẹ̀ o wọ ibi 
mimé lẹkanṣoṣo, lẹhin ti o ti rì idande aini— 
pẹkun gbà fun wa. 

13 Nitori bi ẹ̀jẹ akọ malu ati ewurẹ ti a fi 
nwQn awọn ti a ti sọ di alaimô ba nsọ—ni—di— 
mim€6 fun iwẹnumọ ara, 

14 Melomelo li ẹ̀jẹ Kristi, ẹni nipa Ẹmí ai— 
yeraiye ti a fi ara rẹ̀ rubọ si Ọlọrun li aini àba— 
wọn, yio wẹ̀ ẹrí—ọkàn nyin mQ kuro ninu okú 
ẹṣẹ lati sìn Ọlọrun alaye? 

15 Ati nitori eyi li o ṣe jẹ alarina majẹmu ti— 
tun pe bi ikú ti mbẹ fun idande awọn irekọja 
ti o ti wà labẹ majẹmu iṣaju, ki awọn ti a ti pẹ̀ 
le ri ileri ogún ainipẹkun gbà. 

16 Nitori nibiti iwe—ogún ba gbé wà, ikú 
ẹniti o ṣe e kò le ṣe aisi pẹlu. 


HEBERU 8—10 
17 Nitori iwe—ogún li agbara lẹhin igbati enia 
ba kú: nitori kò li agbara rara nigbati ẹniti o ṣe 
e ba mbẹ laye. 

18 Nitorina li a kò ṣe yà majẹmu iṣaju papa 
si mimé laisi ẹ̀jẹ. 

18 Nitori nigbati Mose ti sọ gbogbo aṣẹ fun 
gbogbo awọn enia gẹgẹ bi ofin, o mu ẹ̀jẹ ọmọ 
malu ati ti ewurẹ, pẹlu omi, ati owu ododé, 
ati ewe hissopu, o si fi wQn ati iwe papa ati 
gbogbo enia, 

20 Wipe, Eyi li ẹ̀jẹ majẹmu ti Ọlọrun palaṣẹ 
fun nyin. 

21 Bẹ gẹgẹ li o si fi ẹ̀jẹ wQn agẹ, ati gbogbo 
ohun ẹ̀lo ìsin. 

22 O si fẹrẹ j€ ohun gbogbo li a fi ẹ̀jẹ wẹ̀nu 
gẹgẹ bi ofin; ati laisi itajẹsilẹ kò si idariji. 

23 Nitorina a kò le ṣai fi iwọnyi wẹ̀ awọn 
apẹrẹ ohun ti mbẹ lọrun mẹ; ṣugbọn o yẹ ki a 
fi ẹbọ ti o san ju iwọnyi lọ wẹ̀ awọn ohun 
ọrun papa mô. 

24 Nitori Kristi kò wò ibi mime ti a fi Ọwọ 
ṣe lọ ti iṣe apẹrẹ ti otitọ; ṣugbọn o lọ si òrun 
pápá, nisisiyi lati farahan ni iwaju Ọlọrun 
fun wa: 

25 Kì si iṣe pe ki o le ma fi ara rẹ̀ rubọ nigba— 
kugba, bi olori alufa ti ima wò inu ibi mimQ lọ 
li ọdọdún ti on ti ẹ̀jẹ ti ki ṣe tirẹ̀; 

26 Bi bẹkọ on kì bá ṣai ma jìya nigbakugba 
lati ipilẹ aiye: ṣugbọn nisisiyi li o fi ara hàn 
lẹkanṣoṣo li opin aiye lati mu ẹ̀ṣẹ kuro nipa 
ẹbọ ara rẹ̀. 

27 Niwọn bi a si ti fi lelẹ fun gbogbo enia 
lati kú lẹkanṣoṣo, ṣugbọn lẹhin eyi idajọ: 

28 Bẹni Kristi pẹlu lẹhin ti a ti fi rubọ 
lẹkanṣoṣo lati ru ẹ̀ṣẹ òpọlọpọ, yio farahan 
nigbakeji laisi ẹ̀ṣẹ fun awọn ti nwo ọna rẹ̀ 


fun igbala. 

l 0 1NITORI ofin bi o ti ni ojiji awọn 
ohun rere ti mbọ laijẹ aworan pápá 

awọn nkan na, nwọn kò le fi ẹbọ kanna ti 

nwọn nru nigbagbogbo li ọdọdún mu awọn ti 

nwá sibẹ̀ di pipé. 

2 Bikoṣe bẹ̀, a kì bá ha ti dẹkun ati ma rú 
wọn, nitori awọn ti nsìn kì bá tí ni ìmọ ẹ̀ṣẹ, 
nigbati a ba ti wẹ wọn mọ lẹkanṣoṣo. 

3 Ṣugbọn ninu ẹbọ wọnni ni a nṣe iranti ẹ̀ṣẹ 
li ọdọdún. 

4 Nitori ko ṣe iṣe fun ẹ̀jẹ akọ malu ati ti 
ewurẹ lati mu ẹ̀ṣẹ kuro. 

5 Nitorina nigbati o wá si aiye, o Wipe, Iwọ 
kò fẹ ẹbọ ati ọrẹ, ṣugbọn ara ni iwọ ti pẹ̀se 
fun mi: 


HEBERU 10, 11 

6 Ẹbọ sisun ati ẹbọ fun ẹ̀ṣẹ ni iwọ kò ni inu 
didùn si. 

7 Nigbana ni mo wipe, Kiyesi i (ninu iwe— 
kiká nì li a gbé kọ ọ nipa ti emi) Mo dé lati ṣe 
ifẹ rẹ, Ọlọrun. 

8 Nigbati o wi ni iṣaju pe, Iwọ kò fẹ ẹbọ ati 
ọrẹ, ati ẹbọ sisun, ati ẹbọ fun ẹ̀ṣẹ, bẹni iwọ kò ni 
inu didun si wọn (awọn eyiti a nrú gẹgẹ bi ofin). 

3 Nigbana ni o wipe, Kiyesi i, Mo dé lati ṣe 
ifẹ rẹ, Ọlọrun. O mu ti iṣaju kuro, ki o le fi idi 
ekeji mulẹ. 

10 Nipa ifẹ na li a ti sọ wa di mimọ nipa ẹbọ 
ti Jesu Kristi fi ara rẹ̀ rú lẹkanṣoṣo. 

11 Ati olukuluku alufa si nduro li ojojumô o 
nṣe ìsin, o si nṣe ẹbọ kanna nigbakugba, ti kò 
le mu ẹ̀ṣẹ kuro lai: 

12 Ṣugbọn on, lẹhin igbati o ti ru ẹbọ kan 
fun ẹ̀ṣẹ titi lai, o joko li ọwé ọtún Ọlọrun; 

13 Lati igbà na lọ, ô nreti titi a o fi fi awọn 
ọtá rẹ̀ ṣe apoti itisẹ rẹ̀. 

14 Nitori nipa ẹbọ kan o ti mu awọn ti a sọ 
di mimọ pé titi lai. 

15 Ẹmí MimQ si njẹri fun wa pẹlu: nitori lẹ— 
hin ti o ti wipe, 

16 Eyi ni majẹmu ti emi ô ba wọn dá lẹhin 
ọjọ wọnni, li Oluwa wi, emi o fi ofin mi si wọn 
li ọkàn, inu wọn pẹlu li emi o si kọ wọn si; 

1? Ẹṣẹ wọn ati aiṣedede wọn li emi kì yio si 
Tanti mQ. 

18 Ṣugbọn nibiti imukuro iwọnyi ba gbé wà, 
irubọ fun ẹ̀ṣẹ kò si m€. 

19 Ará, njẹ bi a ti ni igboiya lati wò inu ibi 
mim nipasẹ ẹ̀jẹ Jesu, 

20 Nipa òna titun ati aye, ti o yà si mimọ fun 
Wa, ati lati kọja aṣọ ikele nì, eyini ni, ara rẹ̀; 

21 Ati bi a ti ni alufa giga lori ile Ọlọrun; 

22 Ẹ jẹ ki a fi otitọ ọkàn sunmọ tosi ni ẹ̀kún 
igbagbọ, ki a si wẹ̀ ọkàn wa mQ kuro ninu 
ẹri—ọkàn buburu, ki a si fi omi mimQ wẹ̀ ara 
Wa nù. 

23Ẹ jẹ ki a dì ijẹwọ ireti wa mu ṣinṣin li 
aiṣiyemeji; (nitoripe olôtọ li ẹniti o ṣe ileri;) 

24 Ẹ jẹ ki a yẹ ara wa wo lati rú ara wa si ifẹ 
ati si iṣẹ rere: 

25 Ki a má ma kọ ipejọpò ara wa silẹ, gẹgẹ 
bi àṣa awọn ẹlomiran; ṣugbọn ki a má gbà ara 
ẹni niyanju: pẹlupẹlu bi ẹnyin ti ri pe ọjọ nì 
nsunnọ etile. 

26 Nitori bi awa ba mômò dẹṣẹ lẹhin igbati 
awa ba ti gbà ìmọ otitọ kò tun si ẹbọ fun ẹ̀ṣẹ 
mẹ, 

27 Bikoṣe ireti idajọ ti o ba ni lẹrù, ati ti ibi— 
nu ti o muná, ti yio pa awọn ọtá run. 


874 


28 Ẹnikẹni ti o ba gàn ofin Mose, o kú li aisi 
anu nipa ẹri ẹni meji tabi mẹta: 

28 Melomelo ni ẹ ro pe a o jẹ oluwa rẹ̀ ni ìya 
kikan, ẹniti o ti tẹ Ọmọ Ọlọrun mọlẹ ti o si ti 
kà ẹ̀jẹ̀ majẹmu ti a fi sọ ọ di mimQ si ohun 
aimé, ti o si ti kẹgan Ẹmí ore—ọfẹ. 

30 Nitorì awa mò ẹniti o wipe, Ẹsan ni ti 
emi, Oluwa wipe, Emi o gbẹsan. Ati pẹlu, 
Oluwa yio ṣe idajọ awọn enia rẹ̀. 

31 Ohun ẹ̀ru ni lati ṣubu si ọwọ Ọlọrun aláye. 

32 Ṣugbọn ẹ ranti ọjọ iṣaju, ninu eyiti, nigbati 
a ti ṣí nyin loju, ẹ fi ara da wahala ijiya nla; 

33 Lapakan, nigbati a sọ nyin di iran wiwo 
nipa ẹ̀gan ati ipọnju; ati lapakan, nigbati ẹn— 
yin di ẹgbẹ awọn ti a ṣe bẹ̀ si. 

34 Nitori ẹnyin bá awọn ti o wà ninu ìde 
kẹdun, ẹ si fi ayò gbà ìkolọ ẹrù nyin, nitori 
ẹnyin mò ninu ara nyin pe, ẹ ni ọrọ ti o wà 
titi, ti o si dara ju bẹ̀ lọ li òrun. 

35 Nitorina ẹ máṣe gbe igboiya nyin sọnu, 
eyiti o ni ẹ̀re nla. 

36 Nitori ẹnyin kò le ṣe alaini siiru, nitori 
igbati ẹnyin ba ti ṣe ifẹ Ọlọrun tan, ki ẹnyin ki 
o le gbà ileri na. 

37 Nitori niwọn igba diẹ si i, Ẹni na ti mbọ 
yio de, kì yio si jafara. 

38 Ṣugbọn olododo ni yio yẹ̀ nipa igbagbo: 
ṣugbọn bi o ba fà sẹhin, ọkàn mi kò ni inu 
didùn si i. 

38 Ṣugbọn awa kò si ninu awọn ti nfà sẹhin 
sinu egbé; bikoṣe ninu awọn ti o gbagbQ si 


igbala ọkàn. 
l 1l 1NJẸ igbagbọ ni idaniloju ohun ti a 
nreti, ijẹri ohun ti a kò ri. 

2 Nitori ninu rẹ̀ li awọn alàgba ti ni ẹri rere. 

3 Nipa igbagbe li a mẹ pe a ti da aiye nipa 
òrọ Ọlọrun; nitorina ki iṣe ohun ti o hàn li a fi 
dá ohun ti a nri. 

4 Nipa igbagbé ni Abeli ru ẹbọ si Ọlọrun ti 
o san ju ti Kaini lọ, nipa eyiti a jẹri rẹ̀ pe olo— 
dodo ni, Ọlọrun si njẹri ẹ̀bun rẹ̀: ati nipa rẹ̀ 
na, bi o ti kú ni, o nfọhùn sibẹ̀. 

S Nipa igbagbe li a ṣí Enoku nipò pada ki o 
máṣe ri ikú; a kò si ri i, nitoriti Ọlọrun ṣí i 
nipò pada: nitori ṣaju iṣipopada rẹ̀, a jẹrí yi si i 
pe o wù Ọlọrun. 

6 Ṣugbọn li aisi igbagbQ ko ṣe iṣe lati wù u; 
nitori ẹniti o ba ntọ Ọlọrun wá kò le ṣai 
gbagbé pe o mbẹ, ati pe on ni olusẹsan fun 
awọn ti o fi ara balẹ wá a. 

7 Nipa igbagbQ ni Noa, nigbati Ọlọrun kilọ 
ohun ti koi ti iri fun u, o bẹru Ọlọrun, o si kàn 


875 


ọkò fun igbala ile rẹ̀, nipa eyiti o dá aiye lẹbi, 
o si di ajogún ododo ti iṣe nipa igbagbQ. 

8 Nipa igbagbọ ni Abrahamu, nigbati a ti pẹ̀ 
e lati jade lọ si ibi ti on yio gbà fun ilẹ—ini, o 
gbọ, o si jade lọ, lai mò ibiti on nrẹ̀. 

3 Nipa igbagbQ li o ṣe atipo ni ilẹ ileri, bi 
ẹnipe ni ilẹ àjeji, o ngbé inu agQ, pẹlu Isaaki 
ati Jakọbu, awọn ajogún ileri kanna pẹlu rẹ̀: 

10 Nitoriti o nreti ilu ti o ni ipilẹ̀; eyiti Ọlọ— 
run tẹ̀do ti o si ké. 

TI Nipa igbagbọ ni Sara tikararẹ̀ pẹlu fi ni 
agbara lati léyun, nigbati o kọja ìgba rẹ̀, nito— 
riti o kà ẹniti o Ṣe ileri si olôtọ. 

12Nitorina li ọpọlọpọ ṣe ti ara ẹnikan jade, 
ani ara ẹniti o dabi okú, òpọ bi irawọ oju ọrun 
li òpọlọpọ, ati bi iyanrin eti okun li ainiye. 

13 Gbogbo awọn Wọnyi li o kú ni igbagbé, 
lai ri ileri wọnni gbà, ṣugbọn ti nwọn ri wọn li 
òkere rere, ti nwọn si gbá wọn mú, ti nwọn si 
jẹwọ pe alejò ati atipò li awọn lori ilẹ aiye. 

14 Nitoripe awọn ti o nsọ irú ohun bẹ̀, fihan 
gbangba pe, nwọn nṣe afẹri ilu kan ti iṣe tiwọn. 

15 Ati nitôtọ, ibaṣepe nwọn fi ilu tí nwọn ti 
jade wa si ọkàn, nwọn iba ti ri aye lati pada. 

16 Ṣugbọn nisisiyi nwọn nfẹ ilu kan ti o dara 
jù bẹ̀ lọ, eyini ni ti ọrun: nitorina oju wọn kò 
ti Ọlọrun, pe ki a má pe On ni Ọlọrun wọn; 
nitoriti o ti pése ilu kan silẹ fun wọn. 

17 Nipa igbagbọ ni Abrahamu, nigbati a dán 
a wò, fi Isaaki rubọ: ẹniti o si ti fi ayò gbà ileri 
wọnni fi ọmọ—bíbi rẹ̀ kanṣoṣo rubọ. 

18 Niti ẹniti a wipe, Ninu Isaaki li a o ti pẹ̀ 
irú-ọmọ rẹ: 

190 si pari rẹ̀ si pe Ọlọrun tilẹ le gbe e 
dide, ani kuro ninu oku, ati ibiti o ti gbà a 
pada pẹlu ni apẹrẹ. 

20 Nipa igbagbọ ni Isaaki sure fun Jakọbu ati 
Esau niti ohun ti mbọ. 

21 Nipa igbagbọ ni Jakọbu, nigbati o nkú lọ, 
o súre fun awọn ọmọ Josefu ni ọkọkan; o si 
tẹriba, o simi le ori ọpá rẹ̀. 

22 Nipa igbagbọ ni Josefu, nigbati o nkú lọ, 
o ranti ìjadelọ awọn ọmọ Israeli; o si paṣẹ niti 
awọn egungun rẹ̀. 

23 Nipa igbagbọ ni awọn obi Mose pa a mọ 
fun oṣu mẹta nigbati a bí i, nitoriti nwọn ri i 
ni arẹwa ọmọ; nwọn kò si bẹ̀ru aṣẹ ọba. 

24 Nipa igbagbọ ni Mose, nigbati o dàgba, o 
kọ ki a má pẹ̀ on li ọmọ ọmọbinrin Farao; 

250 kuku yàn ati má bá awọn enia Ọlọrun 
jìya, jù ati jẹ fáji ẹ̀ṣẹ fun igba diẹ; 

260 kà ẹ̀gan Kristi si ọrọ ti o pọju awọn 
iṣura Egipti lọ: nitoriti o nwo ẹ̀re na. 


HEBERU. 11, 12 
27 Nipa igbagbo li o kò Egipti silẹ li aibẹ̀ru 
ibinu ọba: nitoriti o duro ṣinṣin bi ẹniti o nri 
ẹni airi. 

28 Nipa igbagbọ li o dá ase irekọja silẹ, ati 
ibuwỌọn ẹ̀jẹ, ki ẹniti npa awọn akọbi ọmọ ki o 
má ba fi ọwọ kàn wọn. 

283 Nipa igbagbQ ni nwọn là okun pupa kọja 
bi ẹnipe ni iyangbẹ ilẹ: ti awọn ara Egipti 
danwò, ti nwọn si ri. 

$S0 Nipa igbagbọ li awọn odi Jeriko wá lulẹ, 
lẹhin igbati a yi wọn ká ni ijọ meje. 

31 Nipa igbagbô ni Rahabu panṣaga kò 
ṣegbé pẹlu awọn ti kò gbọran, nigbati o 
tẹwọgbà awọn amí li alafia. 

32 Ewo li emi o si tun ma wi si i? nitoripe 
ayé kò ni tô fun mi lati sọ ti Gideoni, ati Bara— 
ku, ati Samsoni, ati Jefta; ti Dafidi, ati Samue— 
li, ati ti awọn woli: 

33 Awọn ẹni nipasẹ igbagbQ ti nwọn ṣẹgun 
ilẹ ọba, ti nwọn ṣiṣẹ ododo, ti nwọn gbà ileri, 
ti nwọn dí awọn kiniun li ẹnu, 

34 Ti nwọn pa agbara iná, ti nwọn bQ lọwọ 
oju-idà, ti a sọ di alagbara ninu ailera, ti nwọn 
di akọni ni ìja, nwọn lé ogun awọn àjeji sá. 

35 Awọn obinrin ri okú wọn gbà nipa ajinde: 
a si dá awọn ẹlomiran lôro, nwọn kò lati gbà 
ìdasilẹ; ki nwọn ki o le ri ajinde ti o dara jù gbà: 

365 Awọn ẹlomiran si ri idanwò ti ẹsín, ati ti 
ìnà, ati ju bẹ lọ ti ìde ati ti tubu: 

37 A sọ wọn li okuta, a fi ayùún rẹ̀ wọn meji, 
a dán wọn wò, a fi idà pa wọn: nwọn rin ká— 
kiri ninu awọ agutan ati ninu awọ ewurẹ; 
nwọn di alaini, olupọnju, ẹniti a nda loro; 

38 Awọn ẹniti aiye kò yẹ fun: nwọn nkiri 
ninu aṣálẹ, ati lori òke, ati ninu ihò ati ninu 
ihò abẹ ilẹ. 

39 Gbogbo awọn wọnyi ti a jẹri rere sí nipa 
igbagbọ, nwọn kò si ri ileri na gbà: 

40 Nitori Ọlọrun ti pése ohun ti o dara jù 
silẹ fun wa, pe li aisi wa, ki a má ṣe wọn pé. 

l 2 1NITORINA bi a ti fi awọsanmọ ti o 

kún to bayi fun awọn ẹlẹri yí wa ká, 
ẹ jẹ ki a pa ohun idiwọ gbogbo tì si apakan, ati 
ẹ̀ṣẹ ti o rọrun lati dì mọ wa, ki a si má fi s(iru 
sure ije ti a gbé ka iwaju wa, 

2Ki a má wò Jesu olupilẹṣẹ ati alaṣepe 
igbagbQ wa; ẹni, nitori ayò ti a gbé ká iwaju 
rẹ̀, ti o farada agbelebu, laika itiju si, ti o si 
joko li ọwọ ọtún itẹ Ọlọrun. 

3Sá ro ti ẹniti o farada irú isọrọ—odì yi lati 
ọdọ awọn ẹlẹṣẹ si ara rẹ̀, ki ẹ má ba rẹwẹsi ni 
ọkàn nyin, ki arẹ si mu nyin. 


HEBERU. 12, 13 
4Ẹnyin kò ìti kọ oju ija si ẹ̀ṣẹ titi de ẹ̀jẹ ni 
ijakadi nyin. 

SẸnyin si ti gbagbé òrọ iyanju ti mba nyin 
sọ bi ọmọ pe, Ọmọ mi, má ṣe alainani ibawi 
Oluwa, ki o má si ṣe rẹwẹsi nigbati a ba nti 
ỌWỌ rẹ̀ ba ọ wi: 

6 Nitoripe ẹniti Oluwa fẹ, on ni ibawi, a si 
má nà olukuluku ọmọ ti o gbà. 

TẸ má mu suru labẹ ibawi: Ọlọrun mba 
nyin lo bi ọmọ ni; nitoripe ọmọ wo ni mbẹ ti 
baba ki ibawi? 

8Ṣugbọn bi ẹnyin ba wà li aisi ibawi, ninu 
eyiti gbogbo enia ti jẹ alabapin, njẹ ọmọ àle ni 
nyin, ẹ kì isi iṣe ọmọ. 

98 Pẹlupẹlu awa ni baba wa nipa ti ara ti o 
ntẹ Wa, awa si mbù ọlá fun wọn: awa kì yio 
kuku tẹriba fun Baba awọn ẹmí ki a si ye? 

10 Nitori nwọn tẹ wa fun ọjọ diẹ bi o ba ti 
dara loju wọn; ṣugbọn on fun ẹ̀re wa, ki awa 
ki o le ṣe alabapin ìwa mimé rẹ̀. 

TI Gbogbo ibawi kò dabi ohun ayò nisisiyi, 
bikoṣe ibanujẹ; ṣugbọn nikẹhin a so eso alafia 
fun awọn ti a ti tẹ nipa rẹ̀, ani eso ododo. 

12 Nitorina ẹ na ọwé ti o rọ, ati ékun ailera; 

13 Ki ẹ si ṣe ipa—ọna ti o tọ fun ẹsẹ nyin, ki 
eyiti o rọ má ba kuro lori iké ṣugbọn ki a kuku 
Wo o san. 

14 Ẹ ma lepa alafia pẹlu enia gbogbo, ati ìwa 
mimô, li aisi eyini kò si ẹniti yio ri Oluwa: 

15 Ẹ má kiyesara ki ẹnikẹni ki o máṣe kùna 
ore—ọfẹ Ọlọrun; ki gbòngbo ikorò kan ki o má 
ba hù soke ki o si yọ nyin lẹnu, òpọlọpọ a si ti 
ipa rẹ̀ di aim€ô; 

16Ki o má bá si àgbere kan tabi alai— 
Wwa-—bi-—Ọlọrun bi Esau, ẹniti o ti itori òkele 
onjẹ kan tà ogún ibi rẹ̀. 

17 Nitori ẹnyin mò pe lẹhinna ní ani nigbati 
o fẹ lati jogun ibukun na, a kò ọ (nitori kò ri 
aye ironupiwada) bi o tilẹ ti fi omije wá a gi— 
digidi. 

18 Nitori ẹnyin kò wá si òke, ti a le fi ọwọ 
kàn, ati si iná ti njú, ati si iṣùdùdu ati òkun— 
kun, ati iji, 

19 Ati iré ipẹ̀, ati ohùn ẹ̀rọ, eyiti awọn ti o 
gbQ bẹ̀bẹ pe, ki a máṣe sọ òrọ si i fun wọn m€: 

20 Nitoripe ara wọn kò le gbà ohun ti o 
palaṣẹ, Bi o tilẹ jẹ ẹranko li o farakan òke na, a 
o sọ ọ li okuta, tabi a o gún u li òkọ pa. 

21 Iran na si lẹrù tobẹ, ti Mose wipe, ẹ̀ru bà 
mi gidigidi mo si warìri. 

22Ṣugbọn ẹnyin wá si òke Sioni, ati si ilu 
Ọlọrun aláye, si Jerusalemu ti òrun, ati si 
ẹgbẹ awọn angẹli ainiye, 


876 


23Si ajọ nla ati ìjọ akọbi ti a ti kọ orukọ 
wọn li ẹ̀run, ati sọdọ Ọlọrun onidajọ gbogbo 
enia, ati sọdọ awọn ẹmí olétọ enia ti a ṣe li 
aṣepé, 

24 Ati sọdọ Jesu alarina majẹmu titun, ati si 
ibi ẹ̀jẹ ibuwén nì, ti nsòrọ ohun ti o dara jù ti 
Abeli lọ. 

25 Kiyesi i, ki ẹ máṣe kò ẹniti nkilọ. Nitori 
bi awọn wọnni kò ba bé nigbati nwọn kẹ 
ẹniti nkilọ li aiye, melomelo li awa kì yio bé 
awa ti o pẹhinda si ẹniti nkilọ lati ọrun wá: 

26 Ohùn ẹniti o mì aiye nigbana: ṣugbọn 
nisisiyi o ti ṣe ileri, wipe, Lẹkan si i emi kì yio 
mì kìki aiye nikan, ṣugbọn ọrun pẹlu. 

27 Ati ẹrọ yi, LẸkan si i, itumọ rẹ̀ ni mimu 
awọn ohun wọnni ti a nmì kuro, bi ohun ti a 
ti da, ki awọn ohun wọnni ti a kò le mì le wà 
sibẹ. 

28 Nitorina bi awa ti ngbà ilẹ ọba ti a kò 
le mì, ẹ jẹ ki a ni ore-ọfẹ nipa eyiti awa le 
má sin Ọlọrun ni itẹwọgbà pẹlu òwọ ati 
ibẹru rẹ̀. 

28 Nitoripe Ọlọrun wa, iná ti ijonirun ni. 

1 KI ifẹ ará ki o wà titi. 


l 3 2 Ẹ máṣe gbagbé lati má ṣe alejò; ni— 

toripe nipa bẹ li awọn ẹlomiran ṣe awọn an— 
gẹli li alejò laimò. 

3Ẹ má ranti awọn onde bi ẹniti a dẹ̀ pẹlu 
Wọn, ati awọn ti a npọn loju bi ẹnyìn tikaran— 
yin pẹlu ti mbẹ ninu ara. 

4Ki igbéyawo ki o li ọla larin gbogbo enia, 
ki akete si jẹ alailéri: nitori awọn àgbere ati 
awọn panṣaga lj Ọlọrun yio dá lẹjọ. 

5 Ki ọkàn nyin ki o máṣe fa si ifẹ owo, ki 
ohun ti ẹ ni ki o to nyin; nitori on tikalarẹ ti 
Wipe, Emi kò jẹ fi ọ silẹ, bẹni emi kò jẹ kọ ọ 
silẹ. 

6 Nitorina ni awa ṣe nfi igboiya wipe, Olu— 
wa li oluranlọwọ mi, emi kì yio bẹ̀ru; kili enia 
le ṣe si mi? 

TẸ má ranti awọn ti nwọn jẹ olori nyin, ti 
nwọn ti sọ òrọ Ọlọrun fun nyin; ki ẹ má ro opin 
ìwa—aiye wọn, ki ẹ si má ṣe afarawe igbagbọ 
wọn. 

8 Jesu Kristi ọkanna ni li aná, ati li oni, ati 
titi lai. 

9 Ẹ máṣe jẹ ki a fi onirúru ati ẹkọ àjeji gbá 
nyin kiri. Nitori o dara ki a mu nyin li ọkàn le 
nipa ore—ọfẹ, kì iṣe nipa onjẹ, ninu eyiti awọn 
ti o ti nrìn ninu wọn kò li ẹ̀re. 

10 Awa ni pẹpẹ kan, ninu eyi ti awọn ti nsìn 
agô kò li agbara lati má jẹ. 


877 


11 Nitoripe ara awọn ẹran wọnni, ẹ̀jẹ eyiti 
olori alufa mu wá si ibi mimé nitori ẹ̀ṣẹ, a sun 
wọn lẹhin ibudo. 

12Nitorina Jesu pẹlu, ki o le fi ẹ̀jẹ ara rẹ̀ sọ 
awọn enia di mimQ, o jìya lẹhin bode. 

13Nitorina ẹ jẹ ki a jade tò ọ lọ lẹhin ibudo, 
ki a má rù ẹ̀gan rẹ̀. 

14Nitoripe awa kò ni ilu ti o wà titi nihin, 
ṣugbọn awa nwá eyiti mbọ. 

15 Njẹ nipasẹ rẹ̀, ẹ jẹ ki a má ru ẹbọ iyìn si 
Ọlọrun nigbagbogbo, eyini ni eso ẹ̀te wa, ti 
njẹwọ orukọ rẹ̀. 

16 Ṣugbọn ati má ṣôre on ati má pinfunni ẹ 
máṣe gbagbé: nitori irú ẹbọ wọnni ni inu 
Ọlọrun dún si jọjọ. 

17 Ẹ má gbọ ti awọn ti nṣe olori nyin, ki ẹ si 
ma tẹriba fun wọn: nitori nwọn nṣọ ẹṣọ nitori 
ọkàn nyin, bi awọn ti yio ṣe iṣíro, ki nwọn ki 
o le fi ayò ṣe eyi, li aisi ibinujẹ, nitori eyiyi yio 
jẹ ailere fun nyin. 


JAKỌBU 1 
18 Ẹ má gbadura fun wa: nitori awa gbagbọ 
pe awa ni ẹri—ọkàn rere, a si nfẹ lati ma wà 
lododo ninu ohun gbogbo. 
ṣe eyi, ki a ba le tẹ̀te fi mi fun nyin pada. 

20 Njẹ Ọlọrun alafia, ẹniti o tun mu oluṣọ— 
agutan nla ti awọn agutan, ti inu okú wá, nipa 
ẹ̀jẹ majẹmu aiyeraiye, ani Oluwa wa Jesu, 

21 Ki o mu nyin pé ninu iṣẹ rere gbogbo lati 
ṣe ifẹ rẹ̀, ki o má ṣiṣẹ ohun ti iṣe itẹwọgba ni— 
Waju rẹ̀ ninu wa nipasẹ Jesu Kristi; ẹniti ogo 
Wà fun lai ati lailai. Amin. 

22 Emi si mbẹ nyin, ará, ẹ gbà ọrọ iyanju 
mi; nitori iwe kukuru ni mo kọ si nyin. 

23Ẹ mò pé a dá Timoteu arakunrin wa silẹ; 
bi o ba tete de, emi pẹlu rẹ̀ yio ri nyin. 

24Ẹ kí gbogbo awọn ti nṣe olori nyin, ati 
gbogbo awọn enia mimQ. Awọn ti o ti Itali wá 
kí nyin. 

25 Ki ore—ọfẹ ki o wà pẹlu gbogbo nyin. Amin. 


EPISTELI TI 


JAKỌBU 


SI ENIA GBOGBO 


1JAKỌBU, iranṣẹ Ọlọrun ati ti Jesu Kristi 
Oluwa, si awọn ẹ̀ya mejila ti o túka kiri, 
alafia. 

2Ẹnyin ará mi, nigbati ẹnyin ba b6 sinu 
onir(iru idanwò, ẹ kà gbogbo rẹ̀ si ayọ; 

3KI ẹ si mò pe, idanwò igbagbQ nyin nṣiṣẹ 
siru. 

a4Ṣugbọn ẹ jẹ kì siru ki o ṣe iṣẹ aṣepé, ki 
ẹnyin ki o le jẹ pìpe ati ailabuku, kì o má kù 
ohun kan fun ẹnikẹni. 

S Bi o ba kù ọgbọn fun ẹnikẹni, ki o bẹ̀re 
lọwọ Ọlọrun, ẹniti ifi fun gbogbo enia ni 
òpọlọpọ, ti kì isi ibaniwi; a o si fifun u. 

Ṣugbọn ki o bẹ̀re ni igbagbé, li aiṣiyemeji 
Tara. Nitori ẹniti o nṣiyemeji dabi ìgbi omi 
okun, ti nti ọwọ afẹfẹ bì siwa bì sẹhin ti a si 
nrú soke. 

? Nitori ki iru enia bẹ máṣe rò pe, on yio ri 
ohunkohun gbà lọwọ Oluwa; 

BSEnia oniyemeji jẹ alaiduro ni ẹ̀na rẹ̀ 


3SṢugbọn jẹ ki arakunrin ti iṣe talaka má 
ṣogo ni ipo giga rẹ̀. 


10 Ati ọlọrọ, ni irẹ̀silẹ rẹ̀, nitori bi itanná 
koriko ni yio kọja lọ. 

11 Nitori orun là ti on ti oru mimu, o si gbẹ 
koriko, itanná rẹ̀ si rẹ̀ danu, ẹwà oju rẹ̀ si pa— 
run: bẹ pẹlu li ọlọrò yio ṣegbe ni òna rẹ̀. 

12Ibukún ni fun ọkunrin ti o fi ọkàn rán 
ìdanwò: nitori nigbati o ba yege, yio gbà ade 
ìye, ti Oluwa ti ṣe ileri fun awọn ti o fẹ ẹ. 

13 Ki ẹnikẹni ti a danwò máṣe wipe, Lati 
ọwọ Ọlọrun li a ti dán mi wò: nitori a kò le fi 
buburu dán Ọlọrun wò, on na kì isi idán ẹni— 
kẹni wò: 

14 Ṣugbọn olukuluku ni a ndanwò, nigbati a 
ba ti ọwọ ifẹkufẹ ara rẹ̀ fà a lọ ti a si tàn a jẹ. 

15 Njẹ, ifẹkufẹ na nigbati o ba lôyun, a bí ẹ̀ṣẹ: 
ati ẹ̀ṣẹ na nigbati o ba si dagba tan, a bí ikú. 

16 Ki a má ṣe tan nyin jẹ, ẹnyin ará mi olufẹ. 

17 Gbogbo ẹ̀bun rere ati gbogbo ẹ̀bun pipé 
lati oke li o ti wá, o si nsọkalẹ lati ọdọ Baba 
imọlẹ wá, lọdọ Ẹniti kò le si iyipada tabi ojiji 
àyida. 

18 Nipa ifẹ ara rẹ̀ li o fi ẹrọ otitọ bí wa, ki 
awa ki o le jẹ bi akọso awọn ẹda rẹ̀. 


JAKỌBU 1—3 

19 Ẹnyin mọ eyi, ẹnyin ará mi olufẹ; ṣugbọn 
jẹ ki olukuluku enia ki o má yara lati gbẹ, ki o 
lọra lati fọhùn, ki o lọra lati binu: 

20 Nitori ibinu enia kì iṣiṣẹ ododo Ọlọrun. 

21 Nitorina ẹ fi gbogbo eri ati buburu aṣele— 
ke lelẹ li apakan, ki ẹ si fi ọkàn tutù gbà òrọ 
na ti a gbin, ti o le gbà ọkàn nyin là. 

22 Ṣugbọn ki ẹ jẹ oluṣe òrọ na, ki o má si ṣe 
olugbo nikan, ki ẹ má tàn ara nyin jẹ. 

23 Nitori bi ẹnikan ba jẹ olugbé òrọ na, ti kò 
si jẹ oluṣe, on dabi ọkunrin ti o nṣakiyesi oju 
ara rẹ̀ ninu awojiji: 

24 Nitori o ṣakiyesi ara rẹ̀, o si ba tirẹ̀ lọ, lo— 
jukanna o si gbagbé bi on ti ri. 

25 Ṣugbọn ẹniti o ba nwo inu ofin pipé, ofin 
omnira nì, ti o si duro ninu rẹ̀, ti on kò jẹ 
olugbẹ ti ngbagbé, bikoṣe oluṣe iṣẹ, oluwarẹ̀ 
yio jẹ alabukun ninu iṣẹ rẹ̀. 

25 Bi ẹnikẹni ba ro pe on nsìn Ọlọrun nigbati 
kò kò ahọn rẹ̀ ni ijanu, ṣugbọn ti o ntàn ọkàn 
ara rẹ̀ jẹ, ìsin oluwarẹ̀ asan ni. 

27 isin mimQ ati ailéri niwaju Ọlọrun ati 
Baba li eyi, lati má bojutô awọn alainibaba ati 
awọn opéô ninu ipọnju wọn, ati lati pa ara rẹ̀ 
mẹ lailabawọn kuro li aiyé. 


2 1ẸNYIN ará mi, ẹ máṣe fi iṣaju enia dì 
igbagb Oluwa wa Jesu Kristi Oluwa 
ogo mu. 

2 Nitori bi ọkunrin kan ba wá si ajọ nyin, 
pẹlu oruka Wura, ati aṣọ daradara, ti talakà 
kan si wá pẹlu li aṣọ €ri; 

3 Ti ẹnyin si bu iyìn fun ẹniti o wò aṣọ da— 
Tadara, ti ẹ si wipe, Iwọ joko nihinyi ni ibi 
daradara; ti ẹ si wi fun talakà na pe, Iwọ duro 
nibẹ̀, tabi joko nihin labẹ apoti itisẹ mi: 

4 Ẹnyin kò ha nda ara nyin si meji ninu ara 
nyin, ẹ kò ha sí di onidajọ ti o ni ero buburu? 

SẸ fi etí silẹ, ẹnyin ará mi olufẹ, Ọlọrun 
kò ha ti yàn awọn talakà aiye yi ṣe ọlọrọ ni 
igbagbọ, ati ajogun ijọba na, ti o ti ṣe ileri fun 
awọn ti o fẹ ẹ? 

6 Ṣugbọn ẹnyin ti bù talakà kù. Awọn ọlọrọ 
kò ha npQn nyin loju, nwọn kò ha si nwQ nyin 
lọ si ile ẹjọ? 

7 Nwọn kò ha nsọ ọrọ—odi si orukọ rere nì 
ti a fi npẹ̀ nyin? 

8Ṣugbọn bi ẹnyin ba nmu olú ofin nì ṣẹ 
gẹgẹ bi iwe—mimQ, eyini ni, Iwọ fẹ ẹnikeji rẹ 
bi ara rẹ, ẹnyin nṣe daradara. 

9 Ṣugbọn bi ẹnyin ba nṣe ojuṣaju enia, ẹn— 
yin ndẹ̀ṣẹ, a si nda nyin lẹbi nipa ofin bi aru— 
fin. 


878 


10 Nitori ẹnikẹni ti o ba pa gbogbo ofin mẹ, 
ti o si rú òkan, o jẹbi gbogbo rẹ̀. 

11 Nitori ẹniti o wipe, Máṣe ṣe panṣaga, on 
li o si wipe, Máṣe pania. Njẹ bi iwọ kò ṣe 
panṣaga, ṣugbọn ti iwọ pania, iwọ di arufin. 

12Ẹ má sọrọ bẹ̀, ẹ si má huwa bẹ, bi awọn 
ti a o fi ofin omnira dá li ẹjọ. 

13 Nitori ẹniti kò ṣánu, li a o ṣe idajọ fun la— 
isi anu; anu nṣogo lori idajọ. 

14 Ere kili o jẹ, ará mi, bi ẹnikan wipe on ni 
igbagbe, ṣugbọn ti kò ni iṣẹ? igbagbQ nì le gbà 
a la bi? 

15 Bi arakunrin tabi arabinrin kan ba wà ni 
ìhoho, ti o si ṣe aili onjẹ ôjọ, 

16 Ti ẹnikan ninu nyin si wi fun wọn pe, Ẹ 
ma lọ li alafia, ki ara nyin ki o maṣe tutu, ki ẹ 
si yé; ṣugbọn ẹ kò fi nkan wọnni ti ara nfẹ fun 
wọn; ẹ̀re kili o jẹ? 

17 Bẹ si ni igbagbọ, bi kò ba ni iṣẹ, o kú 
ninu ara. 

18 Ṣugbọn ẹnikan le wipe, Iwọ ni igbagbQ, 
emi si ni iṣẹ: fi igbagbQ rẹ hàn mi li aisi iṣẹ, 
emi o si fi igbagbọ mi han ọ nipa iṣẹ mi. 

19 Iwọ gbagbQ pe Ọlọrun kan ni mbẹ; o 
dara: awọn ẹmí ẹ̀ṣu pẹlu gbagbọ, nwọn si 
warìri. 

20 Ṣugbọn, iwọ alaimoye enia, iwọ ha fẹ mọ 
pe, igbagbQ li aisi iṣẹ asan ni? 

21 Kì ha iṣe nipa iṣẹ li a dá Abrabamu baba 
wa lare, nigbati o fi Isaaki ọmọ rẹ̀ rubọ lori 
pẹpẹ? 

22 Iwọ ri pe igbagbQ bá iṣẹ rẹ̀ rìn, ati pe 
nipa iṣẹ li a sọ igbagbọ di pipé. 

23 Iwe—mimQ si ṣẹ ti o wipe, Abrabamu gbà 
Ọlọrun gbọ, a si kà a si ododo fun u: a si pẹ̀ e 
li ẹrẹ Ọlọrun. 

28 Njẹ ẹnyin ri pe nipa iṣẹ li a ndá enia lare, 
kì iṣe nipa igbagbQ nikan. 

25 Gẹgẹ bẹ pẹlu kí a ha dá Rababu panṣaga 
lare nipa iṣẹ, nigbati o gbà awọn onṣẹ, ti o si 
rán wọn jade gba òna miran? 

26 Nitori bi ara li aisi ẹmí ti jé okú, bẹ̀ gẹgẹ 
pẹlu ni igbagbọ li aisi iṣẹ jẹ okú. 


1ẸNYIN ará mi, ẹ máṣe jẹ olukọni pipọ, 
ki ẹnyin ki o mò pe awa ni yio jẹbi ju. 

2 Nitori ninu ohun pipọ ni gbogbo Wa nṣì i 
ṣe. Bi ẹnikan kò ba ṣì i ṣe ninu ẹrọ, on na li 
ẹni pipé, on li o si le kú gbogbo ara ni ijanu. 

3 Bi a bási fi ijanu bọ ẹṣin li ẹnu, ki nwọn ki 
o le gbẹ ti wa, gbogbo ara wọn li awa si nyi 
kiri pẹlu. 

4 Kiyesi awọn ọkò pẹlu, bi nwọn ti tobi to 


879 


nì, ti a si nti ọwọ ẹfúfu lile gbá kiri, itọkò ke— 


ẹniti ntẹ ọkò. 

5 Bẹ pẹlu li ahọn jẹ ẹ̀ya kekere, o si nfọnnu 
ohun nla. Wo igi nla ti iná kekere nsun jéna! 

6 Iná si ni ahen, aiye ẹ̀ṣẹ si ni: li arin awọn 
ẹ̀ya ara wa, li ahọn ti mba gbogbo ara jẹ ti o 
si ntinabọ ipa aiye wa; ọrun apadi si ntinabọ 
on na. 

7 Nitori olukuluku ẹda ẹranko, ati ti ẹiyẹ, 
ati ti ejò, ati ti ohun ti mbẹ li okun, li a ntù 
loju, ti a si ti tù loju lati ọwọ ẹda enia wá. 

8 Ṣugbọn ahọn li ẹnikẹni kò le tù loju; ohun 
buburu alaigbọran ni, o kún fun oré iku ti 
ipa—ni. 

9 On li awa fi nyìn Oluwa ati Baba, on li a si 
fi mbú enia, ti a dá li aworan Ọlọrun. 

10 Lati ẹnu kanna ni iyìn ati ébú ti njade. 
Ẹnyin ará mi, nkan wọnyi kò yẹ ki o ri bẹ. 

11 Orisun a ha má sun omi tutù ati omirá 
jade lati ojusun kanna wá bi? 

12 Ẹnyin ará mi, igi ọpọtọ ha le so eso olifi 
bi? tabi ajara le so eso ọpọtọ? bẹli orisun kan 
kò le sun omirô ati omi tutù. 

13 Tali o gbọn ti o si ni imẹ ninu nyin? ẹ jẹ 
ki o fi iṣẹ rẹ̀ hàn nipa ìwa rere, nipa ìwa tutù 
ti ọgbọn. 

14 Ṣugbọn bi ẹnyin ba ni owú kikorò ati ìja 
li ọkàn nyin, ẹ máṣe ṣefefe, ẹ má si ṣeke si 
otitọ. 

15 Ọgbọn yi ki iṣe eyiti o ti oke sọkalẹ Wá, 
ṣugbọn ti aiye ni, ti ara ni, ti ẹmí ẹ̀ṣu nì. 

16 Nitori ibiti owú on ìja bá gbé Wà, nibẹ̀ ni 
rudurudu ati iṣẹ buburu gbogbo wà. 

17 Ṣugbọn ọgbọn ti o ti oke wá, a kẹ mẹ,a 
si ni alafia, a ni ipamọra, kì isí iṣoro lati bẹ̀, a 
kún fun ánu ati fun eso rere, li aisi ògbẹ̀, ati 
laisi agabagebe. 

18 Eso ododo li a ngbìn li alafia fun awọn ti 
nṣiṣẹ alafia. 


1NIBO ni ogun ti wá, nibo ni ija si ti wá 

larin nyin? lati inu eyi ha kọ? lati inu ifẹ— 
kufẹ ara nyin, ti njagun ninu awọn ẹ̀ya—ara 
nyin? 

2 Ẹnyin nfẹ, ẹ kò si ni: ẹnyin npa, ẹ si nṣe 
ilara, ẹ kò si le ni: ẹnyin njà, ẹnyin si njagun; 
ẹ ko ni, nitoriti ẹnyin kò bẹ̀re. 

3 Ẹnyin bẹ̀re, ẹ kò si ri gbà, nitoriti ẹnyin ṣì 
i bẹ̀re, ki ẹnyin ki o le lò o fun ifẹkufẹ ara 
nyin. 

Ẹnyin. panṣaga. ọkunrin, ati panṣaga 
obinrin, ẹ kò mò pe ìbarẹ̀ aiye ìṣọtá Ọlọrun 


JAKỌBU 3—5 
ni? nitorina ẹnikẹni ti o ba fẹ lati jẹ ọrẹ aiye di 
ọtá Ọlọrun. 

5 Ẹnyin ṣebi iwe—mimQô sọ lasan pe, Ẹmí ti 
o fi sinu wa njowu gidigidi lori wa? 

6Ṣugbọn o nfunni li ore—ọfẹ si i. Nitorina li 
o ṣe wipe, Ọlọrun kọ oju ija si awọn agberaga, 
ṣugbọn o fi ore—ọfẹ fun awọn onirẹlẹ ọkàn. 

? Nitorina ẹ tẹriba fun Ọlọrun. Ẹ kọ oju ija 
si Éṣu, on ô si sá kuro lọdọ nyin. 

BẸ sunmọ Ọlọrun, on o si sunmọ nyin, Ẹ 
wẹ̀ ọwọ nyin mẹ, ẹnyin ẹlẹṣẹ; ẹ si ṣe ọkàn 
nyin ni mim, ẹnyin oniye meji. 

9 Ki inu nyin ki o bajẹ, ki ẹ si gbàwẹ, ki ẹ si 
má sọkun: ẹ jẹ ki ẹrín nyin ki o di àwẹ, ati ayọ 
nyin ki o di ikánu. 

10 Ẹ rẹ̀ ara nyin silẹ niwaju Oluwa, on o si 
gbé nyin ga. 

11 Ará, ẹ máṣe sọrọ ibi si ara nyin. Ẹniti o 
ba nsọrọ ibi si arakunrin rẹ̀, ti o si ndá ara— 
kunrin rẹ̀ lẹjọ, o nsòrọ ibi si ofin, o si ndá ofin 
lẹjọ; ṣugbọn bi iwọ ba ndá ofin lẹjọ, iwọ kì iṣe 
oluṣe ofin, bikoṣe onidajọ. 

12 Olofin ati onidajọ kanṣoṣo ni mbẹ, ani 
ẹnìti ô le gbala ti o si le parun; ṣugbọn tani 
iwọ ti ndá ẹnikeji rẹ lẹjọ? 

13Ẹ wá nisisiyi, ẹnyin tí nwipe, Loni tabi 
lọla awa ô lọ si ilu bayi, a o si ṣe ọdún kan 
nibẹ, a o si ṣòwo, a o si jẹ̀re: 

14 Nigbati ẹnyin kò mọ ohun ti yio hù lọla. 
Kili ẹmí nyin? Ikíiku sá ni nyin, ti o hàn nigba 
diẹ, lẹhinna a si túka lọ. 

15 Eyi ti ẹ bá fi wipe, bi Oluwa ba fẹ, awa o 
Wà láye, a o si ṣe eyi tabi eyini. 

16 Ṣugbọn nisisiyi ẹnyin nṣeféfe ninu ifọn— 
nu nyin: gbogbo irú iṣeféfe bẹ, ibi ni. 

17 Nitorina ẹniti o ba mò rere iṣe ti kò si ṣe, 
ẹ̀ṣẹ ni fun u. 


1Ẹ wá nisisiyi, ẹnyin ọlọrọ, ẹ má sọkun 
ki ẹ si ma pohunréré ẹkun nitori òṣi ti 
mbòwá ta nyin. 

2 Ọrò nyin dibajẹ, kòkoro si ti jẹ̀ aṣọ nyin. 

3 Wura on fadaka nyin diparà; iparà wọn ni 
yio si ṣe ẹlẹri si nyin, ti yio si jẹ ẹran ara nyin 
bi iná. Ẹnyin ti kô iṣura jọ dẹ̀ ọjọ ikẹhin. 

4 Kiyesi i, ẹya awọn alagbaṣe ti nwọn ti ṣe 
ikore oko nyin, eyiti ẹ kò san, nke rara; ati 
igbe awọn ti o ṣe ikore si ti wọ inu eti Oluwa 
awọn ọmọ—ogun. 

5 Ẹnyin ti jẹ adùn li aiye, ẹnyin si ti fi ara 
nyin fun aiye jijẹ; ẹnyin ti bọ li ọjọ pipa. 

6 Ẹnyin ti da ẹbi fun olododo, ẹ si ti pa a; on 
kò kọ oju ija si nyin. 


Ii. PETERU. 1 

7 Nitorina ará, ẹ mu stiiru titi di ipadawa 
Oluwa. Kiyesi i, àgbẹ a má reti eso iyebiye ti 
ilẹ, a si mu stiru de e, titi di igbà akọrò ati 
aròkuro òjo. 

8 Ẹnyin pẹlu ẹ mu s(íiru; ẹ fi ọkàn nyin balẹ̀: 
nitori ipadawa Oluwa kù si dẹdẹ. 

9 Ẹ máṣe kùn si ọmọnikeji nyin, ará, ki a má 
ba dá nyin lẹbi: kiyesi i, onidajọ duro li ẹnu 
ilẹkun. 

10 Ará mi, ẹ fi awọn woli ti o ti nsọrọ li 
orukọ Oluwa ṣe apẹrẹ ìya jijẹ, ati stiru. 

11 Sawò o, awa a ma kà awọn ti o farada ìya 
si ẹni ibukún. Ẹnyin ti gbé ti siru Jobu, ẹnyin 
si ri igbẹhin ti Oluwa ṣe; pe Oluwa kún fun 
iyọnu, o si ni ánu. 

12 Ṣugbọn jù ohun gbogbo lọ, ará mi, ẹ 
máṣe búra, iba ṣe ifi ọrun búra, tabi ilẹ, tabi 
ibura—kibura miran: ṣugbọn jẹ ki bẹni nyin jẹ 
bẹni; ati bẹkọ nyin jẹ bẹkọ; ki ẹ má bá bò sinu 
ẹbi. 

13Inu ẹnikẹni ha bajẹ ninu nyin bi? jẹ ki o 


880 


gbadura. Inu ẹnikẹni ha dùn? jẹ ki o kọrin 
mimẹ. 

14 Ẹnikẹni ṣe aisan ninu nyin bi? ki o pẹ̀ 
awọn àgba ijọ, ki nwọn si gbadura sori rẹ̀, ki 
nwọn fi oréro kùn u li orukọ Oluwa: 

15 Adura igbagbQ yio si gbà alaisan na là, 
Oluwa yio si gbé e dide; bi o ba si ṣe pe o ti 
dẹ̀ṣẹ, a o dari jì i. 

16 Ẹ jẹwọ ẹ̀ṣẹ nyin fun ara nyin, ki ẹ si má 
gbadura fun ara nyin, ki a le mu nyin larada. 
Iṣẹ ti adura olododo nṣe li agbara pupọ. 

17 Enia oniru ìwa bi awa ni Elijah, o gbadu— 
ra gidigidi pe ki ojo ki o máṣe rò, ojo kò si rẹ 
sori ilẹ fun ọdún mẹta on oṣù mẹfa. 

18 si tún gbadura, ọrun si tún ròjo, ilẹ si 
so eso rẹ̀ jade. 

19 Ará, bi ẹnikẹni ninu nyin ba ṣìna kuro 
ninu otitọ, ti ẹnikan si yi i pada; 

20 Jẹ ki o mò pe, ẹniti o ba yi ẹlẹṣẹ kan pada 
kuro ninu ìṣina rẹ̀, yio gbà ọkàn kan là kuro 
lọwọ ikú, yio si bò Ọpọlọpọ ẹ̀ṣẹ mọlẹ. 


EPISTELI IKINI TI 


PETERU 


SI ENIA GBOGBO 


l 1 PETERU, Aposteli Jesu Kristi, si awọn 
ayanfẹ ti nṣe atipo ti nwọn tuka kiri si 
Pontu, Galatia, Kappadokia, Asia, ati Bitinia, 

2 Gẹgẹ bi ìmọtẹlẹ Ọlọrun Baba, nipa isọdi— 
mim. Ẹmí, si igbọran ati ibuwQn ẹ̀jẹ Jesu 
Kristi: Ki ore—ọfẹ ati alafia ki o ma bi si i fun 
nyin. 

3 Olubukún li Ọlọrun ati Baba Jesu Kristi 
Oluwa wa, Ẹniti o tún wa bí, gẹgẹ bi ọpọlọpọ 
anu rẹ̀, sinu ireti aye nipa ajinde Jesu Kristi 
kuro ninu okú, 

4 Sinu ogún aidibajẹ, ati ailabawọn, ati eyi 
ti kì iṣá, ti a ti fi pamô li ọrun dẹ̀ nyin, 

S Ẹnyin ti a npamQ nipa agbara Ọlọrun nipa 
igbagbọ si igbala, ti a mura lati fihàn ni igba 
ikẹhin. 

6 Ninu eyiti ẹnyin nyò pipọ, bi o tilẹ ṣe pe 
nisisiyi fun igba diẹ, niwọnbi o ti yẹ, a ti fi 
òpọlọpọ idanwo bà nyin ninu jẹ: 

7 Ki idanwò igbagbọ nyin, ti o ni iye lori jù 
Wura ti iṣegbe lọ, bi o tilẹ ṣe pe iná li a fi ndán 
a wò, ki a le ri i fun iyìn, ati ọlá, ati ninu ogo 
ni igba ifarahàn Jesu Kristi: 


8 Ẹniti ẹnyin fẹ lairi, ẹniti ẹnyin gbagbọ, bi 
o tilẹ ṣepe ẹ kò ri i nisisiyi, ẹnyin si nyọ ayò ti 
a kò le fi ẹnu ṣo, ti o si kun fun ogo: 

9 Ẹnyin si ngbà opin igbagbọ nyin, ani igbala 
ọkàn nyin; 

10 Igbala ti awọn woli wadi, ti nwọn si wá 
jinlẹ, awọn ti nwọn sọ asọtẹlẹ ti ore—ọfẹ ti 
mbò fun nyin: 

11Nwọn nwadi igba wo tabi irú sa wo ni 
Ẹmi Kristi ti o wà ninu wọn ntẹ̀ka si, nigbati o 
jẹri ìya Kristi tẹlẹ ati ogo ti yio tẹlé e. 

12 Awọn ẹniti a fihàn fun, pe kì iṣe fun 
awọn tikarawọn, bikoṣe fun awa ni nwọn ṣe 
iranṣẹ ohun wọnni, ti a ròhin fun nyin nisisi— 
yi, lati ọdọ awọn ti o ti nWásu ihinrere fun 
nyin pẹlu Ẹmí Mimẹ ti a rán lati ọrun Wá; 
ohun ti awọn angẹli nfẹ lati wò. 

13 Nitorina ẹ di ọkàn nyin li amure, ẹ má 
wa li airekọja, ki ẹ si má reti ore—ọfẹ nì titi de 
opin, eyiti a nmu bọ fun nyin wá ni igba ifa— 
Tahàn Jesu Kristi: 

14 Bi awọn eleti ọmọ, li aifi ara nyin dáṣà bi 
ifẹkufẹ atijọ ninu aimọ nyin: 


881 


15 Ṣugbọn gẹgẹ bi Ẹni ti o pẹ̀ nyin ti jẹ 
mim, bẹni ki ẹnyin na si jẹ mim6 ninu ìwa 
nyin gbogbo: 

16 Nitori a ti kọ ọ pe, Ẹ jẹ mim; nitoriti mo 
jẹ mimQ. 

17 Bi ẹnyin ba si nkepẹ̀ Baba, ẹniti nṣe idajọ 
gẹgẹ bi iṣẹ olukuluku, li aiṣe ojuṣaju enia, ẹ 
ma lo igba atipo nyin ni ìbẹru: 

18 Niwọnbi ẹnyin ti mẹ pe, a kò fi ohun ti 
idibajẹ rà nyin pada, bi fadaka tabi wura, kuro 
ninu ìwa asan nyin, ti ẹnyin ti jogun lati ọdọ 
awọn baba nyin, 

19 Bikoṣe ẹ̀jẹ iyebiye, bi ti ọdọ-agutan. ti 
kò li abuku, ti kò si li abawọn, ani ẹ̀jẹ Kristi; 

20 Ẹniti a ti mò tẹlẹ nitôtọ ṣaju ipilẹṣẹ aiye, 
ṣugbọn ti a fihan ni igba ikẹhin wọnyi nitori 
nyin, 

21 Ani ẹnyin ti o ti ipasẹ rẹ̀ gbà Ọlọrun gbé, 
ẹniti o jí i dide kuro ninu okú, ti o si fi ogo fun 
u; ki igbagbQ ati ireti nyin ki o le wà lọdọ 
Ọlọrun. 

22 Niwọnbi ẹnyin ti wẹ̀ ọkàn nyin mẹ nipa 
ìgbọran nyin si otitọ nipa Ẹmí si ifẹ ará ti kò li 
ẹ̀tan, ẹ fẹ ọmọnikeji nyin gidigidi lati ọkàn 
Wá. 

23Bi a ti tun nyin bi, kì iṣe lati inu irú ti 
idibajẹ wá, bikoṣe eyiti ki idibajẹ, nipa ẹ̀rọ 
Ọlọrun ti mbẹ laye ti o si duro. 

24 Nitoripe gbogbo ẹran ara dabi koriko, ati 
gbogbo ogp rẹ̀ bi itanná koriko. Koriko a má 
gbẹ, itanná rẹ̀ a si rẹ̀ silẹ: 

25 Ṣugbọn òrọ Oluwa duro titi lai. Ọrọ yi na 
si ni ihinrere ti a wásu fun nyin. 

2 1NITORINA ẹ fi arankàn gbogbo lelẹ li 
apakan, ati ẹ̀tan gbogbo, ati agabagebe, 
ati ilara, ati sisọ ọrọ buburu gbogbo. 

2 Bi ọmọ—ọwọ titun, ki ẹ má fẹ wàra ti Ẹmí 
na eyiti kò li ẹ̀tan, ki ẹnyin ki o le má ti ipasẹ 
rẹ̀ dàgba si igbala, 

3 Bi ẹnyin ba ti tẹ ọ wò pe, olôre li Oluwa: 

4 Ẹniti ẹnyin ntò bẹ̀, bi si okuta aye, ti a ti 
ọwọ enia kò silẹ nitôtọ, ṣugbọn lọdọ Ọlọrun, 
àṣayan, iyebiye, 

5 Ẹnyin pẹlu, bi okuta aye, li a kọ ni ile 
ẹmí, alufa mim, lati má ru ẹbọ ẹmí, ti iṣe 
itẹwọgbà lọdọ Ọlọrun nipa Jesu Kristi. 

6 Nitori o mbẹ ninu iwe—mimọ pe, Kiyesi i, 
Mo fi pàtaki okuta igunle, àṣayan, iyebiye, lelẹ 
ni Sioni: ẹniti o ba si gbà a gbọ oju ki yio ti i. 

7 Nitorina fun ẹnyin ti o gbagbQ, ọla ni: 
ṣugbọn fun awọn ti kò gbagbẹ, okuta ti awọn 
ọmọle kò silẹ, on na li o di pàtaki igunle, 


I.PETERU 1, 2 
8 Ati pẹlu, okuta idigbolu, on apata ikọsẹ̀. 
Nitori nwọn kọsẹ nipa ṣiṣe aigbọran si ọrọ na 
ninu eyiti a gbé yàn wọn si pẹlu. 

9Ṣugbọn ẹnyin ni iran ti a yàn, olu—alufa, 
orilẹ—ẹ̀de mim, enia ẹtọ; ki ẹnyin ki o le fi 
ọla nla ẹniti o pẹ nyin jade kuro ninu òkun— 
kun sinu imọlẹ iyanu rẹ̀ hàn: 

10 Ẹnyin ti kì iṣe enia nigbakan rí, ṣugbọn 
nisisiyi ẹnyin di enia Ọlọrun, ẹnyin ti kò ti ri 
anu gbà ri, ṣugbọn nisisiyi ẹ ti ri anu gbà. 

11 Olufẹ, mo bẹ̀ nyin, bi alejò ati bi ẹ̀ro, lati 
fà sẹhin kuro ninu ifẹkufẹ ara, ti mba ọkàn 
jagun; 

12 Ki ìwa nyin larin awọn Keferi kí o dara; 
pe, bi nwọn ti nsòrọ nyin bi oluṣe buburu, 
nipa iṣẹ rere nyin, ti nwọn o má kiyesi, ki 
nwọn ki o le ma yìn Ọlọrun logo li ọjọ ibẹwo. 

13 Ẹ má tẹriba fun gbogbo ìlana enia nitori 
ti Oluwa: ibáṣe fun ọba, bi fun olori; 

14 Tabi fun awọn bálẹ, bi fun awọn ti a rán 
lati ọdọ rẹ̀ fun igbẹsan lara awọn ti nṣe bubu— 
ru, ati fun iyìn awọn ti nṣe rere. 

15 Bẹ sá ni ifẹ Ọlọrun, pe ni rere iṣe, ki ẹ le 
dá òpe awọn wẹére enia lẹkun: 

16 Bi omnira, laisi lo omnira nyin fun ohun 
bibo arakàn nyin mọlẹ, ṣugbọn bi ẹrú Ọlọrun. 

17 Ẹ bòwọ fun gbogbo enia. Ẹ fẹ awọn ará. 
Ẹ bẹru Ọlọrun. Ẹ bọwọ fun ọba. 

18 Ẹnyin ọmọ—òdọ, ẹ ma tẹriba fun awọn 
oluwa nyin pẹlu ìbẹru gbogbo; ki iṣe fun 
awọn ẹni rere ati oniwa tutu nikan, ṣugbọn 
fun awọn onrorò pẹlu. 

19 Nitoripe eyi ni ìtẹwọgba, bi enia ba fi ori 
tì ibanujẹ, ti o si njìya laitẹ, nitori ọkàn rere si 
Ọlọrun. 

20 Nitori ogo kili o jẹ, nigbati ẹ ba ṣẹ̀ ti a si 
lù nyin, bi ẹ ba fi siru gbà a? ṣugbọn nigbati 
ẹnyin ba nṣe rere; ti ẹ si njiya, bi ẹnyin ba fi 
stiru gbà a, eyi ni itẹwọgbà lọdọ Ọlọrun. 

21 Nitori inu eyi li a pẹ̀ nyin si: nitori Kristi 
pẹlu jìya fun nyin, o fi apẹrẹ silẹ fun nyin, ki 
ẹnyin ki o le ma tò ipasẹ rẹ̀: 

22 Ẹniti kò dẹṣẹ̀, bẹni a kò si ri arekereke lì 
ẹnu rẹ̀: 

23 Ẹni, nigbati a kẹgan rẹ̀, ti kò si pada kẹ— 
gan; nigbati o jiya, ti kò si kilọ; ṣugbọn o fi 
òran rẹ̀ le ẹniti nṣe idajọ ododo lọwọ: 

24 Ẹniti on tikararẹ̀ fi ara rẹ̀ rù ẹ̀ṣẹ wa lori 
igi, pe ki awa ki o le di okú si ẹ̀ṣẹ ki a si di aye 
si ododo: nipa ìnà ẹniti a mu nyin larada. 

25 Nitori ẹnyin ti nṣako lọ bi agutan, ṣugbọn 
nisisiyi ẹnyin pada si ọdọ Oluṣọ—agutan ati 
Biṣopu ọkàn nyin. 


I.PETERU 3, 4 

3 IBẸ gẹgẹ, ẹnyin aya, ẹ má tẹriba fun 
awọn ọkọ nyin; pe, bi ẹnikẹni bá tilẹ nṣe 

aigbọran si òrọ na, ki a lẹ̀ jere wọn li aisọrọ 

nipa ìwa awọn aya wọn, 

2 Nigbati nwọn ba nwò ìwa rere ti on ti ẹ̀ru 
nyin: 

3 Ọṣẹ ẹniti ki o má jẹ ọṣẹ ode, ti irun didì, 
ati ti wura lilo, tabi ti aṣọ wiwò; 

4Ṣugbọn ki o jẹ ti ẹniti o farasin li ọkàn, 
ninu ẹ̀ṣọ aidibajẹ ti ẹmí irẹlẹ ati ẹmí tutù, 
eyiti iṣe iyebiye niwaju Ọlọrun. 

S Nitori bayi li awọn obinrin mim igbáni 
pẹlu, ti nwọn gbẹkẹle Ọlọrun, fi ṣe ara wọn li 
ọṣẹ, nwọn a má tẹriba fun awọn ọkọ tiwọn. 

6 Gẹgẹ bi Sara ti gbẹ ti Abrahamu, ti o npẹ̀ 
e li oluwa: ọmọbinrin ẹniti ẹnyin iṣe, bi ẹnyin 
ba nṣe rere, ti ohunkohun kò si dẹruba nyìn. 

7 Bẹ gẹgẹ ẹnyin ọkọ, ẹ má fi oye bá awọn 
aya nyin gbé, ẹ má fi ọla fun aya, bi ohun ẹ̀lo 
ti kò lagbara, ati pẹlu bi ajumọ—jogun ore—ọfẹ 
ìye; ki adura nyin ki o má bá ni ìdena. 

8 Lakotan, ki gbogbo nyin ṣe oninu kan, ẹ 
má ba ará nyin kẹdun, ẹ ni ifẹ ará, ẹ má ṣe 
ìyọnú, ẹ ni ẹmí irẹlẹ. 

SẸ máṣe fi buburu san buburu, tabi fi ébú 
san ébú; ṣugbọn kàka bẹ, ẹ má súre; nitori 
eyi li a pẹ̀ nyin si, ki ẹnyin ki o le jogún ibu— 
kún. 

10 Nitori, Ẹniti yio ba fẹ ìye, ti yio si ri ọjọ 
rere, ki o pa ahọn rẹ̀ mẹ kuro ninu ibi, ati ẹ̀te 
rẹ̀ kuro ni sisọ ọrọ ẹ̀tan: 

11 Ki o yà kuro ninu ibi, ki o si má ṣe rere; 
ki o má wá alafia, ki o si má lepa rẹ̀. 

12 Nitori oju Oluwa mbẹ lara awọn olodo— 
do, etí rẹ̀ si ṣí si ẹbẹ wọn: ṣugbọn oju Oluwa 
nwo awọn ti nṣe buburu. 

13 Tani yio si ṣe nyin ni ibi, bi ẹnyin ba jẹ 
onítara si ohun rere? 

14Ṣugbọn bi ẹnyin ba jìya nitori ododo, alafia 
ni: ẹ máṣe bẹru wọn, ki ẹ má si ṣe kọminu; 

15 Ṣugbọn ẹ bọwọ fun Kristi bi Oluwa lọkan 
nyin: ki ẹ si mura tan nigbagbogbo lati dá 
olukuluku lohùn ti mbere ireti ti o mbẹ ninu 
nyin, ṣugbọn pẹlu ọkàn tutù ati ìbẹru. 

16 Ki ẹ má ni ẹri—ọkàn rere, bi nwọn ti 
nsòrọ nyin ni ibi, ki oju ki o le ti awọn ti nkẹ— 
gan iwa rere nyin ninu Kristi. 

17 Nitori o san, bi o bá jẹ ifẹ Ọlọrun, ki ẹ 
jìya fun rere iṣe jù fun buburu iṣe lọ. 

18 Nitoriti Kristi pẹlu jìya lẹkan nitori ẹ̀ṣẹ wa, 
olôtọ fun awọn alaiṣéôtọ, ki o le mu wa de ọdọ 
Ọlọrun, ẹniti a pa ninu ara, ṣugbọn ti a sọ di 
áye ninu ẹmí: 


882 


19 Ninu eyiti o lọ pẹlu, ti o si wásu fun 
awọn ẹmí ninu tubu: 

20 Awọn ti o ṣe alaigbọran nigbakan, nigbati 
siru Ọlọrun duro pẹ ni sá kan ni ọjọ Noa, 
nigbati nwọn fi nkàn ọkò ninu eyiti à gba 
ọkàn diẹ là nipa omi, eyini ni ẹni mẹjọ; 

21 Apẹrẹ eyiti ngbà nyin là nisisiyi pẹlu, ani 
baptismu, kì iṣe ìwẹ €ri ti ara nù, bikoṣe 
idahùn ọkàn rere sipa Ọlọrun, nipa ajinde 
Jesu Kristi: 

22 Ẹniti o ti lọ si ọrun, ti o si mbẹ li ọwọ 
ọtún Ọlọrun; awọn angẹli, ati awọn ọlọlá, ati 
awọn alagbara si ntẹriba fun. 


1 NJẸ bi Kristi ti jiya fun wa nipa ti ara, irú 
inu kanna ni ki ẹnyin fi hamọra: nitori 
ẹniti o ba ti jìya nipa ti ara, o ti bẹ lọwọ ẹ̀ṣẹ; 
2Ki ẹnyin ki o máṣe fi ìgba aiye nyin iyokù 
Wà ninu ara mẹ si ifẹkufẹ enia, bikoṣe si ifẹ 
Ọlọrun. 

3 Nitori igba ti o ti kọja ti to fun ṣiṣe ifẹ 
awọn keferi, rinrìn ninu iwa wọbia, ifẹkufẹ, 
ọti amupara, ìréde oru, kiko ẹgbẹ ọmuti, ati 
ìbọriṣa ti iṣe ohun irira. 

4 Eyi ti o yà wọn lẹnu pe ẹnyin kò ba wọn 
súré sinu iru aṣejù iwa wọbia wọn, ti nwọn sì 
nsọrọ nyin ni buburu, 

5 Awọn ẹniti yio jihin fun ẹniti o mura ati 
ṣe idajọ aye on okú. 

6 Nitori eyi li a sá ṣe wasu ihinrere fun 
awọn okú, ki a le ṣe idajọ wọn gẹgẹ bi enia 
nipa ti ara, ṣugbọn ki nwọn ki o le wà láye si 
Ọlọrun nipa ti ẹmí. 

7 Ṣugbọn opin ohun gbogbo kù si dẹ̀dẹ: ni— 
torina ki ẹnyin ki o wà li airekọja, ki ẹ si má 
ṣọra ninu adura. 

8 Jù gbogbo rẹ̀ lọ, ẹ ni ifẹ ti o gbôna larin ara 
nyin: nitori ifẹ ni mbò òpọlọpọ ẹ̀ṣẹ mọlẹ. 

8 Ẹ ma ṣe ara nyin li alejò laisi ikùn sinu. 

10 Bi olukuluku ti ri ẹ̀bun gbà, bẹni ki ẹ má 
ṣe ipinfunni rẹ̀ larin ara nyin, bi iriju rere ti 
onir(iru ore—ọfẹ Ọlọrun. 

11 Bi ẹnikẹni ba nsòrọ, ki o má sọ bi ẹrọ 
Ọlọrun; bi ẹnikẹni ba nṣe iṣẹ iranṣẹ, ki o ṣe e 
bi agbara ti Ọlọrun fifun u: ki a le má yìn 
Ọlọrun logo li ohun gbogbo nipa Jesu Kristi, 
ẹniti ogo ati ìjọba wà fun lai ati lailai. Amin. 

12 Olufẹ, ẹ máṣe ka idanwò iná ti mbẹ larin 
nyin eyiti o de si nyin lati dan nyin wò bi ẹni— 
pe ohun àjeji li o de bá nyin: 

13Ṣugbọn niwọnbi ẹnyin ti jẹ alabapin ìya 
Kristi, ẹ má yò, ki ẹnyin ki o le yò ayò pipọ 
nigbati a ba fi ogo rẹ̀ hàn. 


883 


14 Bi a ba ngàn nyin nitori orukọ Kristi, ẹni 
ibukun ni nyin; nitori Ẹmí ogo ati ti Ọlọrun 
bà le nyin: nipa tiwọn nwọn nsòrọ rẹ̀ ni ibi, 
ṣugbọn nipa tinyin a nyìn i logo. 

15 Ṣugbọn ẹ má jẹ ki ẹnikẹni ninu nyin ki o 
jìya bi apania, tabi bi olẹ̀, tabi bi oluṣe-bubu— 
ru, tabi bi ẹniti ntojubo òran ẹlomiran. 

16 Ṣugbọn bi o ba jìya bi Kristiani, ki oju ki o 
máṣe tì i; ṣugbọn ki o kuku yìn Ọlọrun logo ni 
orukọ yi. 

17 Nitoriti ìgba na de, ti idajọ yio bẹ̀rẹ lati 
ile Ọlọrun wá: bi o ba si tẹ̀te ti ọdọ wa bẹ̀rẹ, 
opin awọn ti kò gbà ihinrere Ọlọrun gbé yio 
ha ti ri? 

18 Biobaṣepe agbara káka li a fi gba olododo 
là, nibo ni alaiwà—bi-—Ọlọrun on ẹlẹṣẹ yio gbé 
yọju si? 

19 Nitorina ẹ jẹ ki awọn ti njìya gẹgẹ bi ifẹ 
Ọlọrun, fi ọkàn wọn le e lọwọ pẹlu ni rere 
iṣe, bi ẹnipe fun Ẹlẹda olatọ. 


1AWỌN alàgba ti mbẹ larin nyin ni mo 
bẹ̀, emi ẹniti iṣe alàgba bi ẹnyin, ati ẹlẹri 
ìya Kristi, ati alabapin ninu ogo ti a o fihàn: 
2Ẹ ma tọju agbo Ọlọrun ti mbẹ larin nyin, ẹ 
ma bojuto o, kì iṣe afipáṣe, bikoṣe tifẹtifẹ; bẹni 
ki iṣe ọrọ ẹ̀re ijẹkujẹ, ṣugbọn pẹlu ọkàn ti o 
mura tan. 
3 Bẹ̀ni ki iṣe bi ẹniti nlo agbara lori ijọ, 
ṣugbọn ki ẹ ṣe ara nyin li apẹrẹ fun agbo. 


li. PETERU. 1 
4 Nigbati olori Oluṣọ-agutan ba si fi ara 
hàn, ẹnyin ô gbà ade ogo ti kì iṣá. 

5 Bẹ pẹlu, ẹnyin ipẹrẹ, ẹ tẹriba fun awọn 
àgba. Ani, gbogbo nyin, ẹ má tẹriba fun ara 
nyin, ki ẹ si fi irẹlẹ wò ara nyin li aṣọ: nitori 
Ọlọrun kọ oju ija si awọn agberaga, ṣugbọn O 
nfi ore—ọfẹ fun awọn onirẹlẹ. 

6 Nitorina ẹ rẹ̀ ara nyin silẹ labẹ ọwọ agbara 
Ọlọrun, ki on ki o le gbé nyin ga li akokò. 

?Ẹ ma ké gbogbo aniyan nyin le e; nitoriti 
on nṣe itọju nyin. 

8Ẹ ma wà li airekọja, ẹ má ṣọra; nitori Eṣu, 
ọtá nyin, bi kiniun ti nke ramuramu, o nrìn 
kákiri, o nwá ẹniti yio pajẹ kiri: 

9 Ẹniti ki ẹnyin ki o kọ oju ija si pẹlu idu- 
Toṣinṣin ninu igbagbQ, ki ẹnyin ki o mò pe ìya 
kanna ni awọn ara nyin ti mbẹ ninu aiye njẹ. 

10 Ọlọrun ore—ọfẹ gbogbo, ti o ti pẹ nyin 
sinu ogo rẹ̀ ti kò nipẹkun ninu Kristi Jesu, 
nigbati ẹnyin ba ti jìya diẹ, On tikarárẹ, yio si 
ṣe nyin li aṣepé, yio fi ẹsẹ nyin mulẹ, yio fun 
nyin li agbara, yio fi idi nyin kalẹ. 

11 Tirẹ̀ li ogo ati agbara titi lailai. Amin. 

12 Nipa Silfanu, arakunrin wa olotọ gẹgẹbi 
mo ti ka a si, ni mo kọwe kukuru si nyin, ti 
mo ngbà nyin niyanju, ti mo si njẹri pe, eyi ni 
otitọ ore—ọfẹ Ọlọrun: ẹ duro ṣinṣin ninu rẹ̀. 

13 Ijọ ti mbẹ ni Babiloni, ti a yàn pẹlu nyin, 
kí nyin; bẹ si ni Marku ọmọ mi pẹlu. 

14 Ẹ fi ifẹnukonu ifẹ kí ara nyin. Amin. 


EPISTELI EKEJI TI 


PETERU 


SI ENIA GBOGBO 


1SIMONI Peteru, iranṣẹ ati Aposteli 

Jesu Kristi, si awọn ti o ti gbà irú iyebiye 
igbagbQ kanna pẹlu wa, ninu ododo Ọlọrun 
wa ati ti Jesu Kristi Olugbala: 

2Ki ore-ọfẹ ati alafia ki o má bisi i fun nyin 
ninu ìmọ Ọlọrun, ati ti Jesu Oluwa wa, 

3 Bi agbara rẹ̀ bi Ọlọrun ti fun wa li ohun 
gbogbo ti iṣe ti ìye ati ti ìwa—bi—Ọlọrun, nipa 
ìmọ ẹniti o pẹ Wa nipa ogo ati ọlanla rẹ̀: 

4 Nipa eyiti o ti fi awọn ileri rẹ̀ ti o tobi 
pupọ ti o si ṣe iyebiye fun wa: pe nipa iwọnyi 
ni ki ẹnyin ki o le di alabapin ninu ìwa Ọlọ— 
run, nigbati ẹnyin bá ti yọ kuro ninu ibajẹ ti 
mbẹ ninu aiye nipa ifẹkufẹ. 


5S Ati nitori eyi ná papa, ẹ má ṣe aisimi 
gbogbo, ẹ fi ìwarere kún igbagbé, ati ìmọ kún 
ìwarere; 

6 Ati airekọja kún ìmọ; ati s(iru kún airekọ— 
ja; ati ìwa—bi—Ọlọrun kún siru; 

7 Ati ifẹ ọmọnikeji kún ìwa—bi—Ọlọrun; ati 
ifẹni kún ifẹ ọmọnikeji. 

8 Nitori bi ẹnyin bá ni nkan wọnyi ti nwọn 
bá si pò, nwọn kì yio jẹ ki ẹ ṣe òlẹ tabi alaileso 
ninu ìmọ Oluwa wa Jesu Kristi. 

3 Nitori ẹniti o ba ṣe alaini nkan wọnyi, o 
fọju, kò le riran li òk€re, o si ti gbagbé pe a ti 
wẹ̀ on nù kuro ninu ẹ̀ṣẹ rẹ̀ atijọ. 

10 Nitorina, ará, ẹ tubọ ma ṣe aisimi lati sọ 


Ii..PETERU 1, 2 
ìpe ati yiyàn nyin di dajudaju: nitori bi ẹnyin 
ba nṣe nkan wọnyi, ẹnyin kì yio kọsẹ lai. 

11 Nitori bayi li a ô pese fun nyin lọpọlọpọ 
lati wọ ijọba ainipẹkun ti Oluwa ati Olugbala 
wa Jesu Kristi. 

12 Nitorina emi ô ma mura lati ma mu nkan 
wọnyi wá si iranti nyin nigbagbogbo bi ẹnyin 
tilẹ ti mọ wọn, ti ẹsẹ nyin si mulẹ ninu otitọ ti 
ẹnyin ni. 

13 Emi si rò pe o yẹ, niwọn igbati emi ba 
mbẹ ninu ag6ẹ yi, lati má fi iranti rú nyin soke; 

14 Bi emi ti mọ pe, bib6 agọ mi yi silẹ kù si 
dẹdẹ, ani bi Oluwa wa Jesu Kristi ti fihàn mi. 

15 Emi o si ma ṣápọn pẹlu, ki ẹnyin ki o le má 
ranti nkan wọnyi nigbagbogbo lẹhin ikú mi. 

16 Nitori ki iṣe bi ẹniti ntọ ìtan asan lẹhin ti 
a fi ọgbẹn—kọgbọn là silẹ, li awa fi agbara ati 
wíwá Jesu Kristi Oluwa wa hàn nyin, ṣugbọn 
ẹlẹri ọlá nla rẹ̀ li awa iṣe. 

17 Nitoriti o gbà ọlá on ogo lati ọdọ Ọlọrun 
Baba, nigbati irú ohùn nì fẹ si i lati inu ogo nla 
na wá pe, Eyi li ayanfẹ Ọmọ mi, ẹniti inu mi 
dùn si jọjọ. 

18 Ohùn yi ti o ti ọrun wá li awa si gbé, 
nigbati awa mbẹ pẹlu rẹ̀ lori òke mimQ na. 

19 Awa si ni ẹrọ asọtẹlẹ ti o fẹsẹmulẹ jubẹlọ; 
eyiti o yẹ ki ẹ kiyesi bi fitila ti ntàn ni ibi 
òkunkun, titi ilẹ yio fi mé, ti irawọ owurò yio si 
yọ li ọkàn nyin. 

20 Ki ẹ kẹ mò eyi, pe kò si ọkan ninu asọtẹ— 
lẹ inu iwe—mimQ ti o ni itumò ikọkọ. 

21 Nitori asọtẹlẹ kan kò ti ipa ifẹ enia wá ri; 
ṣugbọn awọn enia nsọrọ lati ọdọ Ọlọrun bi a 
ti ndari wọn lati ọwẹ Ẹmí Mim wá. 

2 1ṢUGBỌN awọn woli eke wà lárin awọn 

enia na pẹlu, gẹgẹ bi awọn olukéni eke 
yio ti wà larin nyin, awọn ẹniti yio yẹ mu 
adámọ ẹ̀gbé wò inu nyin wá, ani ti yio sẹ 
Oluwa ti o rà wọn, nwọn o si mu iparun ti o 
yara kánkán wá sori ara wọn. 

2 Ọpọlọpọ ni yio si ma tẹle ìwa wọbia wọn; 
nipa awọn ẹniti a o fi ma sọ ọrọ—odi si òna 
otitọ. 

3 Ati ninu ojukòkoro ni nwọn o má fi nyin 
ṣe ere jẹ nipa ọrọ ẹtàn: idajọ ẹniti kò falẹ̀ lati 
ọjọ ìwa, ìparun wọn kò si tôgbé. 

4 Nitoripe bi Ọlọrun kò ba dá awọn angẹli 
si ti nwọn ṣẹ, ṣugbọn ti o sọ wọn si isalẹ ọrun 
apadi, ti o si fi wọn sinu ọgbun òkunkun biri— 
biri awọn ti a pam€ de idajọ; 

5 Ti kò si dá aiye igbáni si, ṣugbọn o pa Noa 
pẹlu awọn meje miran mẹ, oniwasu ododo, 


884 


nigbati o mu kikun omi wá sori aiye awọn 
alaiwà—bi—Ọlọrun; 

6 Ti o sọ awọn ilu Sodomu on Gomorra di eru, 
nigbati o fi ifẹ afọbajẹ dá wọn lẹbi, ti o fi wọn ṣe 
apẹrẹ fun awọn ti yio jẹ alaiwà—bi—Ọlọrun; 

7O si yọ Loti olôtọ, ẹniti ìwa wọbia awọn 
enia buburu bà ninu jẹ: 

8 (Nitori ọkunrin olotọ nì bi o ti ngbe arin 
Wọn, ti o nri, ti o si ngbé, lojojumọ ni ìwa bu— 
buru wọn mba ọkàn otitọ rẹ̀ jẹ): 

3 Oluwa mò bi 8 ti iyọ awọn ẹni ìwa—bi— 
Ọlọrun kuro ninu idanwo ati bi 8 ti Ípa awọn 
alaiṣôtọ ti a njẹ niya mọ dẹ̀ ọjọ idajọ: 

10 Ṣugbọn papa awọn ti ntọ ara lẹhin ninu 
ifẹkufẹ eri, ti nwọn si ngàn awọn ijoye, awọn 
òyájú, aṣe—tinuẹni, nwọn kò bẹ̀ru ati ma sòrọ 
ẹgan si awọn oloye. 

11 Bẹni awọn angẹli bi nwọn ti pò ni agbara 
ati ipá tô nì, nwọn kò dá wọn lẹjọ ẹ̀gan niwaju 
Oluwa. 

12 Ṣugbọn awọn wọnyi, bi ẹranko igbé ti kò 
li ero, ẹranko ṣa ti a dá lati má mu pa, nwọn 
nsọrọ ẹgan ninu ọran ti kò yé wọn; a o pa 
wọn run patapata ninu ibajẹ ara wọn. 

13Nwọn o si jẹ ẹ̀re aiṣododo, awọn ti nwọn 
kà a si aiye jijẹ lati ma jẹ adùn aiye li ọsán. 
Nwọn jẹ̀ abawọn ati àbuku, nwọn njaiye ninu 
asẹ̀—ifẹ wọn nigbati nwọn ba njẹ ase pẹlu nyin; 

14 Awọn oloju ti o kún fun panṣaga, ti kò si 
le dẹkun ẹ̀ṣẹ idá; ti ntàn awọn ọkàn ti kò fi 
ẹsẹ mulẹ jẹ: awọn ti nwọn ni ọkàn ti o ti fi 
ojukòkoro kẹra; awọn ọmọ ẹ̀gún: 

15 Nwọn kò òna ti o tọ silẹ, nwọn si ṣako lọ, 
nwọn tẹle òna Balaamu ọmọ Beori, ẹniti o fẹ— 
ràn ẹ̀re aiṣododo; 

16 Ṣugbọn a ba a wi nitori irekọja rẹ̀: odi 
kẹtẹkẹtẹ fi ohùn enia sọrọ, o si fi opin si were 
woli na. 

17 Awọn wọnyi ni kanga ti kò li omi, ikúiku 
ti ẹfútifu ngbá kiri; àwọn ẹniti a pa òkunkun 
biribiri mẹ de tití lai. 

18 Nitori igbati nwọn ba nsọrọ ihalẹ asan, 
ninu ifẹkufẹ ara, nipa wọbia, nwọn a ma tan 
awọn ti nwọn fẹrẹ má ti ibọ tan kuro lọwọ ti 
nwọn wà ninu iṣina. 

13Nwọn a má ṣe ileri omnira fun wọn, 
nigbati awọn papá jẹ ẹrú idibajẹ: nitori ẹniti o 
ba ṣẹgun ẹni, on na ni isi sọ ni di ẹrú. 

20 Nitori lẹhin ti nwọn ba ti yọ tan kuro ninu 
eri aiye, nipa mimò Oluwa ati Olugbala wa Jesu 
Kristi, bi nwọn ba si tun fi ara ké o, ti a si ṣẹgun 
wọn, igbẹhin wọn a buru jù ti iṣaju lọ. 

21 Nitori ìba san fun wọn, ki nwọn ki o má 


mò òna ododo, jù lẹhin ti nwọn mò ọ tan, ki 
nwọn ki o yipada kuro ninu ofin mimQ ti a fi— 
fun wọn. 

22 Owe otitọ nì ṣẹ si wọn lara, Ajá tún pada 
si ébì ara rẹ̀; ati ẹlẹdẹ ti a ti wẹ̀ mQ sinu àfọ 


ninu ẹrẹ̀. 

3 1OLUFẸ, eyi ni iwe keji ti mo nkọ si 
nyin; ninu mejeji na li emi nrú inu fun— 

fun nyin soke nipa riran nyin leti: 

2Ki ẹnyin ki o le má ranti ẹrọ ti a ti ẹnu 
awọn woli mimọ sọ ṣaju, ati ofin Oluwa ati 
Olugbala wa lati ọdọ awọn aposteli nyin: 

3 Ki ẹ kẹ mò eyi pe, nigba ọjọ ikẹhin, awọn 
ẹlẹgan yio de pẹlu ẹgan wọn, nwọn o má rin 
nipa ifẹ ara wọn, 

4 Nwọn o si má wipe, Nibo ni ileri wíwa rẹ̀ 
gbé wà? lati igbati awọn baba ti sùn, ohun 
gbogbo nlọ bi nwọn ti wà ri lati ìgba ọjọ ìwa. 

5 Nitori eyi ni nwọn mọmọ ṣe aifẹmọ, pe 
nipa ẹrọ Ọlọrun li awọn ọrun ti wà lati ìgba 
atijọ, ati ti ilẹ yọri jade ninu omi, ti o si duro 
ninu omi: 

6 Nipa eyi ti omi bo aiye ti o wà nigbana, ti 
o si ṣegbe: 

7 Ṣugbọn awọn ọrun ati aiye, ti mbẹ nisisi— 
yi, nipa òrọ kanna li a ti tojọ bi iṣura fun iná, a 
pa wọn mẹ dẹ̀ ọjọ idajọ ati iparun awọn alai— 
Wwa-—bi—Ọlọrun. 

8Ṣugbọn, olufẹ, ẹ máṣe gbagbe ohun kan 
yi, pe ọjọ kan lọdọ Oluwa bi ẹgbẹ̀run ọdún li 
o ri, ati ẹgbẹ̀run ọdún bi ọjọ kan. 

9 Oluwa kò fi ileri rẹ̀ jafara, bi awọn ẹlomi— 
ran ti ikà a si ijafara; ṣugbọn o nmu stiiru fun 


I. JOHANMU. 1 
nyin nitori kò fẹ ki ẹnikẹni ki o ṣegbé, bikoṣe 
ki gbogbo enia ki o wá si ironupiwada. 

10 Ṣugbọn ọjọ Oluwa mbọòwá bi olẹ̀ li oru; 
ninu eyi ti awọn ọrun yio kọja lọ ti awọn ti 
ariwo nla, ati awọn imọlẹ oju ọrun yio si ti 
inu oru gbigbona gidigidi di yíyọ, aiye ati 
awọn iṣẹ ti o wà ninu rẹ̀ yio si júna lulu. 

11 Njẹ bi gbogbo nkan wọnyi yio ti yẹ̀ nì, 
irú enia wo li ẹnyin iba jẹ ninu ìwa mimọ 
gbogbo ati ìwa—bi—Ọlọrun, 

12 Ki ẹ má reti, ki ẹ si má mura giri de dide 
ọjọ Ọlọrun, nitori eyiti awọn òrun yio gbiná, 
ti nwọn yio di yíyẹ, ti awọn imọlẹ rẹ̀ yio si ti 
inu ôru gbigbona gidigidi di yíyọ? 

13Ṣugbọn gẹgẹ bi ileri rẹ̀, awa nreti awọn 
ọrun titun ati aiye titun, ninu eyiti ododo ngbé. 

14 Nitorina, olufẹ, bi ẹnyin ti nreti irú nkan 
wọnyi, ẹ mura giri, ki a le bá nyin li alafia, li 
ailabawọn, ati li ailàbuku li oju rẹ̀. 

15 Ki ẹ si má kà a si pe, s(iru Oluwa wa igbala 
ni; bi Paulu pẹlu, arakunrin wa olufẹ, ti kọwe 
si nyin, gẹgẹ bi ọgbọn ti a fifun u; 

16 Bi o ti nsọrọ nkan wọnyi pẹlu ninu iwe 
rẹ̀ gbogbo; ninu eyi ti ohun miran ti o sòrọ iyẹ 
nì gbé wà, eyiti awọn òpe ati awọn alaiduro 
nibikan nlẹ, bi nwọn ti nlẹ iwe mimọ iyoku, 
si iparun ara wọn. 

17 Nitorina ẹnyin olufẹ, bi ẹnyin ti mò nkan 
wọnyi tẹlẹ ẹ má kiyesara, ki a má ba fi ìṣina 
awọn enia buburu fà nyin lọ, ki ẹ si ṣubu kuro 
ni iduro ṣinṣin nyin. 

18 Ṣugbọn ẹ ma dàgba ninu ôre—ọfẹ ati ninu 
ìmọ Oluwa ati Olugbala wa Jesu Kristi; ẹniti 
ogo wà fun nisisiyi ati titi lai. Amin. 


EPISTELI IKINI TI 


JOHANNU 


SI ENIA GBOGBO 


1EYITI o ti wà li àtetekọṣe, ti awa ti gbọ, 
ti awa ti fi oju wa ri, ti awa si ti tẹjumọ, ti 
ọwọ wa si ti dìmu, niti Ọrọ ìye; 

2 (Ìye na si ti farahàn, awa si ti ri i, awa si 
njẹri, awa si nsọ ti ìye ainipẹkun na fun nyin, 
ti o ti mbẹ lọdọ Baba, ti o si farahàn fun wa;) 

3 Eyiti awa ti ri, ti awa si ti gbQ li awa nsọ 
fun nyin, ki ẹnyin pẹlu ki o le ni ìdapọ pẹlu 
wa: nitôtọ ìdapọ wa si mbẹ pẹlu Baba, ati pẹlu 
Ọmọ rẹ̀ Jesu Kristi. 


4 Awa si kọwe nkan wọnyi si nyin, ki ayò 
nyin ki o le di kikún. 

5 Eyi si ni iṣẹ ti awa ti gbQ lẹnu rẹ̀ ti awa si 
njẹ fun nyin, pe imọlẹ li Ọlọrun, òkunkun kò 
si sí lọdọ rẹ̀ rara. 

6 Bi awa ba wipe awa ní ìdapọ pẹlu rẹ̀, ti 
awa si nrìn ninu òkunkun, awa nṣeke, awa kò 
si ṣe otitọ: 

7 Ṣugbọn bi awa ba nrìn ninu imọlẹ, bi on ti 
mbẹ ninu imọlẹ, awa ní ìdapọ pẹlu ara wa, 


i. JOHANNU 1—3 
ẹ̀jẹ Jesu Kristi Ọmọ rẹ̀ ni nwẹ̀ wa nù kuro 
ninu ẹṣẹ gbogbo. 

8 Bi awa ba wipe awa kò li ẹ̀ṣẹ, awa tàn ara 
Wa jẹ, otitọ kò si si ninu wa. 

9 Bi awa ba jẹwọ ẹ̀ṣẹ wa, olôtọ ati olododo li 
on lati dari ẹṣẹ wa jì wa, ati lati wẹ̀ wa nù 
kuro ninu aiṣododo gbogbo. 

10 Bi awa ba wipe awa kò dẹṣẹ̀, awa mu u li 
eke, ẹrọ rẹ̀ kò si si ninu wa. 


1ẸNYIN ọmọ mi, iwe nkan wọnyi ni mo 

kọ si nyin, ki ẹ má bá dẹṣẹ̀. Bi ẹnikẹni ba 
si dẹṣẹ̀, awa ni alagbawi lọdọ Baba, Jesu Kristi 
olododo: 

2On si ni ẹ̀tutu fun ẹ̀ṣẹ wa: kì si iṣe fun 
tiwa nikan, ṣugbọn fun ti gbogbo araiye pẹlu. 

3 Nipa eyi li a si mọ pe awa mò ọ, bi awa ba 
npa ofin rẹ̀ mQ. 

4 Ẹniti o ba wipe, emi mò ọ, ti kò si pa ofin 
rẹ̀ mẹ, eke ni, otitọ kò si si ninu rẹ̀. 

SṢugbọn ẹnikẹni ti o ba npa ofin rẹ̀ mẹ, 
lara rẹ̀ li a gbé mu ifẹ Ọlọrun pé nitôtọ. Nipa 
eyi li awa mò pe awa mbẹ ninu rẹ̀, 

6 Ẹniti o ba wipe on ngbé inu rẹ̀, on na pẹlu 
si yẹ lati má rìn gẹgẹ bi on ti rìn. 

7 Ẹnyin olufẹ, ki iṣe ofin titun ni mo nkọwe 
rẹ̀ si nyin, ṣugbọn ofin atijọ ti ẹnyin ti ni li 
àtetekọṣe. Ofin atijọ ni ọrọ na ti ẹnyin ti gbQ. 

8 Ẹwẹ, ofin titun ni mo nkọwe rẹ̀ si nyin, 
eyiti iṣe otitọ ninu rẹ̀ ati ninu nyin, nitori 
òkunkun nkọja lọ, imọlẹ otitọ si ti ntàn. 

9 Ẹniti o ba wipe on mbẹ ninu imọlẹ, ti o si 
korira arakunrin rẹ̀, o mbẹ ninu òkunkun titi 
fi di isisiyi. 

10 Ẹniti o ba fẹran arakunrin rẹ̀, o ngbe inu 
imọlẹ, kò si si ohun ikọsẹ̀ ninu rẹ̀. 

TI Ṣugbọn ẹniti o ba korira arakunrin rẹ̀ o 
ngbe inu òkunkun, o si nrìn ninu òkunkun, 
kò si mẹ ibiti on nrẹ̀, nitoriti òkunkun ti fọ ọ 
li oju. 

12 Emi nkọwe si nyin, ẹnyin ọmọ mi, nito— 
riti a dari ẹ̀ṣẹ nyin jì nyin nitori orukọ rẹ̀. 

13 Emi nkọwe si nyin, ẹnyin baba, nitoriti 
ẹnyin ti mò ẹniti o wà li àtetekọṣe. Emi nkọ— 
We si nyin, ẹnyin ọdọmọkunrin, nitoriti ẹnyin 
ti ṣẹgun ẹni buburu nì. Emi nkọwe si nyin, 
ẹnyin ọmọ mi, nitori ẹnyin ti mò Baba. 

14 Emi kọwe si nyin, ẹnyin baba, nitoriti 
ẹnyin ti mẹ ẹniti o wà li àtetekọṣe. Emi ti 
kọwe si nyin, ẹnyin ọdọmọkunrin, nitoriti 
ẹnyin li agbara, ti ẹrọ Ọlọrun si duro ninu 
nyin, ti ẹ si ṣẹgun ẹni buburu nì. 

15 Ẹ máṣe fẹran aiye, tabi ohun ti mbẹ ninu 


aiye. Bi ẹnikẹni ba fẹran aiye, ifẹ ti Baba kò si 
ninu rẹ̀. 

16 Nitori ohun gbogbo ti mbẹ li aiye, ifẹkufẹ 
ara, ati ifẹkufẹ oju, ati irera aiye, ki iṣe ti Baba, 
bikoṣe ti aiye. 

17 Aiye si nkọja lọ, ati ifẹkufẹ rẹ̀: ṣugbọn 
ẹniti o ba nṣe ifẹ Ọlọrun ni yio duro lailai. 

18 Ẹnyin ọmọ mi, igba ikẹhin li eyi: bi ẹnyin 
si ti gbẹ pe Aṣodisi—Kristi mbòwá, ani nisisiyi 
Aṣodisi—Kristi pupò ni mbẹ; nipa eyiti awa fi 
mò pe igba ikẹhin li eyi. 

18 Nwọn ti ọdọ wa jade, ṣugbọn nwọn ki iṣe 
ará wa; nitori nwọn iba ṣe ará Wa, riwọn iba 
bá wa duro: ṣugbọn nwọn jade ki a le fi wọn 
hàn pe gbogbo nwọn ki iṣe ará wa. 

20 Ṣugbọn ẹnyin ni ifororo—yan lati ọdọ Ẹni 
Mimẹ nì wá, ẹnyin si mẹ ohun gbogbo. 

21 Emi kò kọwe si nyin nitoripe ẹnyin kò 
mò otitọ, ṣugbọn nitoriti ẹnyin mò ọ, ati pe kò 
si eke ninu otitọ. 

22 Tani eke, bikoṣe ẹniti o ba sẹ pe Jesu kì 
iṣe Kristi? Eleyi ni AṢodisi—Krísti, ẹniti o ba sẹ 
Baba ati Ọmọ. 

23 Ẹnikẹni ti o ba sẹ Ọmọ, on na ni kò gbà 
Baba: ṣugbọn ẹniti o ba jẹwọ Ọmọ, o gbà Baba 
pẹlu. 

24 Ṣugbọn ẹnyin, ki eyini ki o ma gbe inu 
nyin, ti ẹnyin ti gbọ li àtetekọṣe. Bi eyiti ẹn— 
yin ti gbé li àtetekọṣe ba ngbe inu nyin, ẹnyin 
ô si duro pẹlu ninu Ọmọ ati ninu Baba. 

25 Eyi si ni ileri na ti o ti ṣe fun wa, ani ìye 
ainipẹkun. 

26 Nkan wọnyi ni mo kọwe si nyin niti 
awọn ti ntàn nyin jẹ. 

27 Ṣugbọn ìfororá—yàn ti ẹnyin ti gbà lọwọ 
rẹ̀, o ngbe inu nyin, ẹnyin kò si ni pe ẹnikan 
nkẹ nyin: ṣugbọn ìfororá—yàn na nkọ nyin li 
ohun gbogbo ti o jẹ otitọ, ti kì si iṣe ẹ̀ké, ani 
gẹgẹ bi o si ti kẹ nyin, ẹ má gbe inu rẹ̀. 

28 Ati nisisiyi, ẹnyin ọmọ mi, ẹ má gbe inu 
rẹ̀; pe, nigbati on o ba farahàn, ki a le ni igboiya 
niwaju rẹ̀, ki oju má si tì wa niwaju rẹ̀ ni igba 
Wiwá rẹ̀. 

28 Bi ẹnyin ba mò pe olododo ni on, ẹ mò 
pe a bi olukuluku ẹniti nṣe ododo nipa rẹ̀. 


1Ẹ wo irú ifẹ ti Baba fi fẹ wa, ti a fi npẹ̀ 
wa ni ọmọ Ọlọrun; bẹ li a sa jẹ. Nitori eyi 
li aiye kò ṣe mọ wa, nitoriti ko mọ ọ. 
2 Olufẹ, ọmọ Ọlọrun li awa iṣe nisisiyi, a kò 
si ti ifihàn bi awa ô ti ri: awa mọ pe, nigbati a 
bá fihan, a ô dabi rẹ̀; nitori awa o ri i ani bi on 
ti ri. 


887 


3 Olukuluku ẹniti o ba si ni ireti yi ninu rẹ̀, 
a wẹ̀ ara rẹ̀ mẹ, ani bi on ti m€. 

4 Ẹnikẹni ti o ba ndẹṣẹ o nrú ofin pẹlu: ni— 
tori ẹ̀ṣẹ ni riru ofin. 

5 Ẹnyin si mò pe, on farahàn lati mu ẹ̀ṣẹ 
kuro; ẹ̀ṣẹ kò si si ninu rẹ̀. 

" 6 Ẹnikẹni ti o ba ngbé inu rẹ̀ ki idẹṣẹ; ẹni— 
kẹni ti o ba ndẹṣẹ kò ri i, bẹni kò mò ọ. 

7? Ẹnyin ọmọ mi, ẹ máṣe jẹ ki ẹnikẹni ki o 
tàn nyin: ẹniti o ba nṣe ododo, o jasi olododo, 
gẹgẹ bi on ti iṣe olododo. 

8 Ẹniti o ba ndẹṣẹ ti ÉEṣu ni; nitori lati àte— 
tekọṣe ni Eṣu ti ndẹṣẹ. Nitori eyi li Ọmọ Ọlọ— 
run ṣe farahàn, ki o le pa iṣẹ Eṣu run. 

9 Ẹnikẹni ti a ti ipa Ọlọrun bi, ki idẹṣẹ; ni— 
toriti irú rẹ̀ ngbe inu rẹ̀: kò si le dẹṣẹ nitoripe 
a ti ti ipa Ọlọrun bi i. 

10 Ninu eyi li awọn ọmọ Ọlọrun nfarahan, 
ati awọn ọmọ ṣu: ẹnikẹni ti kò ba nṣe odo— 
do kì iṣe ti Ọlọrun, ati ẹniti kò fẹràn ara— 
kunrin rẹ̀. 

11 Nitori eyi ni iṣẹ ti ẹnyin ti gbọ li àtete— 
kọṣe, ki awa ki o fẹràn ara wa. 

12 Ki iṣe bi Kaini, ti jẹ ti ẹni buburu nì, ti o 
si pa arakunrin rẹ̀. Nitori kili o si ṣe pa a? Ni— 
toriti iṣẹ on jẹ buburu, ti arakunrin rẹ̀ si jẹ 
ododo. 

13 Ki ẹnu ki o máṣe yà nyin, ẹnyin ará mi, 
bi aiye ba korira nyìn. 

14 Awa mò pe awa ti rekọja lati inu ikú sinu 
ìye, nitoriti awa fẹràn awọn ará. Ẹniti kò ba ni 
ifẹ o ngbé inu ikú. 

15 Ẹnikẹni ti o ba korira arakunrin rẹ̀ apania 
ni: ẹnyin si mò pe kò si apania ti o ni ìye aini— 
pẹkun lati má gbé inu rẹ̀. 

16 Nipa eyi li awa mò ifẹ nitoriti o fi ẹmí rẹ̀ 
lelẹ fun wa: o si yẹ ki awa fi ẹmí wa lelẹ fun 
awọn ará. 

17 Ṣugbọn ẹniti o ba ni ohun ini aiye, ti o si ri 
arakunrin rẹ̀ ti iṣe alaini, ti o si sé ilẹkun ìyẹnu 
rẹ̀ mọ ọ, bawo ni ifẹ Ọlọrun ti ngbé inu rẹ̀? 

18 Ẹnyin ọmọ mi, ẹ máṣe jẹ ki a fi ọrọ tabi 
ahọn fẹran, bikoṣe ni iṣe ati li otitọ. 

19 Ati nipa eyi li awa ô mò pe awa jẹ ti otitọ, 
ati pe awa o si dá ara wa loju niwaju rẹ̀, 

20 Ninu ohunkohun ti ọkàn wa ba ndá wa 
lẹbi; nitoripe Ọlọrun tobi jù ọkàn wa lọ, o si 
mò ohun gbogbo. 

21 Olufẹ, bi ọkàn wa kò ba dá wa lẹbi, njẹ 
awa ni igboiya niwaju Ọlọrun. 

22 Ati ohunkohun ti awa ba bẹ̀re, awa nri 
gbà lọdọ rẹ̀, nitoriti awa npa ofin rẹ̀ mẹ, awa 
si nṣe nkan wọnni ti o dara loju rẹ̀. 


I.JOHANMU 3, 4 


23 Eyi si li ofin rẹ̀, pe ki awa ki o gbà orukọ 
Jesu Kristi Ọmọ rẹ̀ gbẹ, ki a si fẹràn ara Wa, 
gẹgẹ bi o ti fi ofin fun wa. 

24 Ẹniti o ba si pa ofin rẹ̀ mQ ngbé inu rẹ̀, ati 
on ninu rẹ̀. Ati nipa eyi li awa mò pe o ngbé 


inu wa, nipa Ẹmí ti o fifun wa. 

4 TOLUFẸ, ẹ máṣe gbà gbogbo ẹmí gbẹ, 
ṣugbọn ẹ dán awọn ẹmí wò bi nwọn ba 

ṣe ti Ọlọrun: nitori awọn woli eke pupò ti 

jade lọ sinu aiye. 

2 Eyi li ẹ o fi mò Ẹmi Ọlọrun: gbogbo ẹmi ti o 
ba jẹwọ pe, Jesu Kristi wá ninu ara, ti Ọlọrun ni: 

3 Gbogbo ẹmí ti kò si jẹwọ pe, Jesu Kristi 
Wá ninu ara, kì iṣe ti Ọlọrun: eyi si li ẹmí 
Aṣodisi—Kristi na, ti ẹnyin ti gbẹ pe o mb, ati 
nisisiyi o si ti de sinu aiye. 

4 Ẹnyin ọmọ mi, ti Ọlọrun li ẹnyin, ẹnyin si 
ti ṣẹgun wọn: nitori ẹniti mbẹ ninu nyin tobi 
jù ẹniti mbẹ ninu aiye lọ. 

5 Ti aiye ni nwọn, nitorina ni nwọn ṣe nsọ— 
rọ bi ẹni ti aiye, aiye si ngbọ ti wọn. 

6 Ti Ọlọrun li awa: ẹniti o ba mọ Ọlọrun o 
ngb6 ti wa: ẹniti kì ba nṣe ti Ọlọrun kò ngbọ ti 
Wa. Nipa eyi li awa mò ẹmí otitọ, ati ẹmí eke. 

7 Olufẹ, ẹ jẹ ki a fẹràn ara wa: nitori ifẹ ti 
ọdọ Ọlọrun wá; ati gbogbo ẹniti o ba ni ifẹ, a 
bí i nipa ti Ọlọrun, o si mọ Ọlọrun. 

8 Ẹniti kò ba ni ifẹ kò mò Ọlọrun: nitoripe 
ifẹ ni Ọlọrun. 

9 Nipa eyi li a gbé fi ifẹ Ọlọrun hàn ninu 
Wa, nitoriti Ọlọrun rán Ọmọ bíbi rẹ̀ ni— 
kanṣoṣo si aiye, ki awa ki o le yẹ nipasẹ rẹ̀. 

10 Ninu eyi ni ifẹ wà, kì iṣe pe awa fẹ Ọlọ— 
run, ṣugbọn on fẹ wa, o si rán Ọmọ rẹ̀ lati jẹ 
ẹ̀tutu fun ẹ̀ṣẹ wa. 

11 Olufẹ, bi Ọlọrun ba fẹ wa bayi, o yẹ ki a 
fẹràn ara wa pẹlu. 

12 Ẹnikẹni kò ri Ọlọrun nigba kan ri. Bi awa 
ba fẹràn ara wa, Ọlọrun ngbé inu wa, a si mu 
ifẹ rẹ̀ pé ninu wa. 

13 Nipa eyi li awa mò pe awa ngbé inu rẹ̀, 
ati on ninu wa, nitoriti o ti fi Ẹmí rẹ̀ fun Wa. 

14 Awa ti ri, a si jẹri, pe Baba rán Ọmọ rẹ̀ 
lati jẹ Olugbala fun araiye. 

15 Ẹnikẹni ti o ba jẹwọ pe Jesu Ọmọ Ọlọrun 
ni, Ọlọrun ngbé inu rẹ̀, ati on ninu Ọlọrun. 

16 Awa ti mò, a si gbà ifẹ ti Ọlọrun ní si Wa 
gbQ. Ifẹ ni Ọlọrun; ẹniti o ba si ngbé inu ifẹ o 
ngbé inu Ọlọrun, ati Ọlọrun ninu rẹ̀. 

17 Ninu eyi li a mu ifẹ ti o wà ninu wa pé, ki 
awa ki o le ni igboiya li ọjọ idajọ: nitoripe bi 
on ti ri, bẹli awa si ri li aiye yi. 


Ii. JOHANNU 


18 Ìbẹru kò si ninu ifẹ; ṣugbọn ifẹ ti o pé nlé 
ibẹru jade: nitoriti ìbẹru ni iyà ninu. Ẹniti o 
bẹ̀ru kò pé ninu ifẹ. 

19 Awa fẹran rẹ̀ nitori on li o kẹ fẹran wa. 

20 Bi ẹnikẹni ba wipe, Emi fẹran Ọlọrun, ti 
o si korira arakunrin rẹ̀, eke ni: nitori ẹniti kò 
fẹran arakunrin rẹ̀ ti o ri, bawo ni yio ti ṣe le 
fẹran Ọlọrun ti on kò ri? 

21 Ofin yi li awa si ri gbà lati ọwọ rẹ̀ wá, pe 
ẹniti o ba fẹran Ọlọrun ki o fẹran arakunrin rẹ̀ 


pẹlu. 

5 T1OLUKULUKU ẹniti o ba gbagbọ pe Jesu 
ni Kristi, a bi i nipa ti Ọlọrun: ati gbogbo 

ẹniti o fẹran ẹniti o bí ni, o fẹran ẹniti a bí ni— 

pasẹ rẹ̀ pẹlu. 

2 Nipa eyi li awa mò pe awa fẹran awọn 
ọmọ Ọlọrun, nigbati awa fẹran Ọlọrun, ti a si 
npa ofin rẹ̀ mọ. 

3 Nitori eyi ni ifẹ Ọlọrun, pe ki awa ki o pa 
ofin rẹ̀ mé: ofin rẹ̀ kò si nira. 

4 Nitori olukuluku ẹniti a bí nipa ti Ọlọrun 
o ṣẹgun aiye: eyi si ni iṣẹgun ti o ṣẹgun aiye, 
ani igbagbQ wa. 

5 Tani ẹniti o ṣẹgun aiye, bikoṣe ẹniti o 
gbagbQ pe Ọmọ Ọlọrun ni Jesu iṣe? 

6 Eyi li ẹniti o wá, pẹlu omi ati ẹjẹ̀, ani Jesu 
Kristi, kì iṣe pẹlu omi nikan, bikoṣe pẹlu omi 
ati ẹ̀jẹ. Ẹmí li o si njẹri, nitoripe otitọ li Ẹmí. 

7 Nitoripe awọn mẹta li o njẹri li ọrun, Baba, 
Ọrọ, ati Ẹmi Mimọ; awọn mẹtẹta yi si jẹ ọkan 

8 Nitoripe awọn mẹta li o njẹri, Ẹmí, ati 
omi, ati ẹ̀jẹ: awọn mẹtẹta sì fi ohun ṣọkan. 

3 Bi awa ba ngbà ẹ̀rí enia, ẹ̀ri Ọlọrun tobi ju: 
nitọri ẹri Ọlọrun li eyi pe O ti jẹri niti Ọmọ rẹ̀. 


10 Ẹniti o ba gbà Ọmọ Ọlọrun gbọ, o ni ẹrí 
ninu ara rẹ̀: ẹniti kò ba gbà Ọlọrun gbọ, o ti 
mu u li eke; nitori kò gbà ẹri na gbọ ti Ọlọrun 
jẹ niti Ọmọ rẹ̀. 

11 Ẹri na si li eyi pe Ọlọrun fun wa ni iye 
ainipẹkun, ìye yi si mbẹ ninu Ọmọ rẹ̀. 

12 Ẹniti o ba ni Ọmọ, o ni ìye; ẹniti kò ba si 
ni Ọmọ Ọlọrun, kò ni ìye. 

13 Nkan wọnyi ni mo kọwe rẹ̀ si nyin ani si 
ẹnyin ti o gbà orukọ Ọmọ Ọlọrun gbẹ; ki ẹn— 
yin ki o le mò pe ẹnyin ni iye ainipẹkun, ani 
fun ẹnyin ti o gbà orukọ Ọmọ Ọlọrun gboô. 

14 Eyi si ni igboiya ti awa ni niwaju rẹ̀, pe bi 
awa ba bẹ̀re ohunkohun gẹgẹ bi ifẹ rẹ̀, o ngbọ 
ti wa: 

15 Bi awa ba si mò pe o ngbé ti wa, ohun— 
kohun ti awa ba bẹ̀re, awa mò pe awa rí ibere 
ti awa ti bẹ̀re lọdọ rẹ̀ gbà. 

16 Bi ẹnikẹni ba ri arakunrin rẹ̀ ti ndá ẹ̀ṣẹ ti 
kì iṣe si ikú, on o bére, On o si fun ni ìye fun 
awọn ti ndá ẹ̀ṣẹ ti ki iṣe si ikú. Ẹṣẹ kan mbẹ si 
ikú: emi kò wipe ki on ki o gbadura fun eyi. 

17 Gbogbo aiṣododo ni ẹ̀ṣẹ: ẹṣẹ̀ kan sì mbẹ 
ti ki iṣe si ikú. 

18 Awa mò pe ẹnikẹni ti a bí nipa ti Ọlọrun 
kì idẹṣẹ: ṣugbọn ẹniti a bí nipa ti Ọlọrun a ma 
pa ara rẹ̀ mẹ, ẹni buburu nì ki si ifọwékàn a. 

193 Awa mò pe ti Ọlọrun ni wa, ati gbogbo 
aiye li o wa ni agbara ẹni buburu nì. 

20 Awa si mò pe Ọmọ Ọlọrun de, o si ti fi òye 
fun wa, ki awa ki o le mò ẹniti iṣe otitọ, awa si 
mbẹ ninu ẹniti iṣe otitọ, ani ninu Ọmọ rẹ̀ Jesu 
Kristi. Eyi li Ọlọrun otitọ, ati ìye ainipẹkun. 

21 Ẹnyin ọmọ mi, ẹ pa ara nyin mọ kuro 
ninu oriṣa. Amin. 


EPISTELI EKEJI TI 


JOHANNU 


1 EMI alàgba si ayanfẹ obinrin ọlọlá ati awọn 
ọmọ rẹ̀, awọn ti mo fẹ li otitọ; kì si iṣe emi 
nikan, ṣugbọn gbogbo awọn ti o mò otitọ pẹlu; 

2 Nitori otitọ ti ngbé inu wa, yio si má ba 
wa gbé titi. 

3 Ore-ọfẹ, anu, ati alafia, yio wà pẹlu wa, lati 
ọdọ Ọlọrun Baba, ati lati ọdọ Jesu Kristi, Ọmọ 
Baba, ninu otitọ ati ninu ifẹ. 

4Mo yò gidigidi pe mo ti ri ninu awọn ọmọ 


rẹ ti nrin ninu otitọ, ani bi awa ti gbà ofin lati 
ọdọ Baba. 

S Njẹ nisisiyi mo bẹ̀ ọ, obinrin ọlọlá, kì iṣe 
bi ẹnipe emi nkọwe ofin titun kan si ọ, bikọse 
eyi ti awa ti ni li àtetekọṣe, pe ki awa ki o 
fẹràn ara wa. 

6 Eyi si ni ifẹ, pe, ki awa ki o má rìn nipa ofin 
rẹ̀. Eyi li ofin na, ani bi ẹ ti gbQ li àtetekọṣe, pe, 
ki ẹnyin ki o má rìn ninu rẹ̀. 


889 


7 Nitori ẹlẹtàn pupò ti jade wá sinu aiye, 
awọn ti kò jẹwọ pe Jesu Kristi wá ninu ara. 
Eyi li ẹlẹtàn ati Aṣodisi Kristi. 

8Ẹ kiyesara nyin, ki ẹ má sọ iṣẹ ti awa ti ṣe 
nù, ṣugbọn ki ẹnyin ki o ri ẹ̀re kíkún gbà. 

8 Olukuluku ẹniti o ba nru ofin ti kò si 
duro ninu ẹkẹ Kristi, kò gba Ọlọrun. Ẹniti o 
ba duro ninu ẹkéẹ, on li o gbà ati Baba ati 
Ọmọ. 


JUDA 
10 Bi ẹnikẹni bá tò nyin wá, ti kò si mu ẹkọ 
yi wá, ẹ máṣe gbà a si ile, ki ẹ má si ṣe kí i. 
t1 Nitori ẹniti o ba ki i, o ni ọwọ ninu iṣẹ 
buburu rẹ̀. 

12 Bi mo ti ni ohun pupò lati kọwe si nyin, 
emi kò fẹ lo tákàdá ati tàdáwa. Ṣugbọn emi ni 
ireti lati tọ nyin wá ati lati ba nyin sọrọ loju— 
koju, ki ayò nyin ki o le kún. 

13 Awọn ọmọ arabinrin rẹ ayanfẹ ki ọ. Amin. 


EPISTELI ẸKẸTA TI 


JOHANNU 


1ALÀGBA si Galiu olufẹ, ẹniti mo fẹ ninu 
otitọ. 

2 Olufẹ, emi ngbadura pe ninu ohun gbogbo 
ki o le má dara fun ọ, ki o si má Wà ni ilera, ani 
bi o ti dara fun ọkàn rẹ. 

3 Nitori mo yẹ gidigidi, nigbati awọn ara— 
kunrin de ti nwọn si jẹri si otitọ rẹ, ani bi iwọ 
ti nrìn ninu otitọ. 

4 Emi kò ni ayò ti o pọjù eyi lọ, ki emi ki o 
má gbọ pe, awọn ọmọ mi nrìn ninu otitọ. 

5 Olufẹ, iwọ nṣe iṣẹ igbagbọ li ohunkohun 
ti o bá nṣe fun awọn ti iṣe ará ati fun awọn 
alejò; 

6 Ti nwọn jẹri ifẹ rẹ niwaju ijọ: bi ìwọ bá 
npese fun wọn li ọna ajo wọn bi o ti yẹ nipa ti 
Ọlọrun, iwọ o ṣe ohun ti o dara. 

7 Nitoripe nitori orukọ rẹ̀ ni nwọn ṣe jade 
lọ, li aigbà ohunkohun lọwọ awọn Keferi. 

8 Njẹ o yẹ ki awa ki o gbà irú awọn wọnni, 
ki awa ki o le jẹ alabaṣiṣẹpọ pẹlu otitọ. 


9 Emi kọwe si ijọ: ṣugbọn Diotrefe, ẹniti o 
fẹ lati jẹ olori larin wọn, kò gbà wa. 

10 Nitorina bi mo ba de, emi o mu iṣẹ rẹ̀ ti 
o ṣe wá si iranti, ti o nsọ ọrọ buburu ati isọ— 
kusọ si wa: eyini kò si tẹ ẹ lọrùn, bẹni on ti— 
kararẹ̀ kò gbà awọn ará, awọn ti o si nfẹ gbà 
wọn, o ndá wọn lẹkun, o si nlé wọn jade 
kuro ninu ijọ. 

11 Olufẹ, máṣe afarawe ohun ti iṣe ibi, 
bikoṣe ohun ti iṣe rere. Ẹniti o ba nṣe rere ti 
Ọlọrun ni: ẹniti o ba nṣe buburu kò ri Ọlọ— 
run. 
12 Demetriu li ẹri rere lọdọ gbogbo enia ati 
ti otitọ tikararẹ̀ pẹlu: nit6tọ, awa pẹlu si gbà 
ẹrí rẹ̀ jẹ; ẹnyin si mò pe otitọ ni ẹrí wa. 

13 Emi ní ohun pupò lati kọwe si ọ, ṣugbọn 
emi kò fẹ fi tàdáwa on kalamu kọ wọn. 

14 Ṣugbọn mo ni ireti lati ri ọ laipẹ, a o si 
sọrọ li ojukoju. Alafia fun ọ. Awọn ọrẹ kí ọ. Kí 
awọn ọrẹ li ọkọkan. 


EPISTELI TI 


JUDA 


SI ENIA GBOGBO 


iJUDA, iranṣẹ Jesu Kristi, ati arakunrin Ja— 
kọbu, si awọn ti a pẹ̀, olufẹ ninu Ọlọrun 
Baba, ti a si pam fun Jesu Kristi: 

2Ki ánu, ati alafia, ati ifẹ ki o má bi si i fun 
nyin. 
3 Olufẹ, nigbati mo fi aisimi gbogbo kọwe 
si nyin niti igbala ti iṣe ti gbogbo enia, nko 
gbọdọ ṣaima kọwé si nyin, ki n si gbà nyin 


niyanju lati má ja gidigidi fun igbagbé, ti a ti 
fi lé awọn enia mimQ lọwọ lẹkanṣoṣo. 

4 Nitori awọn enia kan mbẹ ti nwọn nye 
wọle, awọn ẹniti a ti yàn lati igbà atijọ si 
ẹbi yi, awọn alaiwa—bi—Ọlọrun, ti nyi 
ore-ọfẹ Ọlọrun Wa pada si wọbia, ti nwọn 
si ns€ Oluwa wa kanṣoṣo na, ani Jesu Kristi 
Oluwa. 


IFIHÀN 1 

5 Njẹ emi nfẹ lati rán nyin leti bi ẹnyin tilẹ 
ti mọ gbogbo rẹ̀ lẹkan ri, pe Oluwa, nigbati o 
ti gbà awọn enia kan là lati ilẹ Egipti wá, lẹ— 
hinna o run awọn ti kò gbagb6. 

6 Ati awọn angẹli ti kò tọju ipò ọla wọn 
ṣugbọn ti nwọn fi ipò wọn silẹ, awọn ni o 
pamọ ninu ẹ̀wọn ainipẹkun nisalẹ òkunkun 
de idajọ ọjọ nla nì. 

7 Ani bi Sodomu ati Gomorra, ati awọn ilu 
agbegbe wọn, ti fi ara wọn fun agbere iṣe ba— 
kanna, ti nwọn si ntẹle ara ajeji lẹhin, awọn li 
a fi lelẹ bi apẹrẹ, nwọn njìya iná ainipẹkun. 

8 Bakanna ni awọn wọnyi pẹlu nsọ ara di 
eri ninu àlá wọn, nwọn si ngan ijoye, nwọn si 
nsọrọ buburu si awọn ọlọlá. 

3 Ṣugbọn Mikaeli, olori awọn angẹli, nigbati 
o mba Éṣu jà, ti o nṣì jijakadi nitori okú Mose, 
kò si gbọdọ sọ ẹòrọ—odi si i, ṣugbọn o wipe, 
Oluwa ni yio ba ọ wi. 

10 Ṣugbọn awọn wọnyi nsòrọ—òdi si ohun 
gbogbo ti nwọn kò mò: ṣugbọn ohun gbogbo 
ti nwọn mọ nipa ẹda, bi ẹranko tí kò ni iyẹ̀, 
ninu nkan wọnyi ni nwọn di ẹni iparun. 

11 Egbé ni fun wọn! nitoriti nwọn ti rìn li ọna 
Kaini, nwọn si fi iwọra súré sinu ìṣina Balaamu 
nitori ére, nwọn si ṣegbé ninu iṣọtẹ̀ Kora. 

12 Awọn wọnyi li o jẹ abawọn ninu àse ifẹ 
nyin, nigbati nwọn mba nyin jẹ ase, awọn 
oluṣọ-agutan ti mbQ ara wọn laibẹru: ik(úiku 
laini omi, ti a nti ọwọ afẹfẹ gbá kiri: awọn igi 
alaileso li akoko eso, nwọn kú lẹmeji, a fà 
wọn tu ti gbongbo ti gbongbo; 

13 Omi okun ti nrú, ti nhé ifôfô itiju ara 
wọn jade; alarinkiri irawọ, awọn ti a pa 
òkunkun biribiri mẹ dẹ̀ lailai. 

14 Awọn wọnyi pẹlu ni Enoku, ẹni keje lati 


aso 


ọdọ Adamu, sọtẹlẹ fun, wipe Kiyesi i, Oluwa 
mbò pẹlu ẹgbẹgbárun awọn enia rẹ̀ mim, 

15 lati ṣe idajọ gbogbo enia, lati dá gbogbo 
awọn alaiwa—bi—Ọlorun lẹbi niti gbogbo iṣe 
aiwa—bi—Ọlorun wọn, ti nwọn ti fi aiwa—bi— 
Ọlorun ṣe, ati niti gbogbo ẹrọ lile ti awọn 
ẹlẹṣẹ aiwa—bi—Ọlọrun ti sọ si i. 

16 Awọn wọnyi li awọn ti nkùn, awọn ala— 
Toye, ti nrìn nipa ifẹkufẹ ara wọn; ẹnu wọn a 
ma sọ òrọ ìhalẹ, nwọn a má ṣojuṣájú nitori 
ere. 

17 Ṣugbọn ẹnyin olufẹ, ẹ ranti awọn òrọ ti a 
ti sọ ṣaju lati ọwé awọn Aposteli Oluwa wa 
Jesu Kristi; 

18 Bi nwọn ti wi fun nyin pe, awọn ẹlẹgàn 
yio wà nigba ikẹhin, ti nwọn o má rìn gẹgẹ bi 
ifẹkufẹ aiwa—bi—Ọlọrun ti ara wọn. 

13 Awọn wọnyi ni awọn ẹniti nya ara wọn 
si ọtọ, awọn ẹni ti ara, ti nwọn kò ni Ẹmí. 

20 Ṣugbọn ẹnyin, olufẹ, ti ẹ ngbe ara nyin rú 
lori ìgbagbẹ nyin ti o m€ julọ, ti ẹ ngbadura 
ninu Ẹmí Mim, 

21 Ẹ má pa ara nyin mọ ninu ifẹ Ọlọrun, ẹ 
má reti anu Oluwa wa Jesu Kristi titi di iye 
ainipẹkun. 

22 Ẹ má ṣánu awọn ẹlomiran, ẹ ma fi ìyatọ 
han: 

23 Ẹ má fi ẹ̀ru gba awọn ẹlomiran là, ẹ ma fà 
Wọn yọ kuro ninu iná; ẹ tilẹ má korira ẹ̀wu tí 
ara ti sọ di eri. 

24 Njẹ ti ẹniti o le pa nyin mQ kuro ninu 
ikọsẹ, ti o si le mu nyin wá siwaju ogp rẹ̀ lai— 
labuku pẹlu ayọ nla, 

25 Ti Ọlọrun ọlọgbọn nikanṣoṣo, Olugbala 
Wa, li ogo ati ọlá nla, ijọba ati agbara, nisisiyi 
ati titi lailai. Amin. 


IFIHÀN (IṢIPAYA) TI 


JOHANNU 


1IFIHÀN ti Jesu Kristi, ti Ọlọrun fifun u, 
lati fihan fun awọn iranṣẹ rẹ̀ ohun ti kò le 
ṣaiṣẹ ni lGlọ; o si ranṣẹ o si fi i hàn lati ọwọ 
angẹli rẹ̀ wá fun Johannu, iranṣẹ rẹ̀: 
2 Ẹniti o jẹri òrọ Ọlọrun, ati ẹrí Jesu Kristi, 
ati ti ohun gbogbo ti o ri. 
3 Olubukún li ẹniti nkà, ati awọn ti o ngbo 
Ọrọ isọtẹlẹ yi, ti o si npa nkan wọnni ti a kọ 
sinu rẹ̀ mẹ̀: nitori igba kù si dẹ̀dẹ. 


4 JOHANNU si ìjọ meje ti mbẹ ni Asia: 
Ore-ọfẹ fun nyin, ati alafia, lati ọdọ ẹniti o 
mbẹ, ti o si ti wà, ti o si mbẹòwá; ati lati ọdọ 
awọn Ẹmí meje ti mbẹ niwaju itẹ̀ rẹ̀; 

5 Ati lati ọdọ Jesu Kristi, ẹlẹri olôtọ, akọbi 
ninu awọn okú, ati alaṣẹ awọn ọba aiye. Ẹniti 
o fẹ wa, ti o si wẹ̀ wa ninu ẹ̀jẹ rẹ̀ kuro ninu 
ẹ̀ṣẹ wa, 

6 Ti o si ti fi wa jẹ̀ ọba ati alufa fun Ọlọrun 


891 


ati Baba rẹ̀; tirẹ̀ li ogo ati ijọba lai ati lailai. 
Amin. 

7 Kiyesi i, o mbò ninu awọsanma; gbogbo 
oju ni yio si ri i, ati awọn ti o gún u li ẹkọ 
pẹlu; ati gbogbo orilẹ—ede aiye ni yio si má 
pohùnrere ẹkún niwaju rẹ̀. Bẹna ni. Amin. 

8 Emi ni Alfa ati Omega, ipilẹṣẹ ati opin, li 
Oluwa Wi, ẹniti o mbẹ, ti o ti wà, ti o si 
mbòwá, Olodumare. 

8 Emi Johannu, arakunrin nyin ati alabapin 
pẹlu nyin ninu wahala ati ijọba ati siiru ti mbẹ 
ninu Jesu, wà ninu erekuṣu ti a npẹ̀ ni Patmo, 
nitori òrọ Ọlọrun, ati nitori ẹrí Jesu Kristi. 

10 Mo wà ninu Ẹmí li ọjọ Oluwa, mo si gbo 
ohùn nla kan lẹhin mi, bi iré ipẹ̀, 

11O nwipe, Emi ni Alfa ati Omega, ẹni—iṣaju 
ati ẹni—ikẹhin: ohun ti iwọ ba si ri, kọ ọ sinu 
iwe, ki o si rán a si awọn ijọ meje; si Efesu, ati 
si Smirna, ati si Pergamu, ati si Tiatira, ati si 
Sardi, ati si Filadelfia, ati si Laodikea. 

12 Mo si yipada lati wò ohùn ti mba mi 
sòrọ. Nigbati mo yipada, mo ri ọpá fitila Wura 
meje; 

13 Ati lárin awọn ọpá fitila na, ẹnikan ti o 
dabi Ọmọ enia, ti a wò li aṣọ ti o kanlẹ̀ de ẹsẹ, 
ti a si fi amure Wura dì li ẹgbẹ. 

14 Ori rẹ̀ ati irun rẹ̀ funfun bi ẹ̀gbọn owu, o 
funfun bi sno; oju rẹ̀ si dabi ọwé iná; 

15 Ẹsẹ rẹ̀ si dabi idẹ daradara, bi ẹnipe a dà 
a ninu ileru; ohùn rẹ̀ si dabi iréá omi pupọ. 

16 O si ni irawọ meje li ọwọ ọtún rẹ̀; ati lati 
ẹnu rẹ̀ wá ni idà oloju meji mimú ti jade: oju 
rẹ̀ si dabi ôòrùn ti o nfi agbara rẹ̀ ràn. 

17 Nigbati mo ri i, mo wolẹ li ẹsẹ rẹ̀ bi ẹniti 
o kú. O si fi ọwé ọtún rẹ̀ le mi, o nwi fun mi 
pe, Máṣe bẹ̀ru; Emi ni ẹni—iṣaju ati ẹni—ikẹ— 
hin: 

18 Emi li ẹniti o mbẹ laye, ti o si ti kú; si ki— 
yesi i, emi si mbẹ láye si i titi lai, Amin; mo si 
ní kọkọrọ ikú ati ti ipo—oku. 

19Kọwe ohun gbogbo ti iwọ ti ri, ati ti 
ohun ti mbẹ, ati ti ohun ti yio hù lẹhin eyi; 

20 Ohun ijinlẹ ti irawọ meje na ti iwọ ri li 
ọwọ ọtún mi, ati ọpá wura fitila meje na. Ira— 
wọ meje ni awọn angẹli ìjọ meje na: ati ọpá 
fitila meje na ti iwọ ri ni awọn ijọ meje. 


1 SI angẹli ijọ ni Efesu kọwe: Nkan wọnyi 

li ẹniti o mu irawọ meje na li ọwọ ọtún 

rẹ̀, ẹniti nrìn li arin ọpá Wura fitila meje na 
Wipe, 

2 Emi mò iṣẹ rẹ, ati lalá rẹ, ati ìfarada rẹ, ati 

bi ara rẹ kò ti gba awọn ẹni buburu: ati bi iwọ 


IFIHÀN. 1, 2 
si ti dan awọn ti npẹ̀ ara wọn ni aposteli, ti 
nwọn kì sì iṣe bẹ wo, ti iwọ si ri pe eleke ni 
wọn; 

3 Ti iwọ si farada ìya, ati nitori orukọ mi ti o 
si fi aiya rán, ti árẹ̀ kò si mu ọ. 

4 Ṣugbọn eyi ni mo ri wi si ọ, pe, iwọ ti fi ifẹ 
rẹ iṣaju silẹ. 

5 Nitorina ranti ibiti iwọ gbé ti ṣubu, ki o si 
Tonupiwada, ki o si ṣe iṣẹ iṣaju; bi kò si ṣe bẹ, 
emi é si tò ọ wá, emi o si ṣí ọpá fitila rẹ kuro 
ni ipò rẹ̀, bikoṣe bi iwọ ba ronupiwada. 

6 Ṣugbọn eyi ni iwọ ní, pe iwọ korira iṣe 
awọn Nikolaitani eyiti emi pẹlu si korira. 

7 Ẹniti o ba li etí ki o gbé ohun ti Ẹmí nsọ 
fun awọn ijọ. Ẹniti o ba ṣẹgun ni emi o fi eso 
igi ìye nì fun jẹ, ti mbẹ larin Paradise Ọlọrun. 

BAti si angẹli ijọ ni Smirna kọwe: Nkan 
wọnyi li ẹniti iṣe ẹni—iṣaju ati ẹni—ikẹhin wi, 
ẹniti o ti kú, ti o si tun yẹ̀: 

9 Emi mò iṣẹ rẹ, ati ipọnju, ati aini rẹ (ṣugbọn 
ọlérò ni ọ) emi si mò ẹrọ—òdi si Ọlọrun ti awọn 
ti nwipe Ju li awọn tikarawọn, ti nwọn kì sì iṣe 
bẹ̀, ṣugbọn ti nwọn jẹ̀ sinagogu ti Satani. 

10 Máṣe bẹ̀ru ohunkohun tì iwọ mbọ wá 
jiya rẹ̀: kiyesi i, Eṣu yio gbé ninu nyin jù sinu 
tubu, kì a le dán nyin wò; ẹnyin o si ni ipọnju 
ni ijọ mẹwa: iwọ sa ṣe olôtọ de oju ikú, emi ô 
si fi ade ìye fun ọ. 

11 Ẹniti o ba li etí, ki o gb ohun ti Ẹmí nsọ 
fun awọn ijọ. Ẹniti o ba ṣẹgun kì yio farapa 
ninu ikú keji. 

12 Ati si angẹli ijọ ni Per'gamu kọwe: Nkan 
wọnyi li ẹniti o ni idà mimu oloju meji nì 
Wipe, 

13 Emi mẹ̀ iṣẹ rẹ, ati ibiti iwọ ngbé, ani ibiti 
ìtẹ Satani wà: ati pe iwọ dì orukọ mi mu 
ṣinṣin, ti iwọ kò si sẹ igbagbQ mi, li ọjọ wọnni 
ninu eyi ti Antipa iṣe olôtọ ajẹrikú mi, ẹniti 
nwọn pa ninu nyin, nibiti Satani ngbé. 

14 Ṣugbọn mo ni nkan diẹ iwi si ọ, nitoriti 
iwọ ni awọn ti o dì ẹkọ ti Balaamu mu nibẹ̀, 
ẹniti o kẹ Balaku lati mu ohun ikọsẹ̀ wá siwa— 
ju awọn ọmọ Israeli, lati má jẹ ohun ti a pa 
rubọ si oriṣa, ati lati má ṣe àgbere. 

15 Bẹni iwọ si ní awọn ti o gbà ẹkọ awọn 
Nikolaitani pẹlu, ohun ti mo korira. 

16 Ronupiwada; bikoṣe bẹ emi ô tò ọ wá 
nisisiyi, emi o si fi idà ẹnu mi ba wọn jà. 

17 Ẹniti o ba li etí, ki o gbé ohun ti Ẹmí nsọ 
fun awọn ijọ. Ẹniti o ba ṣẹgun li emi o fi 
manna ti o pamé fun jẹ, emi o si fun u li okuta 
funfun kan, ati sara okuta na orukọ titun ti a o 
kọ si i, ti ẹnikẹni kò mẹ bikoṣe ẹniti o gbà a. 


IFIHÀN. 2, 3 

18 Ati si angẹli ijọ ni Tiatira kọwe: Nkan 
wọnyi li Ọmọ Ọlọrun wi, ẹniti o ni oju rẹ̀ bi 
ọwọ iná, ti ẹsẹ rẹ̀ si dabi idẹ daradara; 

19Emi mò iṣẹ rẹ, ati ifẹ rẹ, ati igbagbo, ati 
ìsin, ati s(iru rẹ; ati pe iṣẹ rẹ ikẹhin jù ti iṣaju lọ. 

20 Ṣugbọn eyi ni mo ri wi si ọ, nitoriti iwọ fi 
aye silẹ fun obinrin ni Jesebeli ti o pò ara rẹ̀ ni 
woli, o si nkọ awọn iranṣẹ mi o si ntan wọn 
lati má ṣe agbere, ati lati ma jẹ ohun ti a pa 
rubọ si oriṣa. 

21 Emi si fi sá fun u lati ronupiwada; kò si fẹ 
ronupiwada agbere rẹ̀. 

22 Kiyesi i, emi ô gbe e sọ si ori akete, ati 
awọn ti mba a ṣe panṣaga li emi o fi sinu ipọnju 
nla, bikoṣe bi nwọn ba ronupiwada iṣẹ wọn. 

23 Emi o si fi ikú pa awọn ọmọ rẹ̀; gbogbo 
ijọ ni yio si mò pe, emi li ẹniti nwadi inu ati 
ọkàn: emi o si fifun olukuluku nyin gẹgẹ bi iṣẹ 
nyin. 

24 Ṣugbọn ẹnyin ni mo nsọ fun, ẹnyin iyokù 
ti mbẹ ni Tiatira, gbogbo ẹnyin ti kò ni ẹkẹ̀ yi, 
ti kò mò ohun ijinlẹ Satani (bi nwọn ti nwi), 
emi kò dì ẹrù miran rù nyin. 

25 Ṣugbọn eyi ti ẹnyin ni, ẹ di i mu ṣinṣin 
titi emi o fi de. 

26 Ẹniti o ba si ṣẹgun, ati ẹniti o ba pa iṣẹ mi 
mẹ titi de opin, emi o fun u li aṣẹ lori awọn 
orilẹ—ẹ̀de: 

27 On o si má fi ọpá irin ṣe akoso wọn; bi á 
ti ifẹ ohun elo amòkoko li a o fẹ wọn tútu: bi 
emi pẹlu ti gba lati ọdọ Baba mi. 

28 Emi o si fi irawọ owurò fun u. 

29 Ẹniti o ba li eti, ki o gbẹ ohun ti Ẹmi nsọ 
fun awọn ijọ. 


1ATI si angẹli ijọ ni Sardi kọwe: Nkan 

wọnyi li ẹniti o ni Ẹmí meje Ọlọrun, ati 
irawọ meje nì wipe; Emi mò iṣẹ rẹ, ati pe iwọ 
ni orukọ pe iwọ mbẹ láye, ṣugbọn iwọ kú. 

2 Ma ṣọra, ki o si fi ẹsẹ ohun ti o kù mulẹ, ti 
o ṣe tan lati kú: nitori emi kò ri iṣẹ rẹ ni pipé 
niwaju Ọlọrun. 

3 Nitorina ranti bi iwọ ti gbà, ati bi iwọ ti 
gbé, ki o si pa a mọ, ki o si ronupiwada. Njẹ, 
bi iwọ kò ba ṣọra, emi o de si ọ bi olẹ̀, iwọ kì 
yio si mò Wakati ti emi o de si ọ. 

4 Iwọ ni orukọ diẹ ni Sardi, ti kò fi aṣọ wọn 
yi éri; nwọn o si má ba mi rìn li aṣọ funfun: 
nitori nwọn yẹ. 

5 Ẹniti o ba ṣẹgun, on na li a o fi aṣọ funfun 
Wò; emi kì yio pa orukọ rẹ̀ ré kuro ninu iwe 
ìye, ṣugbọn emi o jẹwọ orukọ rẹ̀ niwaju Baba 
mi, ati niwaju awọn angẹli rẹ̀. 


892 


6 Ẹniti o ba li etí, ki o gbô ohun ti Ẹmí nsọ 
fun awọn ijọ. 

? Ati si angẹli ijọ ni Filadelfia kọwe: Nkan 
Wọnyi li ẹniti o jẹ mimQ ni wi, ẹniti iṣe oléôtọ, 
ẹniti o ni kọkọrọ Dafidi, ẹniti o ṣí, ti kò si ẹniti 
yio tì; ẹniti o si tì, ti kò si ẹniti yio ṣí. 

8 Emi mò iṣẹ rẹ: kiyesi i, mo gbé ilẹkun ti o 
sí kalẹ niwaju rẹ, ti kò si ẹniti o le tì ì: pe iwọ 
li agbara diẹ, iwọ si pa ọrọ mi m€, iwọ kò si sẹ 
oruko mi. 

9 Kiyesi i, emi o mú awọn ti sinagogu Sata— 
ni, awọn ti nwọn nwipe Ju li awọn, ti nwọn kì 
si iṣe bẹ, ṣugbọn ti nwọn nṣeke; kiyesi i, emi 
o mu ki nwọn wá wolẹ niwaju ẹsẹ rẹ, ki 
nwọn si mọ pe emi ti fẹ ọ. 

10 Nitoriti iwọ ti pa òrọ siiru mi m6, emi 
pẹlu yio pa ọ mô kuro ninu wakati idanwo ti 
mbòwa de ba gbogbo aiye, lati dán awọn ti 
ngbe ori ilẹ aiye wo. 

11 Kiyesi i, emi mbò nisisiyi: di eyiti iwọ ni 
mu ṣinṣin, ki ẹnikẹni ki o máṣe gbà ade rẹ. 

12 Ẹniti o ba ṣẹgun, on li emi o fi ṣe ọwọn 
ninu tẹmpili Ọlọrun mi, on kì yio si jade kuro 
nibẹ mẹ: emi o si kọ orukọ Ọlọrun mi si i 
lara, ati orukọ ilu Ọlọrun mi, ti iṣe Jerusalemu 
titun, ti o nti ọrun sọkalẹ lati ọdọ Ọlọrun mi 
Wá, ati orukọ titun ti emi tikarami. 

13 Ẹniti o ba li etí, ki o gbé ohun ti Ẹmí nsọ 
fun awọn ijọ. 

14 Ati si angẹli ijọ ni Laodikea kọwe: Nkan 
Wọnyi li ẹniti ijẹ Amin wi, ẹlẹri olododo ati 
olôtọ, olupilẹṣẹ ẹda Ọlọrun. 

15 Emi mò iṣẹ rẹ, pe iwọ kò gbôna bẹni iwọ 
kò tutù: emi iba fẹ pe ki iwọ kuku tutt,, tabi ki 
iwọ kuku gbéna. 

16 Njẹ nitoriti iwọ ṣe ìléàwọwọ, ti o kò si 
gbúôna, bẹni o kò tutù, emi o pò ọ jade kuro li 
ẹnu mi. 

17 Nitoriti iwọ wipe, Emi li ọrò, emi si npọ 
si i li ọrẹ, emi kò si ṣe alaini ohunkohun; ti 
iwọ kò si mò pe, òṣi ni iwọ, ati àre, ati talakà, 
ati afọju, ati ẹni—ìhoho: 

18 Emi fun ọ ni ìmọran pe ki o rà wura lọwọ 
mi ti a ti da ninu iná, ki iwọ ki o le di ọlẹ̀rẹ; 
ati aṣọ funfun, ki iwọ ki o le fi wọ ara rẹ, ati ki 
itiju ìhoho rẹ ki o má ba hàn, ki o si fi ôgùn 
kùn oju rẹ, ki iwọ ki o le riran. 

13 Gbogbo awọn ti emi ba fẹ ni mo mbawi, ti 
mo si nnà: nitorina ni itara, ki o si ronupiwada. 

20 Kiyesi i, mo duro li ẹnu ilẹkun, mo si 
nkànkun, bi ẹnikẹni ba gbẹ ohùn mi, ti o si ṣí 
ilẹkun, emi o si wọle tò ọ wá, emi o si ma baa 
jẹun, ati on pẹlu mi. 


893 


21 Ẹniti o ba ṣẹgun li emi o fifun lati joko 
pẹlu mi lori it€ mi, bi emi pẹlu ti ṣẹgun, ti mo 
si joko pẹlu Baba mi lori ité rẹ̀. 

22 Ẹniti o ba li etí, ki o gbé ohun ti Ẹmí nsọ 
fun awọn ijọ. 


1LẸHIN nkan wọnyi emi wo, si kiyesi i, 

ilẹkun kan ṣí silẹ li ọrun: ohùn kini ti mo 
gbọ bi ohùn ipẹ̀ ti mba mi sọrọ, ti o wipe, 
Goke wa ìhin, emi o si fi ohun ti yio hù lẹ— 
hin—ọla hàn ọ. 

2 Lojukanna mo si wà ninu Ẹmí: si kiyesi i, 
a tẹ̀ itẹ kan li ọrun, ẹnikan si joko lori itẹ na. 

3 Ẹniti o si joko na dabi okuta jaspi ati sardi 
ni wiwo: oṣumare si ta yi it na ká, o dabi 
okuta smaragdu ni wiwo. 

4 Yi itẹ na ká si ni it€ mẹrinlelogun: ati lori 
awọn itẹ na mo ri awọn àgba mẹrinlelogun 
joko, ti a wò li aṣọ àlà; ade wura si Wà li ori 
wọn. 

5 Ati lati ibi ité na ni mànamána ati árá ati 
ohùn ti jade wá: fitila iná meje si ntàn nibẹ̀ 
niwaju itẹ na, ti iṣe Ẹmi meje ti Ọlọrun. 

6 Ati niwaju itẹ na si ni okun bi digí, o dabi 
kristali: li arin it€ na, ati yi it na ká, li ẹda 
aláye mẹrin ti o kún fun oju niwaju ati lẹhin. 

7 Ẹda ikini si dabi kiniun, ẹda keji si dabi 
ọmọ malu, ẹda kẹta si ni oju bi ti enia, ẹda 
kẹrin si dabi idì ti nfò. 

8 Awọn ẹda alaye mẹrin na, ti olukuluku 
wọn ni iyé mẹfa, kun fun oju yika ati ninu: 
nwọn kò si simi li ọsán ati li oru, wipe, Mim, 
mim€6, mim, Oluwa Ọlọrun Olodumare, ti o 
ti wà, ti o si mbẹ, ti o si mbòwá. 

98 Nigbati awọn ẹda alaye na ba si fi ogo ati 
ọlá ati ọpẹ fun ẹniti o joko lori itẹ, ti o mbẹ 
laye lai ati lailai, 

10 Awọn àgba mẹrinlelogun na a si wolẹ 
niwaju ẹniti o joko lori it, nwọn a si tẹriba 
fun ẹniti mbẹ láye lai ati lailai, nwọn a si fi 
ade wọn lelẹ niwaju itẹ na, wipe, 

11 Oluwa, iwọ li o yẹ lati gbà ogo ati ọlá ati 
agbara: nitoripe iwọ li o dá ohun gbogbo, ati 
nitori ifẹ inu rẹ ni nwọn fi wà ti a si dá wọn. 
5 1 MO si ri li ọwé ọtún ẹniti o joko lori itẹ 

na, iwe kan ti a kọ ninu ati lẹhin, ti a si fi 
ẹ̀didi meje dì. 

2 Mo si ri angẹli alagbara kan, o nfi ohùn 
rara kede pe, Tali o yẹ lati ṣí iwe na, ati lati tú 
ẹ̀didi rẹ̀? 

3 Kò si si ẹnikan li ọrun, tabi lori ilẹ aiye, tabi 
nisalẹ ilẹ, ti o le ṣí iwe na, tabi ti o le wò inu rẹ̀. 


IFIHÀN 3—6 
4 Emi si sọkun gidigidi, nitoriti a kò ri ẹni— 
kan ti o yẹ lati ṣí ati lati kà iwe na, tabi lati wò 
inu rẹ̀. 

5 Ọkan ninu awọn àgba na si wi fun mi pe, 
Máṣe sọkun: kiyesi i, Kiniun ẹ̀ya Juda, 
Gbòngbo Dafidi, ti bori lati ṣí iwe na, ati lati 
tú ẹ̀didi rẹ̀ mejeje. 

6 Mo si ri li arin it€ na, ati awọn ẹda alaye 
mẹrin na, ati li arin awọn àgba na, Ọdọ—Agu- 
tan kan duro bi eyiti a ti pa, o ni iwo meje ati 
oju meje, ti iṣe Ẹmí meje ti Ọlọrun, ti a rán 
jade lọ si ori ilẹ aiye gbogbo. 

7 O si wá, o si gbà a li ọwọ ọtún ẹniti o joko 
lori itẹ na. 

8 Nigbati o si gbà iwe na, awọn ẹda aláye 
mẹrin na, ati awọn àgba mẹrinlelogun na wolẹ 
niwaju Ọdọ—Agutan na, olukuluku nwọn ni 
dùru ati ago wura ti o kún fun turari ti iṣe adu— 
ra awọn enia mimQ. 

9 Nwọn si nkọ orin titun kan, wipe, Iwọ li o 
yẹ lati gbà iwe na, ati lati ṣí ẹ̀didi rẹ̀: nitoriti a 
ti pa ọ, iwọ si ti fi ẹ̀jẹ rẹ ṣe ìrapada enia si 
Ọlọrun lati inu ẹyà gbogbo, ati ẹ̀de gbogbo, 
ati inu enia gbogbo, ati orilẹ-ẹ̀de gbogbo Wá; 

10 Iwọ si ti ṣe wọn li ọba ati alufa si Ọlọrun 
wa: nwọn si njọba lori ilẹ aiye. 

11 Emi si wò, mo si gbé ohùn awọn angẹli 
pupò yi itẹ na ká, ati yi awọn ẹda aláye na ati 
awọn àgba na ká: iye wọn si jẹ ẹgbárun ọna 
ẹgbárun ati ẹgbẹgbẹ̀run ọna ẹgbẹgbẹ̀run; 

12Nwọn nwi li ohùn rara pe, Yiyẹ li 
Ọdọ-Agutan na ti a ti pa, lati gbà agbara, ati 
ọrẹ, ati ọgbọn, ati ipá, ati ọlá, ati ogo, ati ibu— 
kún. 

13 Gbogbo ẹda ti o si mbẹ li ọrun, ati lori ilẹ 
aiye, ati nisalẹ ilẹ, ati irú awọn ti mbẹ ninu 
okun, ati gbogbo awọn ti mbẹ ninu wọn, ni 
mo gbQ ti nwipe, Ki a fi ibukún ati ọlá, ati 
ogo, ati agbara, fun ẹniti o joko lori itẹ ati fun 
Ọdọ-Agutan na lai ati lailai. 

14 Awọn ẹda alaye mẹrin na wipe; Amin. 
Awọn àgba mẹrinlelogun na wolẹ, nwọn si 
foribalẹ fun ẹniti mbẹ laye lai ati lailai. 


1EMI si ri nigbati Ọdọ—Agutan na ṣí 
òkan ninu ẹ̀didi wọnni, mo si gbẹ òkan 
ninu awọn ẹda aláye mẹrin nì nwi bi ẹnipe 
sisan ará pe, Wá, wò o. 
2Mo si wò, si kìyesi i, ẹṣin funfun kan: 
ẹniti o si joko lori rẹ̀ ni ọrun kan; a si fi ade 
kan fun u: o si jade lọ lati iṣẹgun de iṣẹgun. 
3 Nigbati o si ṣí ẹ̀didi keji, mo gbQ ohùn ẹda 
alaye keji nwipe, Wá, wò o. 


IFIHÀN. 6, 7 

4 Ẹṣin miran ti o pupa si jade: a si fi agbara 
fun ẹniti o joko lori rẹ̀, lati gbà alafia kuro lori 
ilẹ aiye, ati pe ki nwọn ki o má pa ara wọn: a 
si fi idà nla kan le e lọwọ. 

S Nigbati o si ṣí ẹ̀didi kẹta, mo gbQ ohùn 
ẹda aláye kẹta nwipe, Wá, wò o. Mo si wò, si 
kiyesi i, ẹṣin dúdu kan; ẹniti o joko lori rẹ̀ ni 
oṣuwọn awẹ meji li ọwé rẹ̀. 

6 Mo si gbẹ bi ẹnipe ohùn kan li arin awọn 
ẹda aláye mẹrẹrin nì ti nwipe, Oṣuwọn alika— 
ma kan fun owo idẹ kan, ati oṣuwọn ọkà barle 
mẹta fun owo idẹ kan; si kiyesi i, ki o má si ṣe 
pa oréro ati ọti—waini lara. 

7 Nigbati o si ṣí ẹ̀didi kẹrin, mo gbé ohùn 
ẹda alaye kẹrin nwipe, Wá wò o. 

8Mo si wò, si kiyesi i, ẹṣin rọndọnrọndọn 
kan: orukọ ẹniti o joko lori rẹ̀ ni Ikú, ati 
Ipò—okú si tò ọ lẹhin. A si fi agbara fun wọn 
lori idamẹrin aiye, lati fi idà, ati ebi, ati ikú, 
ati ẹranko ori ilẹ aiye pa. 

3 Nigbati o si ṣí ẹ̀didi karun, mo ri labẹ 
pẹpẹ, ọkàn awọn ti a ti pa nitori òrọ Ọlọrun, 
ati nitori ẹrí ti nwọn dìmu: 

10 Nwọn kigbe li ohùn rara, wipe, Yio ti pẹ 
to, Oluwa, Ẹni—MimỌQ ati olôtọ, iwọ ki yio ṣe 
idajọ ki o si gbẹsan ẹ̀jẹ wa mQ lara awọn ti 
ngbé ori ilẹ aiye? 

T1 A si fi aṣọ funfun fun gbogbo wọn; a si wi 
fun wọn pe, ki nwọn ki o simi di ìgba diẹ na, 
titi iye awọn iranṣẹ ẹlẹgbẹ ati arakunrin wọn 
ti a o pa bi wọn, yio fi pé. 

12 Nigbati o si ṣí didi kẹfa mo si ri, si kiyesi 
i, ìṣẹlẹ nla kan ṣẹ̀; ôrùn si dudu bi aṣọ—ọfọ 
onirun, oṣupa si dabi ẹ̀jẹ; 

13 Awọn irawọ oju ọrun si ṣubu silẹ gẹgẹ bi 
igi ọpọtọ iti rẹ̀ àigbô eso rẹ̀ dànu, nigbati ẹfúfu 
nla ba mì i. 

14A si ká òrun kuro bi iwe ti a ká; ati oluku— 
luku oke ati erekuṣu li a si ṣí kuro ni ipò wọn. 

15 Awọn ọba aiye ati awọn ọlọlá ati awọn 
olori ogun, ati awọn ọlọrọ ati awọn alagbara, ati 
olukuluku ẹrú, ati olukuluku omnira, si fi ara 
Wọn pamQ ninu ihò-ilẹ, ati ninu àpata ori òke: 

16 Nwọn si nwi fun awọn òke ati awọn 
àpata na pe, Ẹ wélu wa, ki ẹ si fi wa pamọ 
kuro loju ẹniti o joko lori itẹ, ati kuro ninu 
ibinu Ọdọ—Agutan na: 

17 Nitori ọjọ nla ibinu wọn de; tani si le duro? 


1 LẸHIN eyi ni mo ri angẹli mẹrin duro 

ni igun mẹrẹrin aiye, nwọn di afẹfẹ mẹ— 
rẹrin aiye mu, ki o máṣe fẹ̀ sori ilẹ, tabi sori 
okun, tabi sara igikigi. 


894 


2 Mo si ri angẹli miran ti o nti ìha ìla—ôrùn 
goke wá, ti on ti didi Ọlọrun aláye lọwọ: o si 
kigbe li ohùn rara si awọn angẹli mẹrin na ti a 
fifun lati pa aiye ati okun lara, 

3Wipe, Ẹ máṣe pa aiye, tabi okun, tabi igi 
lara, titi awa o fi fi didi sami si awọn iranṣẹ 
Ọlọrun wa ni iwaju wọn. 

4 Mo si gbé iye awọn ẹniti a fi edidi sami si: 
awọn ti a sami si jẹ ọkẹ meje o le ẹgbaji lati 
inu gbogbo ẹ̀ya awọn ọmọ Israeli wá. 

5 Lati inu ẹ̀ya Juda a fi ẹ̀didi sami si ẹgbá 
mẹfa. Lati inu ẹ̀ya Reubeni a fi ẹ̀didi sami si 
ẹgba mẹfa. Lati inu ẹ̀ya Gadi a fi ẹ̀didi sami si 
ẹgbá mẹfa. 

5 lati inu ẹ̀ya Aṣeri a fi didi sami si ẹgbá 
mẹfa. Lati inu ẹ̀ya Neftalimu a fi ẹ̀didi sami si 
ẹgbá mẹfa. Lati inu ẹ̀ya Manasse a fi ẹ̀didi 
sami si ẹgba mẹfa. 

TLTati inu ẹ̀ya Simeoni a fi ẹ̀didi sami si ẹgbá 
mẹfa. Lati inu ẹ̀ya Lefi a fi ẹ̀didi sami si ẹgbá 
mẹfa. Lati inu ẹ̀ya Issakari a fi ẹ̀didi sami si 
ẹgbá mẹfa. 

Blati inu ẹ̀ya Sebuloni a fi ẹ̀didi sami si 
ẹgba mẹfa. Lati inu ẹ̀ya Josefu a fi ẹ̀didi sami 
si ẹgbá mẹfa. Lati inu ẹ̀ya Benjamini a fi ẹ̀didi 
sami si ẹgbá mẹfa. 

9 Lẹhin na, mo ri, si kiyesi i, ọpọlọpọ enia ti 
ẹnikẹni kò le kà, lati inu orilẹ—ẹ̀de gbogbo, ati 
ẹya, ati enia, ati lati inu de gbogbo wá, nwọn 
duro niwaju itẹ, ati niwaju Ọdọ—Agutan na, a 
Wò wọn li aṣọ funfun, imò—ọpẹ si mbẹ li ọwọ 
wọn; 

10 Nwọn si kigbe li ohùn rara, wipe, Igbala 
ni ti Ọlọrun Wa ti o joko lori itẹ̀, ati ti 
Ọdọ-Agutan. 

11 Gbogbo awọn angẹli si duro yi itẹ na ká, 
ati yi awọn àgba ati awọn ẹda aláye mẹrin na 
ká, nwọn wolẹ nwọn si dojubolẹ niwaju itẹ 
na nwọn si sìn Ọlọrun, 

12Wipe, Amin: Ibukún, ati ogo, ati ọgbọn, 
ati ọpẹ, ati agbara, ati ipá fun Ọlọrun wa lai 
ati lailai. Amin. 

13 Ọkan ninu awọn àgba na si dahùn, o bi 
mi pe, Tali awọn wọnyi ti a wò li aṣọ funfun 
nì? nibo ni nwọn si ti wá? 

14 Mo si wi fun u pe, Oluwa mi, Iwọ li o le 
mọ. O si wi fun mi pe, Awọn wọnyi li o jade 
lati inu ipọnju nla, nwọn si fò aṣọ wọn, nwọn 
si sọ wọn di funfun ninu ẹ̀jẹ Ọdọ—Agutan na. 

15 Nitorina ni nwọn ṣe mbẹ niwaju. itẹ 
Ọlọrun, ti nwọn si nsìn i li ọsán ati li oru ninu 
tẹmpili rẹ̀: ẹniti o joko lori itẹ na yio si ṣiji bò 
wọn. 


16 Ebi kì yio pa wọn mẹ, bẹli ongbẹ kì yio gbẹ 
wọn mQ; bẹli ôrún kì yio pa wọn tabi ôrukoru. 

17 Nitori Ọdọ—Agutan ti mbẹ li arin itẹ na 
ni yio má ṣe oluṣọ—agutan wọn, ti yio si má ṣe 
amọna wọn si ibi orisun omi iyẹ̀: Ọlọrun yio 
si nù omije gbogbo nù kuro li oju wọn. 

8 1NIGBATI o si ṣí ẹ̀didi keje, kẹ̀kẹ̀ pa li 
ọrun niwọn àbọ wakati kan. 

2 Mo si ri awọn angẹli meje ti nwọn duro 
niwaju Ọlọrun; a si fi ipé meje fun wọn. 

3 Angẹli miran si wá, o si duro tì pẹpẹ, o ni 
awo turari wura kan; a si fi turari pupọ fun u, 
ki o le fi i kún adura gbogbo awọn enia mimQ 
lori pẹpẹ Wura ti mbẹ niwaju itẹ̀. 

4 Ati ẹ̀fin turari na pẹlu adura awọn enia 
mimQ si gòke lọ siwaju Ọlọrun lati ọwọ angẹli 
na wá. 

ti Angeli na si mu awo turari na, o si fọn iná 
ori pẹpẹ kun u, o si dà a sori ilẹ aiye: a si gbọ 
ohún, ara si san, mànamána si kọ, ìṣẹlẹ si ṣẹ̀. 

6 Awọn angẹli meje na ti nwọn ni ipẹ meje 
si mura lati fun wọn. 

7 Ekini si fun, yinyín ati iná ti o dàpò pẹlu 
ẹ̀jẹ si jade, a si dà wọn sori ilẹ aiye: idamẹta 
ilẹ aiye si jéna, idamẹta awọn igi si júna, ati 
gbogbo koriko tutù si júna. 

8 Angẹli keji si fun, a si w6 ohun kan bi òke 
nla ti njona sọ sinu okun: idamẹta okun si di 
ẹ̀jẹ; 

9 Ati idamẹta awọn ẹda ti mbẹ ninu okun ti 
o ni ẹmí si kú; ati idamẹta awọn ọkò si bajẹ. 

10 Angẹli kẹta si fun, irawọ nla kan ti njo bi 
fitila si bẹ lati ọrun wá, o si bọ sori idamẹta 
awọn odo ṣiṣàn, ati sori awọn orisun omi; 

11 A si npé orukọ irawọ na ni Iwọ idamẹta 
awọn omi si di iwọ, òpọlọpọ enia si ti ipa 
awọn omi na kú, nitoriti a sọ wọn di kikorò. 

12 Angẹli kẹrin si fun, a si kọlu idamẹta 
ôrùn, ati idamẹta oṣupa, ati idamẹta awọn 
irawọ, ki idamẹta wọn le ṣôkun, ki ọjọ maṣe 
mọlẹ fun idamẹta rẹ̀, ati oru bakanna. 

13 Mo si wò, mo si gbọ idì kan ti nfò li arin 
ọrun, o nwi li ohùn rara pe, Egbé, egbé, egbé, 
fun awọn ti ngbe ori ilẹ aiye nitori ohùn ipẹ̀ 
iyoku ti awọn angẹli mẹta ti mbọwá fun. 


1ANGẸLI karun si fun, mo si ri irawọ 
kan bẹ̀ si ilẹ lati ọrun wá: a si fi iṣika iho 
ọgbun fun u. 
20 si ṣí iho ọgbun na; ẹfin si ru jade lati inu 
iho na wá, bi ẹfin ileru nla; 6riùtn ati oju sanma 
si ṣôkun nitori ẹfin iho na. 


IFIHÀN 7—9 


3 Éṣú si jade ti inu ẹfin na wá sori ilẹ: a si fi 
agbara fun wọn bi akeke ilẹ ti li agbara. 

4 A si sọ fun wọn pe ki nwọn ki o máṣe pa 
koriko ilẹ lara, tabi ohun tutti kan, tabi igikigi 
kan; bikoṣe awọn enia ti kò ni ẹ̀didi Ọlọrun ni 
iwaju wọn. 

5A si paṣẹ fun wọn pe, ki nwọn ki o máṣe 
pa wọn, ṣugbọn ki a dá wọn li oré li oṣù ma— 
run: orô wọn si dabi oré ake€ké, nigbati o ba ta 
enia. 

6Tli ọjọ wọnni li awọn enia yio si má wá 
ikú, nwọn kì yio si ri i; nwọn o si fẹ lati kú, 
ikú yio si sá kuro lọdọ wọn. 

7 Iré awọn éṣú na si dabi awọn ẹṣin ti a 
mura silẹ fun ogun; ati li ori wọn ni bi ẹnipe 
awọn ade ti o dabi wura wà, oju wọn si dabi 
oju enia; 

8 Nwọn si ni irun bi irun obinrin, ehin wọn 
si dabi ti kiniun. 

9 Nwọn si ni awo ìgbàiya, bi awo ìgbàiya 
irin; iré iyé wọn si dabi irôú kẹkẹ ẹṣin pupọ ti 
nsúré lọ si ogun. 

10 Nwọn si ni ìru ati orô bi ti ak€ké, ati ni 
ìru wọn ni agbara wọn wà lati pa enia lara fun 
oṣù marun. 

11Nwọn ni angẹli ọgbun na bi ọba lori 
wọn, orukọ rẹ̀ li ede Heberu ni Abaddoni, ati 
li ẹ̀de Griki orukọ rẹ̀ amá jẹ Apollioni. 

12 Egbé kan kọja; kiyesi i, egbé meji mbò 
sibẹ lẹhin eyi. 

13 Angẹli kẹfa si fun, mo si gbẹ ohùn kan 
lati ibi iwo mẹrin pẹpẹ wura Wá, ti mbẹ ni— 
waju Ọlọrun, 

14 Nwi fun angẹli kẹfa na ti o ni ipẹ na pe, 
Tú awọn angẹli mẹrin nì silẹ ti a dò lẹba odò 
nla Eufrate. 

185 A si tú awọn angẹli mẹrin na silẹ, ti a ti 
pese tẹlẹ fun wakati na, ati ọjọ na, ati oṣù na, 
ati ọdun na, lati pa idamẹta enia. 

16 Iye ogun awọn ẹlẹṣin si jẹ adọta ọkẹ̀ lọna 
igba: mo si gbQ iye wọn. 

17 Bayi ni mo si ri awọn ẹṣin na li ojuran, 
ati awọn ti o gùn wọn; nwọn ni awo ìgbaiya 
iná, ati ti jakinti, ati ti imí ọjọ: ori awọn ẹṣin 
na si dabi ori awọn kiniun; ati lati ẹnu wọn ni 
iná, ati ẹfin, ati imí ọjọ ti njade. 

18 Nipa iyọnu mẹta wọnyi li a ti pa idamẹta 
enia, nipa iná, ati nipa, ẹfin, ati nipa imí ọjọ ti 
o nti ẹnu wọn jade. 

19 Nitoripe agbara awọn ẹṣin na mbẹ li ẹnu 
wọn ati ni iru wọn: nitoripe ìru wọn dabi ejò, 
nwọn si ni ori, awọn wọnyi ni nwọn si fi 
npa—ni-lara. 


IFIHÀN 9—11 

20 Ṣugbọn awọn enia iyokú,, ti a kò si ti ipa 
iyọnu wọnyi pa, kò si ronupiwada iṣẹ ọwọ 
Wọn, ki nwọn ki o máṣe sin awọn ẹmi ẹ̀ṣu, ati 
ere Wura, ati ti fadaka, ati ti idẹ, ati ti okuta, 
ati ti igi mẹ, awọn ti kò le riran, tabi ki nwọn 
gbọran, tabi ki nwọn rìn: 

21 Bẹni nwọn kò ronupiwada enia pipa wọn, 
tabi oṣô wọn, tabi àgbere wọn, tabi olẹ̀ wọn. 

l 0 1 MO si ri angẹli miran alagbara o nti 

ọrun sọkalẹ wá, a fi awọsanma wò ọ 
li aṣọ: oṣumare si mbẹ li ori rẹ̀, oju rẹ̀ si dabi 
ôrùn, ati ẹsẹ rẹ̀ bi ọwọn iná: 

20 si ni iwe kekere kàn ti a ṣi li ọwé rẹ̀: o 
si fi ẹsẹ rẹ̀ ọtun le okun, ati ẹsẹ rẹ̀ òsi le ilẹ, 

30 si ke li ohùn rara, bi igbati kiniun ba bú 
Tamuramu: nigbati o si ké, awọn ará meje na 
fọhun. 

4 Nigbati awọn árá meje na fọhun, mo 
mura ati kọwe: mo si gbé ohún lati ọrun wá 
nwi fun mí pe, Fi ẹ̀didi dí ohun ti awọn árá 
meje na sọ, má si ṣe kọ wọn sílẹ. 

5 Angẹli na ti mo ri ti o duro lori okun ati 
lori ilẹ, si gbé ọwọ rẹ̀ si oke ọrun, 

BO si fi ẹniti mbẹ láye lai ati lailai búra, 
ẹniti o dá ọrun, ati ohun ti mbẹ ninu rẹ̀, ati ilẹ 
aiye, ati ohun ti mbẹ ninu rẹ̀, ati okun, ati 
ohun ti mbẹ ninu rẹ̀, pe ìgba kì yio si m€: 

7 Ṣugbọn li ọjọ ohùn angẹli keje, nigbati yio 
ba fun ipe, nigbana li ohun ijinlẹ Ọlọrun pari, 
gẹgẹ bi ihinrere ti o sọ fun awọn iranṣẹ rẹ̀, 
awọn woli. 

8 Ohùn na ti mo gbọ lati ọrun wá tún mba 
mi sọrọ, o si wipe, Lọ, gbà iwe ti o ṣí nì lọwọ 
angẹli ti o duro lori okun ati lori ilẹ. 

93 Mo si tò angẹli na lọ, mo si wi fun u pe, 
Fun mi ni iwe kekere nì. O si wi fun mi pe, 
Gbà ki o si jẹ ẹ tan; yio mu inu rẹ korò, ṣugbọn 
li ẹnu rẹ yio dabi oyin. 

10 Mo si gbà iwe kekere na li ọwọ angẹli 
na, mo si jẹ ẹ tan; o si dùn li ẹnu mi bi oyin: 
bi mo si ti jẹ ẹ tan, inu mi korò. 

11 A si wi fun mi pe, Iwọ o tún sọ asọtẹlẹ lori 
ọpọlọpọ enia, ati orilẹ, ati ẹ̀de, ati awọn ọba. 
l l 1 A si fi ifefe kan fun mi ti ô dabi ọpá: 

o Wipe, Dide, si wọn tẹmpili Ọlọrun, 
ati pẹpẹ, ati awọn ti nsìn ninu rẹ̀; 

2Si fi agbala ti mbẹ lode tẹmpili silẹ, má si 
ṣe wọn ọ; nitoriti a fi i fun awọn Keferi: ilu 
mimQ na li nwọn o si tẹ̀ mọlẹ li oṣu mejilelo— 
goji. 

3 Emi o si yọnda fun awọn ẹlẹri mi mejeji, 


nwọn ô si sọtẹlẹ fun ẹgbẹfa ọjọ o le ọgọta 
ninu aṣọ—ọfọ. 

AWọnyi ni igi orôro meji nì, ati ọpá fitila 
meji nì, ti nduro niwaju Oluwa aiye. 

5 Bi ẹnikẹni ba si fẹ pa wọn lara, iná a ti 
ẹnu Wọn jade, a si pa awọn ọtá wọn run: bi 
ẹnikẹni yio ba si fẹ pa wọn lara, bayi li o yẹ ki 
a pa a. 

6 Awọn wọnyi li o ni agbara lati sé ọrun, ti 
ojo kò fi rẹ li ọjọ asọtẹlẹ wọn: nwọn si ni agba— 
ra lori omi lati sọ wọn di ẹ̀jẹ, ati lati fi oniruru 
ajakalẹ arun kọlu aiye, nigbakugba ti nwọn ba 
fẹ 


7 Nigbati nwọn ba si ti pari ẹrí wọn, ẹranko 
ti o nti inu òẹgbun goke wá ni yio ba wọn ja— 
gun, yio si ṣẹgun wọn, yio si pa wọn. 

8 Okú wọn yio si wà ni igboro ilu nla nì, ti a 
npe ni Sodomu ati Egipti nipa ti ẹmí, nibiti a 
gbé kàn Oluwa wọn mọ agbelebu. 

9 Ati ninu awọn enia, ati ẹya, ati ẹ̀de, ati 
orilẹ, nwọn wo okú wọn fun ijọ mẹta on àbọ, 
nwọn kò si jẹ ki a gbé okú wọn sinu isà okú. 

10 Ati awọn ti o ngbé ori ilẹ aiye yio si yò le 
wọn lori, nwọn si ṣe ariya, nwọn o si ta ara 
wọn lọrẹ; nitoriti awọn woli mejeji yi dá 
awọn ti o mbẹ lori ilẹ aiye lorú. 

TI Ati lẹhin ijọ mẹta on àbọ na, ẹmí ìye lati 
ọdọ Ọlọrun wá wò inu wọn, nwọn si dide duro 
li ẹsẹ wọn; ẹ̀ru nla si ba awọn ti o ri wọn. 

12Nwọn si gbọ ohún nla kan lati ọrun wá 
nwi fun wọn pe, Ẹ gòke wá ìhin. Nwọn si 
gòke lọ si ọrun ninu awọsanma; awọn ọtá 
wọn si ri wọn. 

13Ni wakati na ìṣẹlẹ nla ṣẹ̀, idamẹwa ilu na 
si wé, ati ninu ìṢẹlẹ na ẹdẹgbarin enia li a pa: 
ẹ̀ru si ba awọn iyok(i, nwọn si fi ogo fun Ọlọ— 
run ọrun. 

14 Egbé keji kọja; si kiyesi i, egbé kẹta si 
mbòwá kánkán. 

15 Angẹli keje si fun ipé; a si gbọ ohùn nla 
lati ọrun wá, wipe, Ijọba aiye di ti Oluwa wa, 
ati ti Kristi rẹ̀; on o si jọba lai ati lailai. 

16 Awọn àgba mẹrinlelogun nì ti nwọn joko 
niwaju Ọlọrun lori ítẹ wọn, dojubolẹ, nwọn si 
sìn Ọlọrun, 

17 Wipe, Awa fi ọpé fun ọ, Oluwa Ọlọrun, 
Olodumare, ti mbẹ, ti o si ti wà, ti o sì ma bọ; 
nitoriti iwọ ti gbà agbara nla rẹ, iwọ si ti jọba. 

18 Inu si bi awọn orilẹ—ẹ̀de, ibinu rẹ si de, 
ati igba lati dá awọn okú lẹjọ, ati lati fi ere fun 
awọn iranṣẹ rẹ woli ati awọn enia mimọ ati 
awọn ti o bẹ̀ru orukọ rẹ, ati ẹni kekere ati ẹni 
nla; ati lati run awọn ti npa aiye run. 


897 


19 A si ṣí tẹmpili Ọlọrun silẹ li ọrun, a si ri 
apoti majẹmu ninu tẹmpili rẹ̀: mànamána si 
kọ, a si gbọ ohùin, árá si san, ìṣẹlẹ si ṣẹ̀, yinyín 


nla si bọ. 

(2 TUTO TUNU: 
kan ti a fi 6ritn Wò li aṣọ, oṣupa si mbẹ 

labẹ ẹsẹ rẹ̀, ade onirawọ mejila si mbẹ li orì rẹ̀: 

20 si lôyun, o si kigbe ni irọbi, o si wà ni 
irora ati bimọ. 

3 Àmi miran si hàn li ọrun; si kiyesi i, dra— 
goni pupa nla kan, ti o ni ori meje ati iwo 
mẹwa, ati adé meje li ori rẹ̀. 

4Ìru rẹ̀ si wô idamẹta awọn irawọ, o si ju 
wọn si ilẹ aiye, dragoni na si duro niwaju 
obinrin na ti o fẹ bímọ, pe nigbati o ba bí, ki o 
le pa ọmọ rẹ̀ jẹ. 

5 O si bí ọmọkunrin kan ti yio fi ọpá irin ṣe 
akoso gbogbo awọn orilẹ—ẹ̀de: a si gbà ọmọ rẹ̀ 
lọ soke si ọdọ Ọlọrun, ati si ori itẹ̀ rẹ̀. 

6 Obinrin na si sá lọ si aginjù, nibiti a gbé ti 
pẹ̀se àye silẹ dẹ̀ e lati ọwọ Ọlọrun wá, pe ki 
nwọn ki o má bọ ọ nibẹ̀ li ẹgbẹfa ọjọ o le ọgọta. 

7 Ogun si mbẹ li ọrun: Mikaeli ati awọn 
angẹli rẹ̀ ba dragoni na jàgun; dragoni si jàgun 
ati awọn angẹli rẹ̀. 

8 Nwọn kò si le ṣẹgun; bẹni a kò si ri ipo 
wọn mẹ̀ li ọrun. 

9 A si lé dragoni nla na jade, ejò lailai nì, ti a 
npe ni Ìṣu, ati Satani, ti ntàn gbogbo aiye jẹ, a 
si lé e jù si ilẹ aiye, a si le awọn angẹli rẹ̀ jade 
pẹlu rẹ̀. 

10 Mo si gbQ ohùn rara li ọrun, nwipe, 
Nigbayi ni igbala de, ati agbara, ati ijọba Ọlọ— 
run wa, ati ọla ti Kristi rẹ̀; nitori a ti lé olu— 
fisùun awọn arakunrin Wa jade, ti o nfi wọn 
sùn niwaju Ọlọrun wa lọsán ati loru. 

11 Nwọn si ṣẹgun rẹ̀ nitori ẹ̀jẹ Ọdọ—Agutan 
na, ati nitori ọrọ ẹrí wọn, nwọn kò si fẹran 
ẹmi wọn ani titi de ikú. 

12 Nitorina ẹ má yò, ẹnyin ọrun, ati ẹnyin ti 
ngbé inu wọn. Egbé ni fun aiye ati fun okun! 
nitori Eṣu sọkalẹ tò nyin wá ni ibinu nla, nitori 
o mò pe ìgba kukuru ṣá li on ni. 

13 Nigbati dragoni na ri pe a lé on lọ si ilẹ aiye, 
o ṣe inunibini si obinrin ti o bí ọmọkunrin na. 

14A si fi apá iyẹ meji ti idì nla na fun 
obinrin na, pe ki o fò lọ si aginjù, si ipò rẹ̀, 
nibiti a gbé bẹ ọ fun akoko kan ati fun awọn 
akoko, ati fun idaji akoko kuro lọdọ ejò na. 

15 Ejò na si tú omi jade lati ẹnu rẹ̀ wá bi odo 
nla sẹhin obinrin na, ki o le mu ki ìṣan omi na 
gbá a lọ. 


IFIHÀN 11—13 


16 Ilẹ si ràn obinrin na lọwọ, ilẹ si yà ẹnu 
rẹ̀, o si fi ìṣan omi na mu, ti dragoni na tú jade 
lati ẹnu rẹ̀ wá. 

17Dragoni na si binu gidigidi si obinrin na, 
o si lọ ba awọn iru-ọmọ rẹ̀ iyokù jagun, ti 
nwọn npa ofin Ọlọrun mẹ, ti nwọn si di ẹrí 


Jesu mu. 
l 3 1O si duro lori iyanrìn okun, mo si ri 
ẹranko kan nti inu okun jade wá, o ni 
ori meje ati iwo mẹwa, ati ade mẹwa lori 
awọn iwo na, ati li awọn ori rẹ̀ na ni orukọ 
ọrọ—odi. 

2 Ẹranko ti mo ri na si dabi ẹkùn, ẹsẹ rẹ̀ si 
dabi ti beari, ẹnu rẹ̀ si dabi ti kiníun: dragoni 
na si fun u li agbara rẹ̀, ati itẹ rẹ̀, ati ọlá nla. 

3Mo si ri ọkan ninu awọn ori rẹ̀ bi ẹnipe a sá 
a pa, a si ti wo ọgbẹ aṣapa rẹ̀ na san, gbogbo 
aiye si fi iyanu tẹle ẹranko na. 

4 Nwọn si foribalẹ fun dragoni na nitori o ti 
fun ẹranko na ni ọla: nwọn si foribalẹ fun 
ẹranko na, Wipe, Tali o dabi ẹranko yi? tali o 
si le ba a jagun? 

SA si fun u li ẹnu lati má sọ ohun nla ati 
ọrọ—odi; a si fi agbara fun u lati ṣe bẹ ẹ ni oṣu 
mejilelogoji. 

60 si yà ẹnu rẹ̀ ni isọrò—odi si Ọlọrun, lati 
sọ ọrọ—odi si orukọ rẹ̀, ati si agọ rẹ̀, ati si 
awọn ti ngbe ọrun. 

7A si fi fun u lati ma ba awọn enia mimọ 
jagun, ati lati ṣẹgun wọn: a si fi agbara fun u 
lori gbogbo ẹya, ati enia, ati òde, ati orilẹ. 

8 Gbogbo awọn ti ngbe ori ilẹ aiye yio si má 
sin i, olukuluku ẹniti a kò kọ orukọ rẹ̀ sinu 
iwe iyẹ Ọdọ—Agutan ti a ti pa lati ipilẹṣẹ aiye. 

9 Bi ẹnikẹni ba li etí ki o gbọ. 

10 Bi ẹnikẹni ba nfẹ ki a di ẹni igbẹ̀kun, 
igbẹ̀kun ni yio lọ: bi ẹnikẹni ba nfẹ ki a fi idà 
pa ẹni, idà li a o si fi pa on na. Nihin ni súru 
ati igbagbô awọn enia mimQ gbé wà. 

11 Mo si ri ẹranko miran goke lati inu ilẹ 
wá; o si ni iwo meji bi ọdọ—agutan, o si nsòrọ 
bi dragoni. 

120 si nlò gbogbo agbara ẹranko ekini ni— 
Waju rẹ̀, o si mu ilẹ aiye ati awọn ti ngbe inu 
rẹ̀ foribalẹ fun ẹranko ekini ti a ti wo ọgbẹ 
aṣápa rẹ̀ san. 

130 si nṣe ohun iyanu nla, ani ti o fi nmu 
iná sọkalẹ lati ọrun wá si ilẹ aiye niwaju awọn 
enia. 

14 O si ntàn awọn ti ngbe ori ilẹ aiye jẹ nipa 
awọn ohun iyanu ti a fi fun u lati ṣe niwaju 
ẹranko na; o nwi fun awọn ti ngbe ori ilẹ aiye 


IFIHÀN 13—15 


lati ya aworan fun ẹranko na ti o ti gbà ọgbẹ 
idà, ti o si yẹ̀. 

15 A si fi fun u lati fi ẹmí fun aworan ẹranko 
na ki o má sọrọ, ki o si mu ki a pa gbogbo 
awọn ti kò foribalẹ fun aworan ẹranko na. 

16 O si mu gbogbo wọn, ati kekere ati nla, 
ọlọrò ati talakà, omnira ati ẹrú, ki a fi àmi kan 
fun wọn li ọwọ ọtún wọn, tabi ni iwaju wọn: 

17 Ati ki ẹnikẹni má le rà tabi ki o tà, bikoṣe 
ẹniti o bá ni ami orukọ ẹranko na, tabi iye 
orukọ rẹ̀. 

18 Nihin ni ọgbọn gbé wà. Ẹniti o ba ni oye, 
ki o ṣiro iye ti mbẹ lara ẹranko na: nitori iye 
enia ni; iye rẹ̀ na si jẹ òtalelẹgbẹta o le mẹfa. 


l 4 1Mo si wò, si kiyesi i, Ọdọ-Agutan 

na duro lori òke Sioni, ati pẹlu rẹ̀ ọkẹ 
meje o le ẹgbaji enia, nwọn ni orukọ rẹ̀, ati 
orukọ Baba rẹ̀ ti a kọ si iwaju wọn. 

2Mo si gbẹ ohùn kan lati ọrun wá, bi ariwo 
omi pupò, ati bi sisán árá nla: mo si gbé awọn 
aludùru, nwọn nlù dùru wọn: 

3 Nwọn si nkọ bi ẹnipe orin titun niwaju itẹ 
nì, ati niwaju awọn ẹda aláye mẹrin nì, ati 
awọn àgba nì: ko si si ẹniti o le kẹ orin na, 
bikoṣe awọn ọkẹ meje o le ẹgbaji enia, ti a ti 
rà pada lati inu aiye wá. 

4 Awọn wọnyi li a kò fi obinrin sọ di €ri; 
nitoripe wundia ni nwọn. Awọn wọnyi ni ntẹ 
Ọdọ-Agutan na lẹhin nibikibi ti o ba nlọ. 
Awọn wọnyi li a rà pada lati inu awọn enia 
wá, nwọn jẹ̀ akọso fun Ọlọrun ati fun Ọdọ— 
Agutan na. 

SA kò si ri eke li ẹnu wọn, nwọn jẹ alaila— 
buku. 

6 Mo si ri angẹli miran nfò li agbedemeji 
ọrun, ti on ti ihinrere ainipẹkun lati wásu fun 
awọn ti ngbé ori ilẹ aiye, ati fun gbogbo orilẹ, 
ati ẹya, ati ẹ̀de, ati enia, 

TO nwi li ohùn rara pe, Ẹ bẹ̀ru Ọlọrun, ki ẹ 
si fi ogo fun u; nitoriti wakati idajọ rẹ̀ de: ẹ si 
foribalẹ fun ẹniti o dá ọrun, on aiye, ati okun, 
ati awọn orisun omi. 

8 Angẹli miran si tẹ̀le e, o nwipe, Babiloni 
WÒ, Babiloni ti o tobi nì wé, eyiti o ti nmú 
gbogbo orilẹ-òde mu ninu ọti—waini ibinu 
àgbere rẹ̀. 

9 Angẹli kẹta sì tẹle wọn, o nwi li ohùn rara 
pe, Bi ẹnikẹni ba nforibalẹ fun ẹranko nì, ati 
aworan rẹ̀, ti o si gbà àmi si iwaju rẹ̀ tabi si 
ọwọ- rẹ̀, 

10On pẹlu yio mu ninu ọti—waini ibinu 
Ọlọrun, ti a tú jade li aini àbula sinu ago irunu 


rẹ̀; a o si fi iná ati sulfuru da a loré niwaju 
awọn angẹli mim, ati niwaju Ọdọ—Agutan: 

11 Ẹfin orô wọn si nlọ soke titi lailai, nwọn 
kò si ni isimi li ọsán ati li oru, awọn ti nfori— 
balẹ fun ẹranko na ati fun aworan rẹ̀, ati ẹni— 
kẹni ti o ba si gbà àmi orukọ rẹ̀. 

12 Nihin ni súru awọn enia mimQ gbé wà: 
awọn ti npa ofin Ọlọrun ati igbagb6 Jesu mQ. 

13 Mo si gbọ ohùn kan lati ọrun wá nwi fun 
mi pe, Kọwe rẹ̀, Alabukún fun li awọn okú ti 
o kú nipa ti Oluwa lati ìhin lọ: Bẹni, li Ẹmí wi, 
ki nwọn ki o le simi kuro ninu lálá wọn, nitori 
iṣẹ wọn ntò wọn lẹhin. 

14 Mo si wò, si kiyesi i, awọsanma funfun 
kan, ati lori awọsanma na ẹnikan joko ti o 
dabi Ọmọ-enia, ti on ti ade wura li ori rẹ̀, ati 
dòjé mimú li ọwọ rẹ̀. 

15 Angẹli miran si ti inu tẹmpili jade wá ti 
nke li ohùn rara si ẹniti o joko lori awọsanma 
pe, Tẹ̀ doje rẹ bọ ọ, ki o si má kore: nitori 
akokò ati kore de, nitori ikorẹ̀ aiye ti gbô tan. 

16 Ẹniti o joko lori awọsanma na si tẹ̀ doje 
rẹ̀ bọ ori ilẹ aiye; a si ṣe ikore ilẹ aiye. 

17 Angẹli miran si ti inu tẹmpili ti mbẹ li 
ọrun jade wá, ti on ti doje mimu. 

18 Angẹli miran si ti ibi pẹpẹ jade wá, ti o ni 
agbara lori iná; o si ke li ohtin rara si ẹniti o ni 
doje mimu, wipe, Tẹ̀ doje rẹ mimu bò ọ, ki o si 
rẹ̀ awọn idi ajara aiye, nitori awọn eso rẹ̀ ti pẹn. 

19 Angẹli na si tẹ̀ doje rẹ̀ bò ilẹ aiye, o si ké 
ajara ilẹ aiye, o si kô o lọ sinu ifúnti, ifúnti nla 
ibinu Ọlọrun. 

20 A si tẹ̀ ifúnti na lẹhin odi ilu na, ẹ̀jẹ si ti 
inu ifúnti na jade, ani ti o tú okùn ijanu ẹṣin 


jinna to ẹgbẹjọ furlongi. 

l 5 1 MO si ri àmi miran li ọrun ti o tobi 
ti o si yanilẹnu, awọn angẹli meje ti o 

ni awọn iyọnu meje ikẹhin, nitori ninu wọn 

ni ibinu Ọlọrun de opin. 

2 Mo si ri bi ẹnipe òkun digí ti o dàpọ pẹlu 
iná: awọn ti o si duro lori okun digi yi jẹ awọn 
ti nwọn ti ṣẹgun ẹranko na, ati aworan rẹ̀, ati 
ami rẹ̀ ati iye orukọ rẹ̀, nwọn ni dùru Ọlọrun. 

3Nwọn si nkọ orin ti Mose, iranṣẹ Ọlọrun, 
ati orin ti Ọdọ—Agutan, wipe, Titobi ati iyanu 
ni awọn iṣẹ rẹ, Oluwa Ọlọrun Olodumare; 
ododo ati otitọ li ẹna rẹ, iwọ Ọba awọn ori— 
lẹ—ede. 

4 Tani kì yio bẹ̀ru, Oluwa, ti kì yio si fi ogo 
fun orukọ rẹ? nitori iwọ nikanṣoṣo ni mimẹ̀: 
gbogbo awọn orilẹ—ẹ̀de ni yio si Wá, ti yio si 
foribalẹ niwaju rẹ; nitori a ti fi idajọ rẹ hàn. 


aso 


5 Lẹhin na mo si wò, si kiyesi i, a ṣí tẹmpili 
agọ ẹrí li ọrun silẹ: 

6 Awọn angẹli meje na si ti inu tẹmpili jade 
wá, nwọn ni iyọnu meje nì, a wò wọn li aṣọ 
ọgbọ funfun ti ndan, a si fi àmure Wura dì 
wọn li 8ôkan àiya. 

7 Ati ọkan ninu awọn ẹda alaye mẹrin nì fi 
ìgo wura meje fun awọn angẹli meje na, ti o 
kún fun ibinu Ọlọrun, ẹniti mbẹ laye lai ati 
lailai. 

8 Tẹmpili na si kún fun ẹfin lati inu ogo 
Ọlọrun ati agbara rẹ̀ wá; ẹnikẹni kò si le wọ 
inu tẹmpili na lọ titi a fi mu iyọnu mejeje 


awọn angẹli meje na ṣẹ. 
l Ô 1MO si gbQ ohùn nla kan lati inu 
tẹmpili wá, nwi fun awọn angẹli 
meje nì pe, Ẹ lọ, ẹ si tú ìgo ibinu Ọlọrun 
wọnni si ori ilẹ aiye. 

2 Ekini si lọ, o si tú ìgo tirẹ̀ si ori ilẹ aiye; 
egbò kikẹ̀ ti o si dibajẹ si dá awọn enia ti o ni 
àmi ẹranko na, ati awọn ti nforibalẹ fun awo— 
ran rẹ̀. 

3 Ekeji si tú ìgo tirẹ̀ sinu okun; o si dabi ẹ̀jẹ 
okú enia: gbogbo ọkan alaye si kú ninu okun. 

4 Ẹkẹta si tú ìgo tirẹ̀ sinu odò, ati si orisun 
awọn omi; nwọn si di ẹ̀jẹ. 

5 Mo si gbQ angẹli ti omi nì wipe, Olododo 
ni Iwọ Ẹni—Mimẹ, ẹniti o mbẹ, ti o si ti wà, 
nitoriti iwọ ṣe idajọ bayi. 

6 Nitoriti nwọn ti ta ẹ̀jẹ awọn enia mimQ ati 
ti awọn woli silẹ, iwọ si fi ẹ̀jẹ fun wọn mu; 
eyiyi li o yẹ wọn. 

7Mo si gbẹ pẹpẹ nke wipe, Bẹni, Oluwa 
Ọlọrun Olodumare, otitọ ati ododo ni idajọ rẹ. 

8 Ẹkẹrin si tú igo tirẹ̀ sori 6riin; a si yọnda 
fun u lati fi iná jôú enia lara. 

9A si fi 6ru nla jo awọn enia lara, nwọn si 
sòrọ—Òòdi si orukọ Ọlọrun, ẹniti o li agbara lori 
iyọnu wọnyi: nwọn kò si ronupiwada lati fi 
ogo fun u. 

10 Ẹkarun si tu ìgo tirẹ̀ sori itẹ ẹranko na; 
ilẹ—ọba rẹ̀ si ṣokunkun; nwọn si nge ahọn 
wọn jẹ nitori irora. 

11 Nwọn si sòrọ—Òòdi si Ọlọrun ọrun nitori 
irora wọn ati nitori egbò wọn, nwọn kò si ro— 
nupiwada iṣẹ wọn. 

12 Ẹkẹfa si tú ìgo tirẹ̀ sori odò nla Eufrate; 
omi rẹ̀ si gbẹ, ki a le pese ọna fun awọn ọba 
ati ìla—ôrùtn wá. 

13 Mo si ri awọn ẹmí aimọ mẹta bi òpọlẹ̀, 
nwọn ti ẹnu dragoni na ati ẹnu ẹranko na ati 
ẹnu woli eke na jade wá. 


IFIHÀN 15—17 
14 Nitori ẹmi ẹ̀ṣu ni wọn, ti nṣe iṣẹ-iyanu, 
awọn ti njade lọ sọdọ awọn ọba gbogbo ilẹ 
aiye, lati gbá wọn jọ si ogun ọjọ nla Ọlọrun 
Olodumare. 

15 Kiyesi i, mo mbọ bi olẹ̀. Ibukún ni fun 
ẹniti nṣọna, ti o si npa aṣọ rẹ̀ mọ, ki o má bá 
rìn ni ìhoho, nwọn a si ri itiju rẹ̀. 

160 si gbá Wọn jọ si ibikan ti a npẹ̀ ni 
Har—mageddoni li de Heberu. 

17 Ekeje si tú ìgo tirẹ̀ si oju ọrun; ohùn nla 
kan si ti inu tẹmpili jade lati ibi it, wipe, O 
pari. 

18 Mànamána si kọ, a si gbẹ ohùn, àrá si 
san, ìṣẹlẹ nla si ṣẹ̀, iru eyiti kò ṣẹ̀ ri lati igbati 
enia ti wà lori ilẹ, iru ìṣẹlẹ nla bẹ̀, ti o si lagbara 
tobẹ̀. 

19Ilu nla na si pin si ipa mẹta, awọn ori— 
lẹ—ẹ̀de si ṣubu: Babiloni nla si wá si iranti ni— 
waju Ọlọrun, lati fi ago ọti—Waini ti irunu ibinu 
rẹ̀ fun u. 

20 Olukuluku erekuṣu si salọ, a kò si ri 
awọn òke nla mQ. 

21 Yinyín nla, ti ọkọkan rẹ̀ to talenti ni 
ìwòn, si bẹ lù awọn enia lati ọrun wà: awọn 
enia si sọrọ—òdi si Ọlọrun nitori iyọnu yinyin 
na; nitoriti iyọnu rẹ̀ na pò gidigidi. 


l 7 1ỌKAN ninu awọn angẹli meje na ti 

o ni ìgo meje wọnni si wá, o si ba mi 
sọrọ wipe, Wá nihin; emi o si fi idajọ agbere 
nla nì ti o joko lori omi pupò han ọ: 

2 Ẹniti awọn ọba aiye ba ṣe àgbere, ti a si ti 
fi ọti-waini àgbere rẹ̀ pa awọn ti ngbe inu 
aiye. 

30 si gbe mi ninu Ẹmí lọ si aginjù: mo si ri 
obinrin kan o joko lori ẹranko alawò odòdòô 
kan ti o kún fun orukọ ọrọ—odi, o ni ori meje 
ati iwo mẹwa. 

4 A si fi aṣọ elese aluko ati aṣọ odòdò wọ 
obinrin na, a si fi wura ati okuta iyebiye ati 
perli ṣe e lọṣẹ, o ni ago Wura kan li ọwọ rẹ̀, ti 
o kún fun irira ati fun ẹgbin agbere rẹ̀: 

5 Ati niwaju rẹ̀ ni orukọ kan ti a kọ, OHUN 
IJINLẸ, BABILONI NLA, IYA AWỌN PANṢAGA 
ATI AWỌN OHUN IRIRA AIYE. 

6 Mo si ri obinrin na mu ẹ̀jẹ awọn enia 
mimẹ̀, ati ẹ̀jẹ awọn ajẹrikú Jesu li amuyo: 
nigbati mo si ri i, ẹnu yà mi gidigidi. 

7 Angẹli si wi fun mi pe, Nitori kili ẹnu ṣe 
yà ọ? emi o sọ ti ijinlẹ obinrin na fun ọ, ati ti 
ẹranko ti o gún, ti o ni ori meje ati iwo mẹwa. 

8 Ẹranko ti iwọ ri nì, o ti wà, kò si sí mọ: yio 
si ti inu ọgbun gòke wá, yio si lọ sinu egbé: 


IFIHÀN. 17, 18 
ẹnu yio si yà awọn ti ngbé ori ilẹ aiye, orukọ 
awọn ẹniti a kò ti kọ sinu iwe ìye lati ipilẹṣẹ 
aiye, nigbati nwọn nwò ẹranko ti o ti Wà, ti kò 
si si mé, ti o si mbòwá. 

9 Nihin ní itumọ ti o li ọgbẹn wà. Ori meje 
nì oke nla meje ni, lori eyi ti obinrin na joko. 

10 Ọba meje si ni nwọn: awọn marun ṣubu, 
ọkan mbẹ, ọkan iyokù kò si ti ide; nigbati o ba 
si de, yio duro fun igba kukuru. 

11 Ẹranko ti o si ti wà, ti kò si si, on na si ni 
ẹkẹjọ, o si ti inu awọn meje na wá, o si lọ si 
ìparun. 

12Iwo mẹwa ti iwọ si ri nì ọba mẹwa ni 
nwọn, ti nwọn kò iti gba ijọba; ṣugbọn nwọn 
gba ọla bi ọba pẹlu ẹranko na fun wakati kan. 

13 Awọn wọnyi ni inu kan, nwọn o si fi 
agbara ati ọla wọn fun ẹranko na. 

14 Awọn wọnyi ni yio si má ba Ọdọ-Agutan 
jagun, Ọdọ—Agutan na yio si ṣẹgun wọn: ni— 
tori on ni Oluwa awọn oluwa, ati Ọba awọn 
ọba: awọn ti o si wà pẹlu rẹ̀, ti a pé, ti a yàn, ti 
nwọn si jẹ olôtọ yio si ṣẹgun pẹlu. 

150 si wi fun mi pe, Awọn omi ti iwọ ri nì, 
nibiti àgbere nì joko, awọn enia ati ẹya ati 
orilẹ ati oniruru ẹ̀de ni wọn. 

16 Ati iwo mẹwa ti íwọ ri, ati ẹranko na, 
awọn wọnyi ni yio korira àgbere na, nwọn o 
si sọ ọ di ahoro ati ẹni ìhoho, nwọn o si jẹ 
ẹran ara rẹ̀, nwọn o si fi iná sun u patapata. 

17 Nitori Ọlọrun ti fi sinu ọkàn wọn lati mu 
ifẹ rẹ̀ ṣẹ, lati ni inu kan, ati lati fi ijọba wọn 
fun ẹranko na, titi ọrọ Ọlọrun yio fi ṣẹ. 

18 Obinrin ti iwọ ri ni ilu nla nì, ti njọba lori 
awọn ọba ilẹ aiye. 


l 8 1 LẸHIN nkan wọnyi mo si ri angẹli 
miran, o nti ọrun sọkalẹ wá ti on ti 
agbara nla; ilẹ aiye si ti ipa ogo rẹ̀ mọlẹ. 

20 si kigbe li ohùn rara, wipe, Babiloni nla 
ṣubu, o ṣubu, o si di ibujoko awọn ẹmi ẹ̀ṣu, 
ati ihò ẹmí aim6 gbogbo, ati ile ẹiyẹ aimo 
gbogbo, ati ti ẹiyẹ irira. 

3 Nitori nipa ọti—waini irunu àgbere rẹ̀ ni 
gbogbo awọn orilẹ—ede ṣubu, awọn ọba aiye 
si ti ba a ṣe àgbere, ati awọn oniṣowo aiye si 
di ọlọrọ nipa ọpọlọpọ wọbia rẹ̀. 

4 Mo si gbQ ohùn miran lati ọrun wá, nwi— 
pe, Ẹ ti inu rẹ̀ jade, ẹnyin enia mi, ki ẹ má bá 
ṣe alabapin ninu ẹ̀ṣẹ rẹ̀, ki ẹ má bá si ṣe gbà 
ninu iyọnu rẹ̀. 

5 Nitori awọn ẹ̀ṣẹ rẹ̀ gá ani de ọrun, Ọlọrun 
si ti ranti aiṣedede rẹ̀. 

6San a fun u, ani bi on ti san fun—nì, ki o si 


soo 


ṣe e ni ilọpo meji fun u gẹgẹ bi iṣẹ rẹ̀: ninu ago 
na ti o ti kùn, on ni ki ẹ si kún fun u ni meji. 

7? Niwọn bi o ti yin ara rẹ̀ logo to, ti o si 
huwa wọbia, niwọn bẹ̀ ni ki ẹ da a loro ki ẹ si 
fún u ni ibanujẹ: nitoriti o wi li ọkàn rẹ̀ pe, 
mo joko bi ọbabinrin, emi kì si iṣe opô, emi ki 
yio si ri ibinujẹ lai. 

8 Nitorina ni ijọ kan nì iyọnu rẹ̀ yio de, ikú, 
ati ibinujẹ, ati ìyan; a o si fi iná sun u patapa— 
ta: nitoripe alagbara ni Oluwa Ọlọrun ti nṣe 
idajọ rẹ̀. 

9 Ati awọn ọba aiye, ti o ti mba a ṣe agbere, 
ti nwọn si mba a hu iwà wọbia, yio si pohù— 
nrere ẹkún le e lori, nigbati nwọn ba wo ẹfin 
ijona rẹ̀. 

10 Nwọn o duro li okere rére nitori ibẹru 
iṣẹ oròô rẹ̀, nwọn o má wipe, Egbé, Egbé ni 
fun ilu nla na, Babiloni, ilu alagbara ni! nitori 
ni wakati kan ni idajọ rẹ de. 

11 Awọn oniṣoWo aiye si nsọkun, nwọn si 
nṣòfọ lori rẹ̀; nitoripe ẹnikẹni kò rà ọjà wọn 
m: 

12 Ọja wura, ati ti fadaka, ati ti okuta iyebi— 
ye, ati ti perli, ati ti aṣọ ọgbọ wíwe, ati ti elese 
aluko, ati ti ṣédà, ati ti ododò, ati ti gbogbo igi 
olôrun didun, ati ti olukuluku ohun ẹ̀lo ti 
ehin—erin, ati ti olukuluku ohun ẹ̀lo ti a fi igi 
iyebiye ṣe, ati ti idẹ, ati ti irin, ati ti okuta 
marbili, 

13 Ati ti kinamoni, ati ti oniruru ohun olô— 
run didun, ati ti ohun ikunra, ati ti turari, ati 
ti ọti—Wwaini, ati ti oréro, ati ti iyẹfun daradara, 
ati ti alikama, ati ti ẹranlá, ati ti agutan, ati ti 
ẹṣin, ati ti kẹkẹ̀, ati ti ẹrú, ati ti ọkàn enia. 

14 Ati awọn eso ti ọkàn rẹ nṣe ifẹkufẹ si, sì 
lọ kuro lọdọ rẹ, ati ohun gbogbo ti o dùn ti o 
si dara ṣegbe mọ ọ loju, a kì yio si tùn ri wọn 
mẹ̀ lai. 

15 Awọn oniṣowo nkan wọnyi, ti a ti ipa rẹ̀ 
sọ di ọlọrò, yio duro li òkere rére nitori ibẹru 
iṣẹ orò rẹ̀, nwọn o má sọkun, nwọn o si má 
ṣòfọ, 

16 Wipe, Egbé, egbé ni fun ilu nla nì, ti a wọ 
li aṣọ ọgbọ wiwẹ, ati ti elese aluko, ati ti odo— 
dú, ati ti a si fi wura ṣe lọṣò, pẹlu okuta iyebi— 
ye ati perli! 

17 Nitoripe ni wakati kan ni ọrò ti o pò tobẹ 
di asan. Ati olukuluku olori ọkò, ati olukuluku 
ẹniti nrin oju omi lọ si ibikibi, ati awọn ti 
nṣiṣẹ, ninu ọkò, ati awọn ti nṣowo oju okun 
duro li òkere rére, 

18 Nwọn si kigbe nigbati nwọn ri ẹfin jijona 
rẹ̀, wipe, Ilu wo li o dabi ilu nla yi? 


901 


19 Nwọn si kù ekuru si ori wọn, nwọn kigbe, 
nwọn sọkun, nwọn si nṣọfọ, wipe, Egbé, Egbé 
ni fun ilu nla na, ninu eyi ti a sọ gbogbo awọn ti 
o ni ọkọ li okun di ọlọrò nipa ohun iyebiye rẹ̀! 
nitoripe ni Wakati kan a sọ ọ di ahoro. 

20 Yò lori rẹ̀, iwọ ọrun, ati ẹnyin aposteli 
mimẹ ati woli; nitori Ọlọrun ti gbẹsan nyin 
lara rẹ̀. 

21 Angẹli alagbara kan si gbé okuta kan 
soke, o dabi ọlọ nla, o si jù u sinu okun, wipe, 
Bayi li a o fi agbara nla bì Babiloni ilu nla nì 
WÒ, a kì yio si ri i m€ lai. 

22 Ati ohùn awọn aludùru, ati ti awọn olo— 
rin, ati ti awọn afunfẹ̀re, ati ti awọn afunpẹ̀ 
ni a kì yio si gbẹ ninu rẹ mé rara; ati oluku— 
luku oniṣọnà ohunkohun ni a kì yio si ri ninu 
rẹ mẹ lai; ati irú ọlọ li a kì yio si gbé m€é ninu 
rẹ lai; 

23 Ati imọlẹ fitila ni kì yio si tàn ninu rẹ mọ 
lai; a ki yio si gbé ohùn ọkọ iyawo ati ti iyawo 
ninu rẹ mẹ lai: nitoripe awọn oniṣowo rẹ li 
awọn ẹni nla aiye; nitoripe nipa oṣé rẹ li a fi 
tàn orilẹ—ẹ̀de gbogbo jẹ. 

24 Ati ninu rẹ̀ lí a gbé ri ẹ̀jẹ awọn woli, ati ti 
awọn enia mimẹ̀, ati ti gbogbo awọn ti a pa 


lori ilẹ aiye. 

l 9 " LẸHIN nkan wọnyi mo gbé ohùn 
nla li ọrun bi ẹnipe ti òpọlọpọ enia, 

nwipe Halleluiah; ti Oluwa Ọlọrun wa ni igba— 

la, ati ọlá agbara. 

2Nitori otitọ ati ododo ni idajọ rẹ̀: nitori o ti 
ṣe idajọ àgbere nla nì, ti o fi àgbere rẹ̀ ba ilẹ aiye 
jẹ, o si ti gbẹsan ẹ̀jẹ awọn iranṣẹ rẹ̀ lọwọ rẹ̀. 

3 Ati lẹkeji nwọn wipe, Halleluiah. Ẹfin rẹ̀ 
si gòke lọ lai ati lailai. 

4 Awọn àgba mẹrinlelogun nì, ati awọn ẹda 
alaye mẹrin nì si wolẹ, nwọn si foribalẹ fun 
Ọlọrun ti o joko lori itẹ, wipe, Amin; Halle— 
luiah. 

5 Ohùn kan si ti ibi it£ na jade wá, wipe, Ẹ 
ma yìn Ọlọrun wa, ẹnyin iranṣẹ rẹ̀ gbogbo, 
ẹnyin ti o bẹ̀ru rẹ̀, ati ewe ati àgba. 

6 Mo si gbọ bi ẹnipe ohùn òpọlọpọ enia, ati 
bi irò omi pupò, ati bi irò árá nlanla, nwipe 
Halleluiah: nitori Oluwa Ọlọrun wa, Olodu— 
mare, njọba. 

7Ẹ jẹ ki a yò, ki inu wa ki o si dùn gjdigjdi, ki 
a si fi ogo fun u: nitoripe igbeyawo Ọdọ—Agu— 
tan de, aya rẹ̀ si ti mura tan. 

8On ni a si fifun pe ki o wọ aṣọ ọgbọ wíwẹ 
ti o funfun gb6: nitoripe aṣọ ọgbọ wíwẹ nì ni 
iṣẹ ododo awọn enia mimọ. 


IFIHÀN. 28 —20 
SO si wi fun mi pe, Kọwe rẹ̀, Ibukún ni fun 
awọn ti a pẹ̀ si àse—alẹ igbeyawo Ọdọ—Agutan. 
O si wi fun mi pe, Wọnyi ni òrọ otitọ Ọlọrun. 

10 Mo si wolẹ li ẹsẹ rẹ̀ lati foribalẹ fun u. O 
si wi fun mi pe, Wò o, máṣe bẹ: iranṣẹ ẹlẹgbẹ 
rẹ li emi, ati ti awọn arakunrin rẹ ti nwọn di 
ẹrí Jesu mu: foribalẹ fun Ọlọrun: nitoripe ẹrí 
Jesu li ẹmi isọtẹlẹ. 

ti Mo si ri ọrun ṣí silẹ, si wo o, ẹṣin funfun 
kan; ẹniti o si joko lori rẹ̀ ni a npe ni Olododo 
ati Olotọ, ninu ododo li o si nṣe idajọ, ti o si 
njagun. 

12Oju rẹ̀ dabi ọwọ iná, ati li ori rẹ̀ ni ade 
pupò wà; o si ni orukọ kan ti a kọ, ti ẹnikẹni 
kò mò, bikoṣe on tikararẹ̀. 

13 A si wò ọ li aṣọ ti a tẹ̀ bò inu ẹ̀jẹ: a si npẹ̀ 
orukọ rẹ̀ ni Ọrọ Ọlọrun. 

14 Awọn ogun ti mbẹ li ọrun ti a wọ li aṣọ 
ọgbọ wíwẹ, funfun ati mim, si ntọ ọ lẹhin 
lori ẹṣin funfun. 

15 Ati lati ẹnu rẹ̀ ni idà mimu ti njade lọ, ki 
o le ma fi iṣá awọn orilẹ—ẹ̀de: on o si ma fi 
ọpá irin ṣe akoso wọn: o si ntẹ ifúnti irunu ati 
ibinu Ọlọrun Olodumare. 

16 O si ni lara aṣọ rẹ̀ ati ni itan rẹ̀ orukọ kan 
ti a kọ: ỌBA AWỌN ỌBA, ATI OLUWA AWỌN 
OLUWA. 

17 Mo si ri angẹli kan duro ninu ôrùn; o si fi 
ohùn rara kigbe, o nwi fun gbogbo awọn ẹiyẹ 
ti nfò li agbedemeji ọrun pe, Ẹ wá, ẹ si kô ara 
nyin jọ pò si àse—alẹ nla Ọlọrun; 

18 Ki ẹnyin ki o le jẹ ẹran—ara awọn ọba, ati 
ẹran—ara awọn olori ogun, ati ẹran—ara awọn 
enia alagbara, ati ẹran awọn ẹṣin, ati ti awọn 
ti o joko lori wọn, ati ẹran—ara enia gbogbo, 
ati ti omnira, ati ti ẹrú, ati ti ewe ati ti àgba. 

19 Mo si ri ẹranko na ati awọn ọba aiye, ati 
awọn ogun Wọn ti a gbájọ lati ba ẹniti o joko 
lori ẹṣin na ati ogun rẹ̀ jagun. 

20 A si mu ẹranko na, ati woli eke nì pẹlu 
rẹ̀, ti o ti nṣe iṣẹ iyanu niwaju rẹ̀, eyiti o ti fi 
ntàn awọn ti o gbà àmi ẹranko na ati awọn ti 
nforibalẹ fun aworan rẹ̀ jẹ. Awọn mejeji yi li 
a sọ laye sinu adagun iná ti nfi sulfuru jò. 

21 Awọn iyokù li a si fi idà ẹniti o joko lori 
ẹṣin na pa, ani idà ti o ti ẹnu rẹ̀ jade: gbogbo 
awọn ẹiyẹ si ti ipa ẹran—ara wọn yò. 


20 1 MO si ri angẹli kan nti ọrun sọkalẹ 
Wá, ti on ti ìṣika ọgbun nì, ati ẹ̀wọn 
nla kan li ọwé rẹ̀. 

...2O si di dragoni na mu, ejò atijọ nì, ti iṣe 
Eṣu, ati Satani, o si dẹ̀ e li ẹgbẹ̀run ọdún. 


IFIHÀN. 20, 21 


30 si gbé e sọ sinu ọgbun na, o si ti i, o si fi 
ẹ̀didi di i lori rẹ̀, ki o má bá tan awọn ori— 
lẹ—ẹ̀de jẹ mẹ titi ẹgbẹrun ọdún na yio fi pé: 
lẹhin eyi, a kò le ṣai tu u silẹ fun igba diẹ. 

4 Mo si ri awọn ìtẹ, nwọn si joko lori wọn, 
a si fi idajọ fun wọn: mo si ri ọkàn awọn ti a ti 
bẹ̀ lori nitori ẹrí Jesu, ati nitori ẹrọ Ọlọrun, ati 
awọn ti kò si foribalẹ fun ẹranko na, ati fun 
aworan rẹ̀, tabi ti kò si gbà àmi rẹ̀ ni iwaju 
Wọn ati li ọwọ wọn; nwọn si wà laye, nwọn si 
jọba pẹlu Kristi li ẹgbẹrun ọdún. 

5Awọn okú iyokù kò wà laye mẹ titi 
ẹgbẹ̀run ọdún na yio fi pé. Eyi li ajinde ekini. 

6 Olubukun ati mimé ni ẹniti o ni ipa ninu 
ajinde ekini na: lori awọn wọnyi ikú ekeji kò 
li agbara, ṣugbọn nwọn o jẹ alufa Ọlọrun ati ti 
Kristi, nwọn o si má jọba pẹlu rẹ̀ li ẹgbẹ̀run 
ọdún. 

7 Nigbati ẹgbẹrun ọdún na ba si pé, a o tú 
Satani silẹ kuro ninu tubu rẹ̀. 

8 Yio si jade lọ lati má tàn awọn orilẹ—ẹ̀de ti 
mbẹ ni igun mẹrẹrin aiye jẹ, Gogu ati Mago— 
gu, lati gbá wọn jọ si ogun: awọn ti iye wọn 
dabi iyanrìn okun. 

9 Nwọn si gòke lọ la ibú aiye ja, nwọn si yi 
ibudo awọn enia mimọ ká ati ilu ayanfẹ na: 
iná si ti ọrun sọkalẹ wá, o si jo wọn run. 

10 A si wQ Eṣu ti o tàn wọn jẹ lọ sinu ada— 
gun iná ati sulfuru, nibiti ẹranko ati woli eke 
nì gbé wà, a o si má dá wọn loro t'ọsan—t'oru 
lai ati lailai. 

ti Mo si ri it€é funfun nla kan, ati ẹni ti o 
joko lori rẹ̀, niwaju ẹniti aiye ati ọrun fò lọ; a 
kò si ri aye fun wọn mQ. 

12 Mo si ri awọn okú, ati ewe ati àgba, 
nwọn duro niwaju itẹ; a si ṣi awọn iwe silẹ; a 
si ṣí awọn iwe miran kan silẹ ti iṣe iwe ìye: a 
si ṣe idajọ fun awọn okú lati inu ohun ti a ti kọ 
sinu awọn iwe na, gẹgẹ bi iṣẹ wọn. 

13 Okun si jọ awọn okú ti mbẹ ninu rẹ̀ lọwọ; 
ati ikú ati ipo—okú si jọ okú ti o wà ninu wọn 
lọwọ: a si ṣe idajọ wọn olukuluku gẹgẹ bi iṣẹ wọn. 

14 Ati ikú ati ipo—okú li a si sọ sinu adagun 
iná. Eyi ni ikú keji. 

15 Bi a ba si ri ẹnikẹni ti a kò kọ orukọ rẹ̀ 
sinu iwe ìye, a sọ ọ sinu adagun iná. 

21 1 MO si ri ọrun titun kan ati aiye ti— 
tun kan: nitoripe ọrun ti iṣaju ati aiye 
iṣaju ti kọja lọ; okun kò si si mé. 

2 Mo si ri ilu mimé nì, Jerusalemu titun nti 


ọrun sọkalẹ lati ọdọ Ọlọrun wá, ti a mura silẹ 
bi iyawo ti a ṣe lọṣẹ fun ọkọ rẹ̀. 


so2 


3 Mo si gbQ ohun nla kan lati ori itẹ nì Wá, 
nwipe, Kiyesi i, agẹ Ọlọrun wà pẹlu awọn 
enia, on ô si ma ba wọn gbé, nwọn o si ma jẹ 
enia rẹ̀, ati Ọlọrun tikararẹ̀ yio wà pẹlu wọn, 
yio si má jẹ Ọlọrun wọn. 

4 Ọlọrun yio si nù omije gbogbo nú kuro li 
oju wọn; kì yio si si ikú m, tabi ọfọ, tabi 
ẹkún, bẹni ki yio si irora mẹ: nitoripe ohun 
atijọ ti kọja lọ. 

5 Ẹniti o joko lori itẹ nì si wipe, Kiyesi i, mo 
sọ ohun gbogbo di ọtún. O si wi fun mi pe, 
Kọwe rẹ̀: nitori òrọ wọnyi ododo ati otitọ ni 
nwọn. 

60 si wi fun mi pe, O pari. Emi ni Alfa ati 
Omega, ipilẹṣẹ ati opin. Emi ô si fi omi fun 
ẹniti ongbẹ ngbẹ lati orisun omi ìye lọfẹ. 

? Ẹniti o ba ṣẹgun ni yio jogún nkan wọn— 
yi; emi o si má jẹ Ọlọrun rẹ̀, on o si ma jẹ 
ọmọ mi. 

8Ṣugbọn awọn ojo, ati alaigbagbé, ati ẹni 
irira, ati apania, ati àgbẹ̀rẹ̀, ati oṣÚ, ati abọriṣa, 
ati awọn eke gbogbo, ni yio ní ipa tiwọn ninu 
adagun ti nfi iná ati sulfuru jò: eyi ti iṣe ikú 
keji. 

9 Ọkan ninu awọn angẹli meje ni, ti nwọn 
ni ìgo meje nì, ti o kún fun iyọnu meje ikẹhin 
si wá, o si ba mi sọrọ wipe, Wá nihin, emi o fi 
iyawo, aya Ọdọ—Agutan, hàn ọ. 

10O si mu mi lọ ninu Ẹmí si òke nla kan ti o 
si ga, o si fi ilu nì han mi, Jerusalemu miméô, ti 
nti ọrun sọkalẹ lati ọdọ Ọlọrun wá, 

ti Ti o ni ogo Ọlọrun: imọlẹ rẹ̀ si dabi okuta 
iyebiye gidigidi, ani bi okuta jasperi, o m€ bi 
kristali; 

120 si ni odi nla ati giga, o si ni ẹnubode 
mejila, ati ni awọn ẹnubode na angẹli mejila 
ati orukọ ti a kọ sara wọn ti iṣe orukọ awọn 
ẹ̀ya mejila ti awọn ọmọ Israeli: 

13 Ni ìha ìla—ôrún ẹnubode mẹta; ni ìha 
ariwa ẹnubode mẹta; ni ìha gusù ẹnubode 
mẹta; ati ni ìha ìwọ—6rùn ẹnubode mẹta. 

14 Odi ilu na si ni ipilẹ mejila, ati lori wọn 
orukọ awọn Aposteli mejila ti Ọdọ—Agutan. 

15 Ẹniti o si mba mi sòrọ ni ifefe wura kan 
fun iwọn lati fi wòn ilu na ati awọn ẹnubode 
rẹ̀, ati odi rẹ̀. 

16 Ilu na si lelẹ ni ibú mẹrin li ọgbọgba, 
gigùn rẹ̀ ati ibú rẹ̀ si dọgba: o si fi ifefe nì wòn 
ilu na, o jẹ ẹgbata oṣuwọn furlongi: gigùn rẹ̀ 
ati ibú rẹ̀ ati gìga rẹ̀ si dégba. 

17O si wọn odi rẹ̀, o jẹ ogoje igbọnwọ le 
mẹrin, gẹgẹ bi oṣuwọn enia, eyini ni, ti an— 
gẹli na. 


9s9o3 


18 Ohun ti a sì fi mọ odi na ni jasperi: ilu na 
si jẹ kìki wura, o dabi digí ti o mf kedere. 

ISA fi oníriiru okuta iyebiye ṣe ipilẹ ogiri 
ilu na lẹ̀ṣọ. Ipilẹ ikini jẹ jasperi; ekeji, safiru; 
ẹkẹta, kalkedoni; ẹkẹrin, smaragdu: 

20 Ẹkarun, sardoniki; ẹkẹfa, sardiu; ekeje, 
krisoliti; ẹkẹjọ berili; ẹkẹsan, topasi; ẹkẹwa, 
krisoprasu; ẹkọkanla, hiakinti; ekejila, ame— 
tisti. 

21 Ẹnubode mejejila jẹ perli mejila: oluku— 
luku ẹnubode jẹ perli kan; òna igboro ilu na si 
jẹ kìki wura, o dabi digí didán. 

22Emi kò si ri tẹmpili ninu rẹ̀: nitoripe 
Oluwa Ọlọrun Olodumare ni tẹmpili rẹ̀, ati 
Ọdọ-Agutan. 

23 Ilu na kò si ni iwá ôrùn, tabi oṣupa, lati 
má tan imọlẹ si i: nitoripe ogo Ọlọrun li o 
ntàn imọlẹ si i, Ọdọ—Agutan si ni fitila rẹ̀. 

24 Awọn orilẹ—ẹ̀de yio si má rìn nipa imọlẹ 
rẹ̀: awọn ọba aiye si nmu ogo wọn wá sinu rẹ̀. 

25A kì yio si sé awọn ẹnubode rẹ̀ rara li 
ọsán: nitori kì yio si oru nibẹ̀. 

26 Nwọn o si ma mu ogo ati ọlá awọn ori— 
lẹ—ẹ̀de wá sinu rẹ̀. 

27 Ohun alaim€é kan kì yio si wò inu rẹ̀ rara, 
tabi ohun ti nṣiṣẹ irira ati eke; bikoṣe awọn ti 
a kọ sinu iwe ìye Ọdọ—Agutan. 

22 tO si fi odò omi ìye kan han mi, ti o 
mẹ bi kristali, ti nti ibi it$ Ọlọrun ati 
ti Ọdọ—Agutan jade Wá. 

2 Ti árin igboro rẹ̀, ati niha ikini keji odò na, 
ni igi iye gbé wà, ti ima so onir(iru eso mejila, 
a si má so eso rẹ̀ li oṣôṣù: ewé igi na si ni fún 
mimú awọn orilẹ—ẹ̀de larada. 

3 gún kì yio si si m€: itẹ Ọlọrun ati ti Ọdọ— 
Agutan ni yio si má wà níbẹ̀; awọn iranṣẹ rẹ̀ 
yio si ma sìn i: 

4Nwọn o si ma ri oju rẹ̀; orukọ rẹ̀ yio si má 
Wà ni iwaju wọn. 

S Oru kì yio si si mQ; nwọn kò si ni iwá 
imọlẹ fitila, tabi imọlẹ ôrùn; nitoripe Oluwa 
Ọlọrun ni yio tan imọlẹ fun wọn: nwọn o si 
ma jọba lai ati lailai. 

60 si wi fun mi pe, ododo ati otitọ li òrọ 
wọnyi: Oluwa Ọlọrun ẹmi awọn woli li o si 
rán angẹli rẹ̀ lati fi ohun ti kò le ṣaiṣẹ kánkán 
hàn awọn iranṣẹ rẹ̀. 


IFIHÀN. 21, 22 
7 Kiyesi i, emi mbọ kánkán: ibukún ni fun 
ẹniti npa òrọ isọtẹlẹ inu iwe yi mq. 

8 Emi Johannu li ẹniti o gbọ ti o si ri nkan 
wọnyi. Nigbati mo si gbQ ti mo si ri, mo wolẹ 
lati foribalẹ niwaju ẹsẹ angẹli na, ti o fi nkan 
wọnyi hàn mi. 

98 Nigbana li o wi fun mi pe, Wo o, máṣe bẹ: 
iranṣẹ ẹlẹgbẹ rẹ li emi, ati ti awọn arakunrin 
rẹ woli, ati ti awọn ti npa òrọ inu iwe yi m€: 
foribalẹ fun Ọlọrun. 

1t0O si wi fun mi pe, Máṣe fi ẹ̀didi dí ẹrọ 
isọtẹlẹ ti inu iwe yi: nitori ìgba kù si dẹ̀dẹ̀. 

vi Ẹniti iṣe alaiṣôtọ, ki o má ṣe alaiṣôtọ nṣéú: 
ati ẹniti iṣe ẹlẹgbin, ki o má ṣe ẹlẹgbin nṣé: ati 
ẹniti iṣe olododo, ki o má ṣe olododo nṣé: ati 
ẹniti iṣe mimQ,, ki o má ṣe mimQ nṣò. 

12 Kiyesi i, emi mbẹ kánkán; ẹ̀re mi si mbẹ 
pẹlu mi, lati san an fun olukuluku gẹgẹ bi iṣẹ 
rẹ̀ yio ti ri. 

13 Emi ni Alfa ati Omega, ẹni iṣaju ati ẹni 
ikẹhin, ipilẹṣẹ̀ ati opin. 

M4Ibukún ni fun awọn ti nfò aṣọ Wọn, ki 
nwọn ki o le ni anfani lati wá si ibi igi ìye na, 
ati ki nwọn ki o le gba awọn ẹnubode wọ inu 
ilu na. 

15 Nitori li ode ni awọn ajá gbé wà, ati 
awọn oṣô, ati awọn àgbere, ati awọn apania, 
ati awọn abọriṣa, ati olukuluku ẹniti o fẹran 
eke ti o si nhuwa eke. 

16 Emi Jesu li o rán angẹli mi lati jẹri nkan 
wọnyi fun nyin niti awọn ijọ. Emi ni gbòngbo 
ati iru-ọmọ Dafidi, ati irawọ owurọ ti ntàn. 

17 Ati Ẹmí ati iyawo wipe, Ma bọ. Ati ẹniti 
o ngbé ki o wipe, Ma bọ. Ati ẹniti ongbẹ ngbẹ 
ki o wá. Ẹnikẹni ti o ba si fẹ, ki o gbà omi ìye 
na lọfẹ. 

18 Emi njẹri fun olukuluku ẹniti o gbé ẹ̀rọ 
isọtẹlẹ iwe yi pe, Bi ẹnikẹni ba fi kún wọn, 
Ọlọrun yio fi kún awọn iyọnu ti a kọ sinu iwe 
yi fun u. 

19 Bi ẹnikẹni ba si mu kuro ninu ẹrọ iwe 
isọtẹlẹ yi, Ọlọrun yio si mu ipa tirẹ̀ kuro ninu 
iwe ìye, ati kuro ninu ilu mimô nì, ati kuro 
ninu awọn ohun ti a kọ sinu iwe yi. 

20 Ẹniti o jẹri nkan wọnyi wipe, Nitôtọ emi 
mbò kánkán; Amin. Ma bò, Jesu Oluwa. 

21 Ore—ọfẹ Jesu Oluwa ki o wà pẹlu gbogbo 
awọn enia mim. Amin. 


